
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 




Cofian t y parch edig 
William Evans 



William Evans 



CjlQJ/ S'D*^!- ^ ^-'^^ 



HARVARD 

COLLEGE 
LIBRARY 




FROM THE 



SuLscription Fund 

BEGUN IN 1858 




Digitized by 



Google 



tYoS: tU a^Jl^Uh^J^f '■'■■''' 4: 




Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



COFIANT 

Y PARCH. WILLIAM EVANS, 

TONYREFAIL. 



Digitized by 



Google 



Digitized by ^ 



/Google 



1 



iU 



Digitized by 



Google 







^""T. ! :.ii63. Ltth.. Newport. 



Digitized by 



Google 



'.'(BRIAN I ■' -• '': '.T. 



I 



Digitized by 



Google 





-* 



I 




nes. L-.ih.. Newport . 



Digitized by 



Google 



I 



C O F I AN T 



Y PARCHEDIG 



WILLIAM EVANS, 

TONYREFAIL. 



YN CYNWYS 



EI GYNGHORION G W E I N IDOG A ET HOL. 

AREITHIAU DIRWESTOL, 

LLYTHYRAU, A NIFER O'l BREGETHAU. 



GAN EI WYR, 

Y PARCH. WILLIAM EVANS, M.A., 

O BRIFYSGOL GLASGOW. 

GYDA DARLUNIAU GAN MR. W. MORGAN, PANT, DOWLAI§. 



^^EWPORT, MON. 



ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD DROS YR AWDWR GAN W. JONES, 
CAMBRIAN PRINTING WORKS, COMMERCIAL STREET. 

1892. 



I 



Digitized by 



Google 



C iJdt S 0<| 1 . 1 -Si . S o 




i^At-^^eA^k^^ifuA. 



••^i— 



Digitized by 



Google 



RHAGYMADRODD. 



NiD oes angen ond am ychydig eiriau yma. Y mae wedi 
cael ei ddyweyd fod mantais ac anfantais yn ngwaith perth- 
ynas agos yn ysgrifenu Cofiant. Gwnaethom y defnydd 
goreu y gallem o*r fantais, a gochelasom hyd y medrem yr 
anfantais. Yr ydym yn cydnabod yn ddiolchgar y cynorthwy 
gwerthfawr a gawsom gan amryw o gyfeillion yn yr adgofion 
a ddanfonasant neu a adroddasant i ni, ac hefyd yn y 
desgrifiadau o Wrthddrych yr hanes sydd yn dilyn a ym- 
ddangosasant trwy y Wasg o bryd i bryd. Yr ydym yn lied 
sicr fod nid ychydig o adgofion difyr ac addysgiadol ar gael 
nad ydynt wedi eu corphori yn y gwaith hwn. Er engraifFt, 
hysbyswyd ni yn ddiweddar gan weinidog poblogaidd y 
cyngor a roddwyd iddo gan Mr. Evans, ** Gofalwch bob 
amser fod genych bregeth ;" ac wrth bregethwr ieuanc 
addawol, newydd adael yr Athrofa ac ar fyned i gymeryd 
gofal eglwys bwysig, ag yr oedd wedi cael boddlonrwydd 
mawr wrth ei wrandaw yn pregethu, efe a ddywedodd, 
"Gofala am dy ben ac am dy draed." Ond yr ydym yn 
hyderu y Uwyddwyd yn y tudalenau sydd yn canlyn i gyfleu 
darlun cywir a chyflawn o un a lanwodd le amlwg yn y 
pwlpud Cymreig. Ac yr ydym yn ostyngedig yn cyflwyno 
y Cofiant i sylw ein cydwladwyr. 

W. E. 
Pembroke Dock, 

Chwefrar 22ain, 1892. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



CYNWYSIAD. 



TUD. 

Penod I . — Rhagarweiniol i 

Penod II.— 1795 — 1814 20 

Penod III.— 1814- 1817 33 

Penod IV.— 1818— 1824 43 

Penod V. — 1825 69 

Penod VI.— 1826— 1830 88 

Penod VIL- 1831— 1836 122 

Penod VIII.— 1837— 1842 155 

Penod IX. — 1843 — 1855 192 

Penod X.— 1856— 1868 227 

Penod XL— 1868— 1875 265 

Penod XIL— 1875— 1887 296 

Penod XIII. — Sylwadau, adgofion; nifer o Bregethau 325 

Penod XIV.— 1887— 1891 363 

Mynegai 397 

Y DARLUNIAU. 

/Y Parch. William Evans ... yn gwynebu y Wynch-ddalen, 

V Garthgraban yn gwynebu tidal. 16 

y Caercurlas ••• ... ••• ... ,, 36 

y Capel Tonyrefail „ 242 

v^Ton)nrefail „ 323 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



GOFIANT Y PARCH. 

WILLIAM EVANS, TONYRZFAIL. 



PENOD I. 

CYNWYSIAD. 

Ei enedigaeth — Enwau ei rieni — Ei daid, Evan David o'r Rhagat — T^ 
Cwrdd y Cyfeillion — Teulu y Rhagat — Mrs. Taylor — Morgan David, 
Ty'nwaen — Ei dad, David Evan, Garthgraban — Ei ymuniad a chrefydd 
— Tonyrefail— Mrs. Prichard, Collena — Priodas David Evan ac Elisa- 
beth Morgan — Melin Treferig— Garthgraban — Cymeriad Mrs. Evans 
— Hanes David Evans : ei lafur gyda'r achos yn Tonyrefail ; ei gyd- 
flaenor Isaac James— Marwolaeth David Evans— Teulu y Garthgraban 
— Yr wyrion a'r orwyrion— Crefydd yn glynu yn yr hiliogaeth. 

fANWYD y Parchedig William Evans, Tonyr- 
efail, ar un o ddyddiau olaf mis Ebrill, 1795, 
mevvn amaethd}^ o*r enw Garthgraban Fach, 
yn mhlwyf Llantrisant, swydd Forganwg. 
Efe oedd fab ieuangaf, a'r ieuangaf ond un o 
blant David ac Elisabeth Evan o'r lie hwnw. Yr oedd ei 
xiad, David Evan, yn fab i Evan David o'r Rhagat — tyddyn 
bychan sydd yn sefyll ar y chwith i'r fFordd sydd yn arwain 
xy Bontypridd i bentref Tonyrefail, ac o fewn haner milldir i 
balasdy Treferig. Wedi gadael Pontypridd y tu cefn i ni, a 
^hychwyn i gyfeiriad y gorllewin, yr ydym yn esgyn i ben 
Rhiw-coedcae ; ac yna yn troi ychydig ar y dde, ac wedi 
^erdded heol wastad am ychydig bellder (tua milldir), yr 
ydym yn disgyn dros Rhiwcraigylan i lawr at yr afon 
Mychydd ; ac ar ochr y fFordd, o fewn haner milldir i odre 
A 




Digitized by 



Google 



2 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

y rhiw, yr ydym yn cael y Rhagat. Mae yr hen dy eto yn 
sefyll, ond nid oes neb yn byw ynddo; ac y mae'r ty a*r 
adeiladau ereill yn ei ymyl yn cael eu defnyddio at wasanaeth 
tyddyn arall cyfagos. 

Yn y lie bychan dinod hwn yr oedd Evan David, tad 
David Evan, Garthgraban, a thaid y Parch. William Evans, 
yn byw yn nghylch cant a haner o flynyddoedd yn ol, ac yn 
dilyn y grefFt o wniedydd. Yr oedd yn ddyn deallus a 
chrefyddol. Fe ddichon ei fod yn gymunwr yn eglwys 
Llantrisant, neu yn fwy tebyg yn y Capel Bach gerllaw 
Tonyrefail — pellder o tua milldir a haner o'r Rhagat. Wedi 
cyrhaedd godre Rhiwcraigylan, a chan adael Treferig ar y 
Haw dde, yr ydym yn croesi y Mychydd, ac yn myned heibio 
i flfermdy o'r enw Lawnd, ac yn esgyn i fyny at groesheol 
Ty-ar-heol, lie yr ydym yn dyfod i'r fFordd fawr sydd yn 
arwain o dref Llantrisant i gyfeiriad Cwm Rhondda ac 
Ystradyfodwg ; ac wedi dilyn y fFordd hon heibio'r Pistyll- 
du, Pantybrid, y Brynhyfryd, a'r Gellidawel, am lai na 
milldir, yr ydym yn dyfod at yr Eglwysdy sydd yn myned 
dan yr enw Capel Bach, yr hwn a godwyd at wasanaeth 
trigolion cwr uchaf plwyf Llantrisant. Y mae llan y plwyf 
tua phedair milldir o'r Rhagat. Yr oedd moddion crefyddol 
yn cael eu dwyn yn mlaen yn yr adeg hono hefyd mewn 
capel bychan perthynol i'r Cyfeillion, o fewn ychydig gaeau 
i'r Rhagat. Yr oedd y capel yn sefyll ar Ian y Mychydd^ 
tua milldir yn nes i dref Llantrisant na Threferig. Er nad 
oes genym hysbysrwydd am hyny, y mae yn dra thebyg y 
byddai Evan David yn myiied i'r cynuUiadau yno yn 
achlysurol. Mae y cyrddau yno wedi darfod er ys ugeiniau 
o flynyddoedd, a'r capel wedi ei werthu, a*i droi yn dy byw.^ 
Nid oes ond un darn o'r meddiant wedi ei gadw gan y 
Cyfeillion, sef y fynwent ; ac ar faen a osodwyd yn un o'i 
muriau y mae y dyddiad 1690, sef yn ddiameu y flwyddyn y 
codwyd y capel. Ond er fod y fynwent yn parhau yn eiddo 
i'r Cyfeillion, nid yw yn ymddangos fod claddedigaeth wedi 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONVREFAIL. 3 

cymeryd He ynddi • er ys tri-ugain-a-deg o flynyddoedd. 
Mesuriad y capel ydoedd tua phymtheg-troedfedd-ar-ufi:ain 
wrth ugain troedfedd ; yr oedd oriel un ochr iddo, ac y mae 
gwaelod yr hen oriel yn awr yn rhan o lawr llofft y ty by w 
y trowyd y capel iddo, a'r hwn sydd yn aros dan yr enw Ty- 
cwrdd y Cwacers. 

Pa un a fu Evan David o'r Rhagat yn mynychu y modd- 
ion yn nghapel y Cyfeillion ar Ian y Mychydd, neu a oedd 
yn aelod yn y Llan neu y Capel Bach, sydd ansicr ; ond y 
mae yn amlwg ei fod yn ^r o dueddiadau ac yn dilyn arferion 
crefyddol. Yr oedd yn mhlith yr ychydig yn y cymydog- 
aethau hyn y pryd hwnw ag oeddynt yn gallu darllen. 
Darllenodd lawer ar ei Feibl, ac y mae yn ymddangos ei 
fod yn dra hyddysg mewn hanesiaeth ysgrythyrol. Clywsom 
wyres iddo, sef y ddiweddar Mrs. Williams, Tydraw — merch 
a phlentyn ieuangaf ei fab David — yn dweyd iddo ddifyru 
llawer arni hi, pan yn blentyn, wrth adrodd iddi hanesion 
Beiblaidd. Yr oedd yr wyres yn cofio yn neillduol am dano 
yn myned dros yr hanes am Solomon a'i fawredd, ac am 
frenines y deau yn ymweled k Jerusalem, ac yn dychwelyd 
i'w gwlad ei hun, gan ddywedyd na fynegasid mo'r haner yr 
hyn a welodd. Y mae yr hanesyn canlynol yn egluro yn 
mhellach ei ddeall da a'i grefyddolder. Yr oedd ei fab 
David wedi cael ei wahodd i gynulHad o nodwedd ysgafn ac 
amheus. Hysbysodd y bachgen y peth i*w dad, gan amlygu 
tuedd i fyned. Agorodd y tad y Beibl, a darllenodd yn 
bwysleisiol y gair, "Gwna 3m Uawen, ^r ieuanc, yn dy 
ieuenctyd, a llawenyched dy galon yn nyddiau dy ieuenctyd, 
a rhodia yn ffyrdd dy galon, ac yn ngolwg dy lygaid : ond 
gwybydd y geilw Duw di i'r farn am hyn oil." Ac wedi 
darllen, ychwanegodd, ** Os galli di fyn'd yn awr, cerdda." 
Cafodd ei ddull difrifol yr argraflf ddymunol ar y mab, yr 
hwn mewn canlyniad nid aeth i'r cynulliad y gwahoddasid 
ef iddo, ac fel y cawn weled, a amlygodd yn gynar 301 ei 
fywyd yr un ysbryd crefyddol ag oedd yn meddiant y tad. 



Digitized by 



Google 



4 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Yr oedd ei wyr, William Evans, yn coleddu meddwl uchel 
am dano. Un o'r troion diweddaf y gwelsom ef, dywedai, 
** Hen wr neis iawn oedd fy nhadcu." Yn mlynyddoedd olaf 
ei fywyd yr oedd yn cartrefu yn Nh^'rgraig, ar dir Garth- 
graban, He y bu farw yn gyflawn o ddyddiau. 

Yr oedd teulu y Rhagat yn gynwysedig o dri o feibion a 
dwy o fetched. Enwau y merched oeddynt Elisabeth (Bess) 
a Mary. Aeth y ddwy oddi cartref yn ieuanc i wasanaethu 
— un o honynt yn Llundain. Priododd y ddwy yn dda — y 
naill, sef Elisabeth, k swyddog milwrol o'r enw Taylor. 
Bu gyda'i gwr am ddeuddeg miynedd yn yr Iwerddon ; ac 
o'r amser yr aeth gyntaf oddi cartref hyd ei dychweliad i 
breswylio yn ei hardal enedigol ar ol marwolaeth Mr. Taylor, 
yr oedd yn llawn ddeng mlynedd-ar-ugain ; ond cadwodd ei 
Chymraeg, yn benaf (fel yr adioddwyd i ni) trwy ei gwaith 
yn arfer siarad yn yr iaith hono wrth ei chith. Ar ol 
dychwelyd adref yn weddw, bu fy w am beth amser yn ymyl 
ei brawd David, yn y Garthgraban Fawr, ac yna symudodd 
i drigianu yn nhref Llantrisant, lie y diweddodd ei hoes. Y 
chwaer arall a briodwyd k chadben Hong, o'r enw Davies, 
a ganwyd iddi ddwy o ferched; a bu yn preswylio am 
flynyddau yn Abertawy, He hefyd y bu farw. Yr oedd y 
ddwy chwaer yn wragedd o synwyr cryf, ac yn meddu 
graddau o foneddigeiddrwydd naturiol mwy na chyfFredin; 
ac y mae yn sicr i addysg grefyddol eu cartref yn y Rhagat 
adael argrafF a lynodd wrthynt dros eu holl fywyd, a ther- 
fynu, fel y mae pob He i gredu oddiwrth yr hyn a glywsom 
am danynt, yn iachawdwriaeth iddynt. 

Mewn perthynas i feibion Evan David, bu un o honynt 
farw yn ieuanc. Y nesaf ydoedd Evan, yr hwn a ymsefyd- 
lodi yn ei gymydogaeth enedigol, a chafodd deulu lluosog ; 
bu farw yn y Castella Fach — He i*r deau o'r Rhagat yn 
nghyfeiriad tref Llantrisant. Mab iddo ef ydoedd y diwedd- 
ar Morgan David, Ty'nwaen, Llanilltyd Fardre, ac yr oedd 
yn aeloi o'r eglwys Fethodistaidd yn Mrynlirion. Dywedir 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 5 

nad oedd ynddo fawr dawn, ond y mae un gair o'i eiddo a 
adroddwyd i ni ag sydd yn werth ei gadw mewn cofFadwr- 
iaeth. Os dygwyddai y cyfarfod eglwysig fod yn drymaidd 
— yr olwynion yn troi yn afrwydd, ac feallai yn sefyll — 
dywedai Morgan David, *' Frodyr, cer'wch i mewn i'r 
trysorau, mae yna ddigon o honynt." Mab arall i Evan 
David ydoedd Hopkin David, yr hwn a ymsefydlodd yn y 
Castella Fach, ar ol marwolaeth ei dad. Yr oedd mab arall 
o*r enw William, a merch o'r enw Jane. Y mae amryw yn 
perthyn i'r gangen hon o'r teulu mewn gwahanol fanau yn 
Sir Forganwg, a rhai wedi ymfudo i America ac Awstralia. 
Y mab arall o'r Rhagat ydoedd David, yr hwn, yn lie ym- 
gyfenwi yn David David, a ddilynodd yr hen drefn Gymreig, 
trwy gymeryd enw cyntaf ei dad fel ei gyfenw, ac felly y 
daeth i gael ei alw yn David Evan. 

Ganwyd David Evan yn y flwyddyn 1757. Pan yn 
fachgen, danfonwyd ef i un o Ysgolion Rhad Cylchynol y 
Parchedig Griffith Jones, Llanddowror, yr hon a gynelid ar 
y pryd yn y Castella, o fewn tua dwy filldir i'r Rhagat, lie y 
dysgodd ddarllen ac ysgrifenu yn dda, ac fe ddichon hefyd 
i rifyddu. Dygwyd ef i fyny i ddilyn galwedigaeth ei dad. 
Yr ydym eisioes wedi gweled fod Evan David yn ofalus am 
foesau da ei blant, a'i fod yn eu hyfForddi yn mhen eu fFordd, 
trwy eu maethu yn addysg ac athrawiaeth Gair Duw. Mae 
yn ddiameu iddo adrodd llawer o hanesion Beiblaidd yn 
nghlywedigaetb ei blant, fel y gwnaeth ar ol hyny i'w wyres 
fechan, Margaret Evan, o Garthgraban. Yr ydym hefyd 
wedi cael prawf fod y mab, David Evan, er yn ieuanc yn 
agored i ddylanwad da. Bu darlleniad adnod o'r Ysgrythyr, 
yn nghyda difrifwch ei dad, yn ddigon i'w rwystro i fyned i 
gyfeillach a allasai fod yn niweidiol iddo. Eithr yn fuan 
iawn fe gafwyd prawf helaethach fod mwy na pheth daioni 
yn y mab ieuanc o'r Rhagat. Elai yn achlysurol i gapel y 
Cyfeillion. Clywsom ei fab ieuangaf yn adrodd iddo un tro 
fyned yno i gyfarfod gweddi, ac i ddaeargryn gymeryd lie ar 



Digitized by 



Google 



6 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

y PO^d y^^ oeddynt yn y t^-cwrdd. Dro arall, yr unig beth 
a ddygwyddodd yn y gwasanaeth ydoedd i wraig gael ei 
chynhyrfu i lefaru. Eithr yn yr adeg yr j^dym yn awr yn 
cyfeirio ati, sef yn nghylch y flwyddyn 1770, dechreuodd y 
Methodistiaid bregethu ar Donyrefail; ac yr oedd David 
Evan yn un o'r rhai cyntaf a attynwyd i'w gwrandaw. Y 
mae Tonyrefail yn nghylch haner milldir i*r gorllewin o'r 
Capel Bach y cyfeirivvyd ato uchod, a thua dwy filldir i'r 
gogledd-orllewin o'r Rhagat. Ac fel y gallo y darllenydd 
sylweddoli safle y pentref ag y mae ei enw wedi bod yn 
gysylltiedig kg enw gwrthddrych y Cofiant hwn am ddeg- 
mlynedd-a-thriugain a throsodd, y mae i'w grybwyll ei fod 
yn sefyll ar y chwith i'r afon Lai, ac ar godiad tir yn 
gwynebu tua'r deau, ag sydd yn ei wneuthur yn lie serchog 
a dymunol : pum' milldir i'r gogledd o Lantrisant, a thair 
milldir i'r de-ddwyrain o'r Cymar a'r Forth yn Nghwm 
Rhondda. Tu cefn i'r pentref y mae palasdy bychan y 
Collena yn sefyll, ac yn y t^ hwnw y dechreuodd y Method- 
istiaid gynal moddion crefyddol ar Donyrefail. Y boneddwr 
oedd yn byw yn y Collena, a pherchenog y He, sef Evan 
Prichard, Yswain, a'i briod, fuont y prif ofFerynau i gychwyn 
yr achos Methodistaidd ar Donyrefail. Yr oeddynt wedi eu 
dwyn dan argyhoeddiad am eu hachos tragywyddol trwy 
weinidogaeth yr efengylydd enwog y Parch. David Jones, 
Llangan, yn fuan ar ol ei sefydliad ef yn 1768 yn y lie hwnw. 
Cawsant ganddo ef ac ereill o'r tadau Methodistaidd i fyned 
i bregethu yn y Collena ; ac yn mhen ychydig iawn o amser 
fe fFurfiwyd yno eglwys. Yn y flwyddyn 1773, ymunodd 
David Evan &'r eglwys, pan nad oedd ond i6eg oed. Mae 
yn ymddangos iddo dynu sylw Mrs. Prichard yn fuan ar ol 
iddo ddechreu mynychu y cyfarfodydd, ac iddi ymholi pwy 
ydoedd y bachgen ieuanc parchus ei ymddangosiad a gwedd- 
aidd ei ymddygiad. Pan yr ymunodd efe k*r eglwys, nid 
oedd nifer yr aelodau ond ychydig, ac yr oeddynt yn mron 
oil yn wragedd. Yr oedd yr ychwanegiad atynt o ddyn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. ^ 

ieuanc, i bob ymddangosiad mor addawol, yn cael ei deimlo 
yn gafFaeliad nid bychan ; a phrofodd felly mewn gwirionedd. 
Ar y 6fed o Ebrill, 1777, priododd David Evan un o 
aelodau eglwys Tonyrefail, sef Elisabeth Morgan, merch i 
Richard Morgan, o'r Rhiw. Ar ol eu priodas buont yn byw 
am un-flynedd-ar-ddeg yn ymyl Melin Treferig, ar Ian yr 
afon Mychydd, a thua milldir a haner islaw palasdy Treferig, 
ac yn nghylch haner y fFordd rhwng T^-cwrdd y Cyfeillion 
a'r Castella. Yn nghylch y flwyddyn 1788, symudasant o 
Felin Treferig i*r Tygraig, gerllaw Garthgraban ; ac yn fuan 
wedi iddynt fyned i fyw yno, cymhellwyd hwy gan y perch- 
enog, Mr. Humphreys, i gymeryd fFerm y Garthgraban Fach. 
Yr oedd David Evan, trwy ei gymeriad da a'i ddiwydrwydd, 
wedi enill ymddiried ei hoU gymydogion. Er mai digon 
prin oedd ei fyd yn cychwyn, trwy hwsmoniaeth dda a phen- 
derfyniad, gyda bendith Duw ar ei amgjdchiadau, daeth yn 
alluog, yn mhen tua thair blynedd wedi symud i'r Tygraig, 
i gymeryd y Garthgraban Fach. Parhaodd Rhagluniaeth i 
wenu arnynt, ac yn fuan iawn daeth David Evan yn un o 
amaethwyr mwyaf cyfrifol a Uwyddianus yr holl gylchoedd. 
Mae tir Garthgraban yn gorwedd ar y chwith i*r afon Lai, 
ac yn ymestyn i gyfeiriad y Mychydd, ac yn agos i haner y 
fFordd rhwng Tonyrefail a Llantrisant. Mae y tyddyn yn 
fFurfio copa a rhan o lethrau clogwyn sydd yn myned dan yr 
enw Twyn Garthgraban. Saif y ty yn agos i ben y Twyn, 
oddiar yr hwn y mae golygfa eang a phrydferth i'w gweled. 
Fr dwyrain fe welir dros y cwm y rheda y Mychydd drwyddo, 
a rhai o'r amaethdai sydd yn britho ochr Castella ; i'r deau 
mae Twyn Llantrisant yn amlwg, a'r dref yn sefyll ar ei 
ben, ac o'r naill du iddo fe geir cip golwg o'r Fro ; tua'r 
gorllewin, yr ochr arall i gwm Lai, y mae Garthmaelwg yn 
sefyll, ac fe welir y Rhiw ac amry w flfermydd ereill ; ac i'r 
gogledd, y peth agosaf atom yw cefn Tylcha, yr hwn sydd 
rhyngom k Thonyrefail, ac yn ein rhwystro i'w weled, ond 
fe welir dros gefn Tylcha at y drum uchel sydd yn gorwedd 



Digitized by 



Google 



8 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

rhwng Tonyrefail a Chwm Rhondda, ac y mae Craig y 
Ddinas yn y golwg, a'r agoriad sydd yn arwain yn mlaeiii 
heibio Tre'william at Benygraig a Ffrwdamos; ac ar y 
Uethrau sydd yn ymgodi i'r gogledd-orllewin yr ydym yn 
gweled amryw dyddynod, ac yn eu plith Caercurlas Uchaf^ 
at yr hwn y gwneir cyfeiriadau pellach mewn penod ddilynol. 
Yn y lie hwn y treuliodd David Evan ac Elisabeth ei wraig 
y gweddill o'u hoes. Bu farw Mrs. Evans ar y 26ain o 
lonawr, 1822, yn 66 oed, a Mr. Evans ar y gfed o Chwefrory 
1834, yn 77 mlwydd oed. 

Dynes fechan fywiog, neu i ddefnyddio geiriau ei mab 
ieuangaf, ^^ sharp, smart,'* oedd Mrs. Evans, Garthgraban. 
Yr oedd joi ddiarebol am ei thynerwch a'i charedigrwydd. 
Nid oedd neb tlawd yn cael eu troi ymaith oddiwrth y tf 
heb dderbyn rhywbeth ganddi. Yr oedd un diwrnod wedi 
dangos cymwynasgarwch tuag at gymydoges mewn cyfyng- 
der — Gwyddeles oedd wedi priodi milwr o Gymro, yn awr 
allan o'r gwasanaeth, ac wedi dychwelyd i*w ardal enedigol 
— a hyny yn lielaethach nag y meddyliai ei gwr y dylasai ; ac 
wedi iddo yntau ddywedyd rhywbeth i'r perwyl hyny, ei 
hateb ydoedd, " Taw son, hi fu'n ddigon aflwcus i gwrdd k 
Twm." Y mae un o*i hwyrion wedi ysgrifenu am dani fel 
hyn, — ** Yr oedd gweled rhai mewn eisieu yn beth annyodd- 
efol i'w theimladau tyner. Byddai bob amser yn teimlo yn 
anfoddog iawn tuag at segurwyr, a byddai yn arfer meddwl 
am helwriaeth a rhedeg ar ol cwn hela fel arferiad segur* 
Un diwrnod yr oedd nifer o helwyr yn myned heibio'r tf 
wedi dal cadnaw, a'r olwg arnynt yn lluddedig, a gofynasant 
am fara a chaws ; gyda'r gair, dygodd hithau dorth a chosyn 
allan, a thafellodd hwynt rhyngddynt. Er mai cymeriadau 
digon gwael oedd rhai o honynt, yr oedd eu gweled hwynt 
mewn eisieu bwyd yn myned ar unwaith at ei chalon, 
Hefyd, os dygwyddai fod un o'r gweithwyr— er na fyddai yn 
rhan o'i gyflog i gael ei fwyd — mewn prinder ymborth gyda'i 
waith, yr oedd hi yn sicr o gael hyny allan, a gofalai am 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 9- 

ddwyn tamaid i'r cloddiwr neu i'r dyrnwr caled yn yr 
ysgubor." Fel y dywedir am dani yn Methodistiaeth CymrUy^ 
" Yr oedd yn rhagori yn ei gras, ac yn rhinweddau ei rhyw." 
(Cyf. iii. 74.) Yr oedd gyda chrefydd o flaen ei gwr ; ac am 
beth amser bu yr eglwys ieuanc ar Donyrefail yn gynwysedig 
yn unig o wyth o wragedd, ac yr oedd hi yn un o honynt : 
eu henwau oeddynt Mrs. Prichard (nid yw yn ymddangos i 
Mr. Prichard ymaelodi, er ei fod yn mhob modd yn gefnogol 
iddynt), Mrs. Jenkins, Jane Morris, Mary James, Jane Powel,. 
Margaret Morris, Elisabeth Morgans, ac Elisabeth Morgan 
o*r Rhiw. Jane Morris oedd yn rhagori mewn dawn canu, 
Mary James mewn dawn gweddi, ** a'r ddwy Elisabeth yn 
rhagori yn eu gwres a'u fFyddlondeb ;" yn naturiol yr oedd 
yr arweiniad yn disgyn ar yr arglwyddes etholedig o'r 
Collena. Bu yr Elisabeth a briodwyd k David Evan o'r 
Rhagat, ac a ddaeth wedi hyny yn adnabyddus fel Mrs.- 
Evans, Gartbgraban, **yn wresog yn yr ysbryd," ac yn 
fFyddlawn hyd angeu. Bu farw yn orfoleddus, gan ddywedyd,- 
" Pob peth sydd dda.'' 

Crybwyllwyd eisioes fod Mrs. Evans yn ferch i Richard 
Morgan o'r Rhiw — tyddyn ar yr ochr orllewinol i'r Lai, tua 
milldir a haner o Donyrefail. Aeth ei thad yn ol yn y byd, 
a bu rhaid iddo werthu y lie, a symudodd i'r Dyffryn Isaf,- 
gerllaw Llantrisant, Yn y flwyddyn 1770, aeth ei ferch 
Elisabeth, pan yn bedair-ar-ddeg oed, at Mrs. Prichard i'r 
Collena, i gynorthwyo gyda magu y plant. Tra yno y cafodd 
grefydd, ac yr ymunodd kg eglwjs lesu Grist; ac oddi yno- 
y priodwyd hi ar y dyddiad a nodwyd. Chwaer iddi ydoedd 
Mrs. Bevan (Jane), mam y diweddar Richard Bevan, 
Caerdydd, ac Evan Bevan, Ynysallan, Llantrisant, a blaenor 
yn yr eglwys Fethodistaidd yn y dref bono am nifer maith o 
flynyddoedd. Chwaer arall iddi ydoedd Mrs. Davies (Mar- 
garet), Pencoed, Llanilid, mam Mrs. Evan Bevan, Ynys- 
allan. Chwaer arall iddi (Barbara) oedd mam y diweddar 
Richard Jones o'r Hendy, gerllaw Miskin, ac wedi hyny a- 



Digitized by 



Google 



lO WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Benybont-ar-Ogwr. Yr oedd iddi dair ereill o chwiorydd — 
Anne (yr hon a fu yn byw yn y Felin-newydd), a Mary, ac 
Alice ; ac hefyd dau frawd, sef Richard a David, am y rhai 
nid oes genym ddim crybwylliadau i'w cofnodi. 

Fel y canlyn y dywed awdwr Methodistiaeth Cymru am 
Mr. Evans o Garthgraban: — "Bendithiwyd ef k mesur 
helaeth o synwyr cyfFredin, yn gystal ag k gras mawr i fod 
yn ffyddlawn. Codwyd ef oddiwrth y nodwydd a'r astell i 
fod yn un o'r tyddynwyr mwyaf cyfrifol yn y fro, ac yn un 
11a wn cymaint ei ddylanwad a neb arall o fewn y plwyf. Ni 
oddef ein gofod i ni ymhelaethu, ond y mae y desgrifiad a 
ddyry ein hysbysydd o'r gwr defnyddiol hwn yn ei ddesgrifio 
fel gwr tra dyddorol. Gwr crafF ei lygad, parod ei ddawn, 
helaeth ei wybodaeth, heddychlon ei ysbryd, tawel ei dymer; 
mewn gair, yn grynhoad o rinweddau, fel ag i'w wneuthur 
yn oracl ei fro, at yr hwn y cyrchent am gyngor yn mhob 
dyryswch, ac i'r hwn yr ymostyngent mewn Uawn ymddiried 
yn ei ddoethineb a'i onestrwydd." (Cyf. iii* 74.) Yr ** hys- 
bysydd '* y cyfeirir ato uchod ydoedd y diweddar Mr. Watkin 
Williams, Pencoed, yr hwn oedd ^yr i Mr. Evans, Garth- 
graban, ac a glywsai gymaint am dano gan ei fam a pherth- 
ynasau ereill, ac hefyd ydoedd ei hunan yn ddigon hen i'w 
gofio. Buasai yn dra manteisiol pe buasai yr ysgrif a 
barotodd Mr. Watkin Williams ar gyfer Methodistiaeth Cymtu 
wrth law. Y mae y crybwylliadau a wnaed eisioes mewn 
rhan yn egluro yr amlinelliad uchod o gymeriad tad gwrth- 
ddrych y Cofiant hwn. 

Yn awr, ni a geisiwn yn mhellach i gyflenwi yr amlinelliad, 
ac i wneuthur y darluniad o'r hyn ydoedd David Evans, 
Garthgraban, yn fwy cyflawn. Mewn cysylltiad k'i am- 
gylchiadau tymhorol yr oedd yn ofalus a diwyd, ac yn hynod 
drefnus, yn gweled yn mhell yn mlaen, ac yr oedd bob amser 
yn brydlawn. Pan y cymerodd fFerm y Garthgraban, cafodd 
nid ychydig o gymhorth gan ei gymydog, Thomas Davies, 
Craigfathew, yr hwn, yn ol traddodiad yr ardal, oedd yn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONVREFAIL. FI 

berchen "pedwrau aur." Yr oedd gan Mr. Davies yr ym- . 
ddiried Uwyraf yn Mr. Evans. Yn y drafodaeth rhyngddynt 
gpfalai yr olaf yn fanwl i gadw at ei air ; a gallai fyned pryd 
y mynai i Graigf athew am fenthyg tra y bu angen am hyny. 
Gyda golwg ar hyn yr oedd yn ddywediad gan David Evans 
— **Gofalwch am eich gair, a chwi ddewch i fyny wedi 
hyny." Pel yr oedd ei deulu yn Uuosogi, a'i feibion yn tyfu 
i fyny i'w gynorthwyo, cymerodd diroedd ereill y naill ar ol 
y Hall i*w hamaethu, yn ychwanegol at y Garthgraban — 
Craig-3^-llan, Bragdy Llantrisant, Dyffryn Isaf, y L^c, ger- 
llaw Pontfaen, a rhan o dir Collena. Bu yn fFodus i gael 
Thai o'r lleoedd hyn ar brydles ac ar delerau manteisiol. Yr 
oedd yn amaethu yn dda, ac am hyny yr oedd y tiroedd yn 
^wella dan ei law ; ac fe gafodd hefyd y fantais bwysig i 
brisiau pethau godi. Yr oedd yn dal Garthgraban ar brydles 
oddiwrth y perchenog, yr hwn oedd yn byw yn y Garth- 
graban Pawr. Un tro gwnaeth y tir-feddianydd gynyg 
beiddgar tuag at gael mwy o ardreth oddiwrth ei ddeiliad na 
swm y cytundeb. Yr oedd David Evans wedi myned i d^ 
y meistr tir i dalu y rhent, a gosododd yr arian ar y bwrdd 
o'i flaen. Ysgrifenodd y perchenog ddangosiad am yr arian, 
eithr yn lie ei roddi yn Haw ei ddeiliad taflodd ef ar y tin, 
^an olygu hefj^d i gymeryd yr arian, ac felly gwneud i*r 
-deilad dalu ei rent eilwaith; ond ar darawiad amrant gwelodd 
David Evans y peth — tynodd yr arian oddiar y bwrdd i'w 
het, a brysiodd i gymeryd y papyr oddiar y tin, ac er ei fod 
mewn rhan wedi Hosgi, cafodd ei fod yn dystiolaeth ddigon 
■eglur a sicr ei fod wedi talu yr ardreth, ac aeth adref. 
Dilynwyd ef gan wraig y boneddwr, yr hon a ymbiliai arno 
am yr arian. Ei unig atebiad ar y pryd ydoedd, *'Mi gym- 
^raf amser i ystyried y peth." Eithr ni fu yn hir cyn dych- 
welyd yr arian. Mae yr engraifFt hon yn dangos mai nid 
dyn i gellwair ag ef oedd David Evans, Garthgraban. A 
^yma esiampl arall sydd yn egluro nid yn unig ei gyflymder, 
-ond hefyd ei annibyniaeth ysbryd. Un diwrnod, danfonodd 



Digitized by 



Google 



12 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

y meistr tir ei was ato i "ofyn am fenthyg ceffyl, ac onite — ,'' 
pryd yr atebodd, **Dywed wrth dy feistr nad oes genyf 
gefFyl i'w fenthyca, a phe tae — ." Ond er y cyfFyrddiadaa 
achlysurol hyn, yr oedd y boneddwr o'r Garthgraban Fawr 
a'r g\Vr o Garthgraban Fach yn byw ar y cyfan yn hoUol 
gymydogol, a phob teimlad da yn fFynu rhwng y ddau deulu^ 
Fe ddichon y dylid egluro ei fod yn ymddangos nad oedd 
amgylchiadau y tir-feddianydd yn helaeth iawn ; ac ar ol i 
brisiau pethau godi yn nechreu y ganrif bresenol yr oedd y 
tiroedd yn dyfod o fwy o werth nag a fuasent, yr hyn a fu 
yn fantais fawr i David Evans, yn enwedig gan fod ganddo- 
brydles, yn nygiad i fyny ei deulu lluosog. 

Fel y gwelsom yn barod, cymerodd David Evans iau 
crefydd arno yn ieuanc, a daeth yn fuan iawn i wneuthur ei 
bun yn ddefnyddiol. Y waith gyntaf yr etholwyd blaenor- 
iaid gan eglwys Fethodistaidd Tonyrefail. yr oedd efe yn un 
a ddewiswyd i wasanaethu yr achos yn y swydd bono. Efe- 
hefyd benodwyd yn drysorydd yr eglwys ; ac fel rheol yr 
oedd gweddill yn ddyledus iddo ar ddiwedd y flwyddyn, ond 
yn ddieithriad byddai efe yn gwastadhau y cyfrif ei hunan^ 
fel na byddai yr achos yn cael dechreu blvvyddyn newydd 
dan ddyled, Enw ei gyd-flaenor oedd Isaac James, yr hwn 
oedd yn cadw melin Tonyrefail, ac adwaenid ef yn gyfFredin 
fel Isaac o'r Felin ; gwr o alluoedd naturiol da, ac o gymeriad 
crefyddol pur, ac yn meddu dylanwad mawr ar ei holf 
gymydogion. Un o adgofion ein mebyd ydyw y parchedig- 
aeth dwfn a deimlid gan bawb yn ardal Tonyrefail at Isaac 
James, a'r sylw manwl a'r gwrandawiad astud a roddid i'w 
anerchiadau synwyrlawn ar ddiwedd yr ysgol yn mron bob 
Sabboth. Y mae ei goffadwriaeth yn parhau yn fendigedig^ 
Fel hyn y dywedai ein taid am y ddau flaenor, fel arweinwyr 
y cy far fod eglwysig, — ** Yr oedd yn treat bod yn y society 
gyda 'nhad ac Isaac James. Yr oedd Isaac James feallai yn 
fwy o feddyliwr, ond fy nhad oedd yr areithiwr goreu ;" ac 
adroddai ddywediad o eiddo un Jenkin Lewis am ei dad, — 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

■** Y mae gan Dafydd Evan saethau, ond y mae nhw yn y 
cwmwl; *does neb yn eu gweled nes y b'o nhw yn glynu 
ynoch." Yr oedd y gwr hwn yn aelod o eglwys Tonyrefail, 
ac ar un achlysur bu annghydfod rhyngddo ac aelod arall 
o'r enw Jenkin Rhydderch, a bu geiriau cds rhyngddynt. 
Dygwyd yr achos ger bron yr eglwys; ac yn yr ymdriniaeth, 
ar ol i Jenkin Lewis ollwng allan luaws o ymadroddion 
cryfion mewn nwydau gwyllt o flaen y brodyr, gwnaeth 
Rhydderch y sylw, "fod gair fel hyn 3m rhywle — *Gochelwch 
;gwn,' a bod yn rhaid iddo yntau ofalu rhag cael ei larpio,** 
^an feddianu ei hun yn hollol, heb gael ei gynhyrfu i*r gradd- 
au lleiaf gan yr hyn a ddywedasid gan ei gyd-aelod. Ond 
atebwyd ef yn y fan gan y blaenor, — " le, ci yw y spaniely a 
chi yw'r watci ; pwy wahaniaeth sydd rhyngddynt ? ci yw*r 
naill a chi yw'r Hall, ac nid lie i gwn yw ty Ddiiw." Bu y 
geiriau hyn yn derfyn ar y cweryl. Fe ddichon mai ar yr 
achlysur hwn, neu yr ydoedd yn flaenorol i gyfarfod eglwysig 
pan yr oedd rhyw fater arall o ddysgyblaeth i ddyfod ger 
bron, y dywedodd Mrs. Prichard, CoUena, wrtho, ** Dafydd, 
ffhaid i ti dynu dy fenyg velvet oddiar dy ddwylaw heno.*' 
Hynaws ydoedd ei ddull cyffredin ef, yn gynyrch naturiaeth 
serchoglawn, ac yr oedd yn hynod o enillgar ei fFordd wrth 
ymwneud a dynion. ** Dyn hawddgar iawn ydoedd," fel y 
dywedai ei fab ieuangaf am dano. Bu hyn yn ddiau o 
wasanaeth mawr iddo yn ei ymdrech gydag ereill i sefydlu 
Ysgol Sabbothol ar Donyrefail. Mae yn ymddangos mai 
.efe fu y prif ofFeryn i ddwyn hyny oddi amgylch, ac arno ef 
yn benaf y disgynodd y gwaith o ddwyn yn mlaen yr Ysgol, 
yr hyn a wnaed gyda graddau helaeth o Iwyddiant. Yr 
oedd wedi etifeddu archwaeth at wybodaeth Ysgrythyrol 
oddiwrth ei dad, ac y mae yn ddiameu iddo gael symbyliad 
yn yr un cyfeiriad yn yr ysgol gylchynol y bu ynddi yn 
Nghastella ; ac ni bu efe na segur na difFrwyth mewn ym- 
drech i helaethu ei wybodaeth o Air Duw. Yr oedd yn dra 
hyddysg yn amseryddiaeth y Beibl. Darllenodd lawer hefyd 



Digitized by 



Google 



14 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

ar weithiau Gurnall, a Williams, Pantycelyn, a rhai awdwyr 
ereill. Meddai Iwy o wybodaeth gyfFredinoi na'r rhan amlaf 
o*i gymydogion, ac yr oedd ganddo hofTder neillduol at s^r- 
yddiaeth. Y mae yn hawdd deall gan hyny ei fod ** yn oracl 
ei fro ;" neu fel y dywedai ei fab ieuangaf, ** Y dyn pertaf yn 
yr hoU wlad oedd fy nhad." Gellir cymhwyso ato y geiriau 
hyny, " Yr oedd yn ddoeth o ymadrodd hefyd," neu yn ol y 
cyfieithiad Saesneg, "yn gall mewn materion" (prudent in 
matters). Yr ydoedd yn arbenig felly gyda golwg ar bob 
math o amgylchiadau mewn bywyd ; a chydnabyddid ef gan 
ei holl gymydogion fel cynghorwr doeth a dyogel. Adroddir 
iddo unwaith gynghori p4r ieuanc newydd briodi fel hyn, — 
" Chwythed y gwynt fel y myno, ond peidiwch byth ei adael i 
chwythu rhyngoch." Clywsom wyres iddo yn adrodd hanes 
am dano yn cynghori pregethwt ieuanc gyda golwg ar lyw- 
odraethiad ei lais. Y pregethwr ydoedd y diweddar Mr. 
John Davies, Casnewydd-ar-Wysg. Dygwyddai fod yn pre- 
gethu ar noson waith yn Llantrisant, ac yr oedd y blaenor 
o Garthgraban yn bresenol yn yr oedfa. Ar ol y bregeth yn 
y Uety, sef yn nhy ei ferch hynaf (Mrs. Morgan), cafodd 
gyfleusdra i ymddyddan 4'r pregethwr ieuanc, a dywedodd 
wrtho, ** Mae yn ddiameu eich bod yn ddifrifol iawn yn eich 
pregeth heno, ond yr oeddych yn dodi gormod ar eich llais ; 
byddai eich pethau yn fwy efFeithiol ond i chwi gadw eich 
llais dan fwy o gymedrolaeth ; y mae eisieu doethineb mewn 
gwaeddi." Cymerwyd y cyngor yn garedig gan Mr. Davies 
— nid oedd ond newydd dechreu pregethu ar y pryd — ic ni 
bu y cyngor yn anfuddiol iddo dros ei oes. 

O herwydd lluosowgrwydd ei ofalon amgylchiadol nid elai 
Mr. Evans, Garthgraban, ond yn anfynych i Gyfarfod Misol 
ci sir, ac ni welid ef nemawr byth mewn Cymdeithasfa 
Chwarterol. Mewn cyfeiriad at hyn gofynwyd unwaith i*w 
fab ieuangaf gan y Parchedig Ebenezer Morris, " Onid oes 
moddi ni gael gan eich tad i ddyfod i'r Cymdeithasfaoedd?" 
Dnd yn ei gartref bu yn flfyddlawn hyd y diwedd. Yr oedd 



Digitized by 



Google 



WIELIAM EVANS, TONYREFAIL. 1 5 

yn cadw y ddyledswydd deuluaidd yn ddifwlch, foreu a hwyr, 
yn ei d^ ei hun ; ac arferai yr un manylrwydd, diwydrwydd, 
a deheurwydd gydag achos crefydd ar Donyrefail ag oeddynt 
mor amlwg ynddo gyda*i amgylchiadau tymhorol. Fel y 
gwelsom eisioes, coUodd ei briod yn y flwyddyn 1822, ac yn 
mhen pedair blynedd wedi hyny collodd ei olwg, ac felly bu 
yn ddall am yr wyth mlynedd olaf o*i fywyd. Erbyn hyny 
yr oedd yr oil o*i blant wedi priodi, ac un o*i feibion a*i deulu 
yn cartrefu gydag ef yn y Garthgraban. Eithr os collodd ei 
olwg ni chollodd dim o'i grafFder ; nid oedd dim yn cael 
dianc heb ei fod ef yn mynu ei wybod. Parhaodd mewn 
meddiant llawn o'i gyneddfau hyd y diwedd. Bu farw mewn 
tangnefedd. Ei eiriau diweddaf oeddynt, ** Mae yn dda i 
mi fy mod wedi gwneuthur cyfamod k*r Arglwydd cyn yn 
awr." Claddwyd ei weddillion yn yr un bedd a'i briod, yn 
mynwent y plwyf, lie hefyd y claddesid pedwar o*u plant. 

Ganwyd i David ac Elisabeth Evans ddeuddeg o blant. Bu 
farw pedwar o honynt yn ieuanc, sef Richard, Mawrth iffed, 
1787, yn dair mlwydd oed ; Richard, Gorphenaf fed, 1788, 
yn nawmisoed; Evan, Gorph. 2il, 1789, yn dair mlwydd 
oed; ac Alice, Medi gfed, 1798, yn i3eg oed. Yr wyth ereill 
a dyfasant i fyny, ac a ddaethant yn benau teuluoedd, a 
chawsant (gydag un eithriad) fyw i oedran teg. Yr hynaf 
oedd Mary, yr hon a briodwyd S. Richard Morgan, Llantri- 
sant, ac un o flaenoriaid yr eglwys Fethodistaidd yn y dref 
hono, a chafodd ddeuddeg o blant. Bu farw Mawrth i4eg, 
1848, yn 70 mlwydd oed. Un o'i geiriau diweddaf ydoedd, 
** Yr wyf wedi cael yn ol yr addewid." Yr ail ydoedd David, 
yr hwn a ymsefydlodd yn Bragty Llantrisant, un o'r lleoedd 
a ddaliasid gan ei dad. Bu ei gartref, fel eiddo ei chwaer, 
yn llety i'r pregethwyr a elent i Lantrisant am flynyddoedd 
lawer. Yr oedd ei deulu yn gynwysedig o bump o feibion, a 
mab i un o honynt ydyw yr Henadur David Evans, Llundain, 
a'r Arglwydd Faer am 1891 — 1892. Bu farw yn y flwyddyn 
1826, yn 47aiA oed. Y trydydd oedd Thomas, yr hwn ar ol 



Digitized by 



Google 



:l6 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

^i briodas a fu yn trigianu am beth amser yn y Dyffryn Isaf, 
ac yna am y gweddill o'i oes yn Cornel Pare — He tua milldir 
a haner y tu deau i Lantrisant, ar ochr dde y fFordd fawr i 
Gaerdydd. Daeth yn un o brif dyddynwyr ac yh un o*r 
dynion mwyaf cyfrifol a dylanwadol yn yr hoU gylch. Yr 
oedd yn wr o alluoedd naturiol annghyfFredin. Yr oedd yn 
hynod o hyfiorddus a medrus yn ei hoU drafodaethau gyda 
phawb y deuai i gyfiyrddiad k hwynt. Edrychid i fyny ato 
.^an bob dosbarth o'i gydwladwyr, a bu am flynyddoedd yn 
-cael ei ystyried yn brif ddyn ei blwyf. Y mae rhai o'i eiriau 
yn aros ar lafar y wlad hono. Er engraifft : yr oedd un 
-dydd Sadwrn yn Nghaerdydd yn gwrandaw ymddyddan ar 
faterion aroaethyddol, a gofynwyd am ei syniadau yntau, 
pryd yr atebodd, ** Yn Cornel Pare yr wyf fi yn iFermu.*' 
Dro arall, ar ddydd marchnad, yn Mhontypridd, gofynwyd 
iddo i fyned gyda nifer o'i gyd-amaethwyr i giniawa yn un o 
brif dafarndai y lie ; ei aieb oedd, ** Na, yn nhre* yr wyf fi 
yn hoffi byw yn dda, g3'da Barbara a'r plant." Cododd 
-deulu yn gynwysedig o wyth o feibion a dwy fereh. Bu farw 
ar y gfed o Fai, 1857, yn 75 mlwydd oed. Pan aeth ei frawd 
ieuangaf i ymweled kg ef yn ei gystudd olaf, dywedodd 
wrtho, ** Ymdrechwr da wyt ti, Billi, dywed air drosto* i." 
Yr oedd wedi ei dderbyn yn aelod eglwysig yn Llantrisant 
rai blynyddoedd eyn ei farwolaeth. Y nesaf o blant Garth- 
graban a dyfodd i fyny oedd Richard, yr hwn a briododd ei 
gyfnither o'r Ynysallan, a ganwyd iddynt ddeg o blant. 
Aeth i fyw yn Maesyfelin yn 1822 ; ac efe fu y prif ofFeryn i 
gyehwyn yr aehos Methodistaidd yn Nghapel Seion, Bryn- 
sadler— lie tua dwy fiUdir a haner i'r de-orllewin o Lantrisant, 
ar y ffordd i Bontfaen. Agorwyd y eapel eyntaf yno yn 
1829, a dewiswyd Richard Evans yn un o flaenoriaid eyntaf 
yr eglwys. Gwr o deimladau bywiog, penderfynol ei ffordd, 
-cydwybodol a chyson ei rodiad ydoedd ; cadwai y ddyled- 
swydd deuliiaidd yn ddifwlch, a byddai yn mhob cwrdd yn 
y capel ; mynychai y Cyfarfodydd Misol hefyd, ac yr oedd 



Digitized by 



Google 




< 

o 

H 
< 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. l^ 

yn dwyn mawr s61 dros drefniadau y Cyfundeb. Bu farw 
lonawr 22ain, 1867, yn 77 mlwydd oed. Y nesaf ato ef oedd 
Susannah, yr hon a anesid Mehefin 28ain, 1792. Enw ei 
phriod oedd Morgan Morgan ; ganwyd iddynt ddeuddeg o 
blant, y rhai oil a fagwyd i fyny ac a ddaethant yn benau 
teuluoedd, ac oeddynt hyd yn ddiweddar oil yn fyw. Bu 
Mrs. Morgan farw yn y flwyddyn 1867, yn 75 mlwydd oed. 
Y chwechfed o blant Garthgraban a dyfodd i fyny, a*r 
ddegfed o'r holl deulu, ydoedd Evan, yr hwn oedd y diwedd- 
af o honynt i briodi, ac a arosodd gartref gyda'i dad, a bu 
efe a'i briod yn dyner iawn iddo ac yn dra gofalus am dano 
yn mlynyddoedd olaf ei fywyd, wedi iddo golli ei olygon. 
Mab, a phriod, a thad, a brawd hynod garuaidd ydoedd 
Evan Evans, yn llawn tynerwch fel ei fam, a bendithiwyd 
ef yn helaeth kg ysbryd crefydd. Gwasanaethodd yr achos 
yn Nhonyrefail fel blaenor am lawer o iiynyddoedd. Nifer 
ei deulu ef oedd wyth o blant. Bu farw Mehefin, 1880, yn 
86 mlwydd oed. Y nesaf o*r teulu oedd William, gwrth- 
ddrych yr hanes sydd yn dilyn. A'r ieuangaf oedd Margaret ; 
daeth yn briod i un Thomas Williams, brodor o sir Frychein- 
iog, ac ymsefydlasant mewn tyddyn yn ardal Tonyrefail, 
ond a fuont am dros haner can' mlynedd yn Tydraw, Gelli- 
wyon. Ganwyd iddynt ddeg o blant. Cyrhaeddodd Mrs. 
Williams yr oedran mawr o 86 mlwydd. Bu farw Mehefin 
i7eg, 1884. Id^i ^i y^ ydym yn ddyledus am hyny o hanes 
sydd genym am ei thaid, Evan David o'r Rhagat. Yr oedd 
ganddi g6f rhagorol. Cawsom y mwynhad o dreulio ychydig 
oriau gyda hi yn y Tydraw yn haf 1883 ; ac mewn atebiad i 
luaws o gwestiynau a ofynem iddi, adroddodd lawer o bethau 
am ei thad a'i brawd ieuangaf gyda dealldwriaeth a bywiog- 
rwydd oedd mewn gwirionedd yn synedig. Fel ei thad a 
dau o*i brodyr, sef Richard ac Evan, bu yn ddall am rai 
blynyddoedd cyn ei marwolaeth. Dyoddefwyd y brofedig- 
aeth gan y tri yn ostyngedig a dirwgnach, ac ymadawsant 
am wlad y goleuni yn gyflawn o dangnefedd, 
B 



Digitized by 



Google 



l8 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Yr ydym wedi gweled fod wyrion David Evans yn nifer 
mawr. Mae yr orwyrion yn genedlaeth luosog, ac erbyn 
hyn y mae eu plant a*u hwyrion hwythau yn amlhau yn 
fawr. Fe ddywedir fod deg-a-thriugain o'i ddisgynyddion 
yn bresenol yn ei gladdedigaeth. Yn mhen haner can* 
mlynedd ar ol ei farwolaeth, sef yn 1884, gwnaeth nifer o*i 
wyrion a*i orwyrion ymuno i osod careg newydd ar ei fedd, 
fel arwydd o barch i*w goffadwriaeth fel tad y teulu. Yr 
oeddid yn teimlo ei fod yn haeddu gwneuthur o honom hyn 
iddo. Yr oedd wedi gadael ar ei ol i'w had a'i epil y 
gynysgaeth oreu o "enw da." Yr oedd yn briod a thad 
serchog a charuaidd, ac eto yn ymgadw dan reolaeth barn 
dda; "yr oedd yn sense ac yn serch i gyd," chwedl ei fab 
ieuangaf. Yr oedd yn feddylgar ac ymadroddus, yn ddiwyd 
a darbodus, yn defnyddio i'r fantais oreu y cyfleusdra pre- 
senol, ac yn gallu gweled yn mhell i*r dyfodol ; a dysgodd y 
wers bwysicach o wneuthur y goreu o*r ddau fyd, a meddar 
gymeriad crefyddol cryf a chyfan. 

Y mae yn Uawenydd genym i allu ychwanegu fod gair a 
eiddo'r enwocaf o*r teulu — "fod crefydd yn rhedeg gyda'r 
gwaed, er nad trwy'r gwaed," — ^wedi ei wirio yn helaeth yn 
nghenedlaeth wyrion yr henuriad o Garthgraban, ac yn 
parhau i gael ei wirio yn nghenedlaeth au eu plant a'u 
hwyrion hwythau. Cafodd efe ei hun y fraint o fagu un 
pregethwr a dau flaenor. Yn mysg ei wyrion yr ydym yn 
cael dau weinidog yr efengyl, sef y Parch. William Morgan,, 
periglor Llandderfel, a*r diweddar Mr. Watkin Williams, 
Pencoed ; ac amryw o flaenoriaid — David Evans, Caerdydd^ 
William Evans, Pendeulwyn; David Evans, TonyrefaiU 
William Williams a David Williams, Bryntirion ; Evan 
Morgan, Croesf&n ; John Morgan, Bryngoleu, Llantrisant ; 
Thomas Morgan, Llanilltyd Fawr ; heblaw amryw wyresau 
amlwg eu duwioldeb, ac mewn gwirionedd yn ddiaconesau 
yn yr eglwysi y buont neu y maent yn perthyn iddynt. Yn' 
mhlith yr orwyrion hefyd y mae un gweinidog a blaenoriaid 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 19 

i*w cael, a llawer ereill sydd yn ddefnyddiol mewn cylch llai 
cyhoeddus gyda gwaith yr Arglwydd. Y mae arwyddion 
gobeithiol am y genedlaeth nesaf 6'r teulu. Bu farw yn 
ddiweddar weinidog ieuanc oedd yn wyr i'w wyres — Mrs* 
Thomas, Bryntirion — sef Mr. William Thomas, gweinidog y 
Bedj'ddwyr yn y Coed-duon. Yr oedd yn bregethwr rhag- 
orol, a dysgwylid pethau da am dano ; ond y blodeuyn ar ei 
waith yn ymagor a syrthiodd yn yr angeu, a theimlwyd ei 
symudiad mor fuan ar ol ei gychwyniad allan gyda gwaith 
y weinidogaeth yn siomedigaeth drom. Y mae amryw per- 
thynol i*r un genedlaeth ag y mae genym bob lie i gredu 
pethau da am danynt, ac i obeithio y byddant o wasanaeth 
i achos yr Arglwydd lesu yn eu gwahanol gylchoedd. Eithr 
pa faint bynag ydyw ein dyled, y naill genedlaeth ar ol y 
Hall, i'n hen-daid o Garthgraban, yr ydym dan rwymau i 
gydnabod, ac yr ydym yn gwneud hyny gyda diolchgarwch 
diiFuant, fod gweinidogaeth ei fab ieuangaf — William Evans, 
Tonyrefail — am oes mor faith, dan fendith Duw, wedi cyfranu 
yn helaeth tuag at barhad crefydd a duwioldeb yn yr hiliog- 
aeth. Efe a fedyddiodd lawer o honom, ac a weddiodd 
drosom wrth wneud hyny ; a bu ei enw yn ddylanwad er 
daioni yn yr holl deulu, megys ag y bu ei weinidogaeth yn 
fuddiol a bendithlawn i laweroedd. Bellach yr ydym yn 
myned yn mlaen i gyflwyno ei hanes i'r darllenydd. 



Digitized by 



Google 




PENOD II. 

1795— 1814. 

CYNWYSIAD. 

Dyddiad ei enedigaeth— Ei fedydd — Y Parch. R. Prichard a'i chwiorydd, 
** Ladies y Ton" — Ei febyd— Yn pregethu i'w chwaer ieuangaf a 
phlant ereill — Yn arwain yr ychain— Yn yr ysgol yn Mhontfaen — 
Ymladdau bechgyn y dref a bechgyn y wlad — Yn cymeryd gwersi gan 
Mr. Fred. Humphreys, Garthgraban Fawr — Gartref gyda'i dad yn 
gweithio ar y tir — Blynyddoedd ei ieuenctyd — Ei droedigaeth— Y 
Parch. Evan Jones. 

I ID oes sicrwydd hollol am y dydd o'r mis y 
ganwyd Mr. William Evans. Yr oedd efe ei 
hun yn ystyried ei fod yn cael pen ei flwydd 
ar yr 28ain o Ebrill. Ar y dyddiad hwn yn 
1888, ysgrifenodd yn ei ddydd-lyfr ei fod yn 93 
oed. Y mae pob sicrwydd am flwyddyn ei enedigaeth, canys 
y mae y cofnodiad o'i fedydd yn nghofrestriad y bedyddiadau 
perthynol i Eglwys Llantrisant, fel hyn : — ** 1795, 7^^^ Zoth^ 

William, son of David Evans, Garthall, and Elizabeth ux^. *' 

(1795, Mehefin soain, William, mab David Evans, Garth- 
graban, ac Elisabeth ei wraig.) Nid yn y Han modd bynag, 
ac nid gan offeiriad y plwyf y bedyddiwyd ef, ond yn y 
Garthgraban, a chyflawnwyd y gwasanaeth gan y Parch. 
Richard Prichard, mab hynaf Mr. a Mrs. Prichard, Collena. 
Hwn ydoedd y bedydd cyntaf i Mr. Prichard weinyddu 
ynddo ; yr oedd newydd dderbyn ei lawn urddau fel oiFeiriad 
Eglwys Loegr. Oedwyd bedyddio y mab bychan o Garth- 
graban nes y byddai i hyny gymeryd lie, fel ag i Mr. Prichard 
gael gweinyddu yr ordinhad. Yr oedd y rhieni yn awyddus 
am hyny ; ac y mae yn ymddangos fod mam anrhydeddus yr 
offeiriad ieuanc yn dymuno yr un peth, canys yr oedd cyfeill- 
garwch cynhes yn ffynu rhwng y teulu parchus o*r Collena 
a'r teulu o Garthgraban. Fel y gwelsom, buasai Mrs. Evans, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 21 

cyn ei phriodas, am tua saith mlynedd yn ngwasanaeth Mr. 
a Mrs. Prichard yn y Collena. Aethasai yno yn nghylch yr 
amser y ganwyd eu merch Susannah, ac yr oedd wedi magu 
llawer arni. Cyflawnodd yr un gwasanaeth dros ereill o*r 
plant, ac yn enwedig Richard. Yr oedd nifer y teulu o'r 
Collena yn naw o blant — dau fab a saith merch. Y mab 
arall ydoedd y Parch. Evan Prichard, am beth amser ofFeiriad 
Ystradyfodwg, a'r Capel Bach, Tonyrefail, yr hwn a fu farw 
ar y 29ain o Dachwedd, 1827, yn 49 oed. Ganesid ef gan 
hyny yn 1776, sef blwyddyn cyn ymadawiad Elisabeth 
Morgan o*r Collena i*w phriodi gyda David Evan o*r Rhagat. 
Enw un o'r merched oedd Susannah, yr hon a fu farw ar yr 
2ofed o Ebrill, 1790, yn I9eg oed, wedi bod chwech wythnos 
yn glaf o glefyd trwm, ond a ymadawodd mewn heddwch a 
llawenydd annhraethadwy ; ac i'r hon y canodd y bardd 
anfarwol o Bantycelyn farwnad ychydig o fisoedd cyn ei 
farvvolaeth ei hun. Ceir y farwnad ar dudalen 572 o'r 
argraffiad newydd o Weithiau Williams, Pantycelyn, dan 
olygiad y Parch. N. Cynhafal Jones, D.D., Llanidloes. Fel 
arwydd o'u cydymdeimlad k Mr. a Mrs. Prichard yn eu galar, 
ac o'u parch i gofFadwriaeth eu merch ymadawedig, gosod- 
wyd ei henw ar y ferch gyntaf a anwyd yn y Garthgraban 
ar ol ei marwolaeth ; ac y mae yr enw Susannah yn aros yn 
amryw o gangenau y teulu. Yr ydym yn cofio yn dda dair 
o*r chwiorydd ereill. Bendithiwyd hwy fel eu mam kg hir 
ddyddiau, ac fel hithau glynasant wrth y Methodistiaid hyd 
eu marwolaeth. Yr oedd un o honynt yn briod i Mr. Evan 
Thomas, blaenor yr eglwys ar Donyrefail ; ac wedi i'r ddwy 
ereill golli eu gwyr, symudasant at eu chwaer i Donyrefail, a 
bu y tair yn cyd-fyw yn yr un ty am flynyddoedd. Arferai 
y tair eistedd yn y s6t fawr yn y capel, ac yr oeddynt mewn 
gwirionedd yn addurn i*r lie ac yn golofnau gyda*r achos. 
Yr oeddynt wedi eu bedyddio yn helaeth ag ysbryd crefydd. 
Yr oedd un o honynt yn athrawes ffyddlawn yn yr Ysgol 
Sul. Eu ty hwynt oedd cartref y pregethwyr hyd symudiad 



Digitized by 



Google 



22 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yr olaf o honynt. Yr oeddynt yn cael eu galw a'u hadnabod 
fel ** Ladies y Ton ;** ac yr oeddynt yn ystyr eangaf y gair yn 
foneddigesau Cristionogol. CoUasant eu tad ar y igeg o 
Fawrth, 1795; ^*s% bu Mr. Prichard, Collena, farw ychydig 
wythnosau cyn genedigaeth gwrthddrych y Cofiant hwn. 
Ei oedran yn marw oedd saith-a-deugain, end cafodd Mrs. 
Prichard fyw i weled ei seithfed mlwydd a phedwar ugain ; 
bu hi farw ar y cyntaf o lonawr, 1834, sef ychydig wythnosau 
o flaen David Evans o Garthgraban. Er i*r ddau fab o 
Collena gael eu dwyn i fyny i fod yn ofFeiriaid yn Eglwys 
Loegr, dangosent bob amser y teimladau goreu tuag at y 
Methodistiaid, a pharhaodd eu cyfeiligarwch yn gynes gyda*r 
teulu o Garthgraban, ac yn enwedig gyda'r mab ieuangaf. 
Cafodd y Parch. Richard Prichard oes faith ; bu am bym- 
theg-ar-ugain o flynyddoedd yn ficer Llandaf, lie y bu farw 
Hydref y 6fed, 1856, pan o fewn i ychydig ddyddiau yn 84 
mlwydd oed. Ganesid ef Hydref iseg, 1772. 

Wrth ystyried yr hoU gysylltiadau rhwng y ddau deulu, yr 
ydoedd yn berfFaith naturiol bod dymuniad am i fab ieuangaf 
Garthgraban gael ei fedyddio gan fab hynaf Collena. Ac 
felly y bu. Mae yn dywedyd yn dda am ryddfrydigrwydd 
Mr. Prichard iddo fyned i gyflawni y gwasanaeth yn nh^ 
rhieni y plentyn : ac y mae yn awgrymu rhywbeth am syn- 
iadau y gwr o Garthgraban, ei fod yn dewis i'w fab bychan 
gael ei fedyddio heb ei gymeryd i eglwys y plwyf. Yr ydym 
yn g weled yma hedyn y rhyddfrydiaeth gref sydd yn fFynu 
yn y nifer luosocaf o gangenau y teulu. Cafwyd cyfarfod 
dedwydd a hwylus ar yr achlysur. Byddai Mrs. Prichard 
yn taeru (yr oedd hi yn bresenol yn y gwasanaeth), fod y 
plentyn wedi ei ail-eni ar y pryd. Y mae amheuaeth am 
hyny. Ond y mae pob sicrwydd i'r gweddiau a ofirymwyd 
drosto ar y pryd gael eu hateb. Nid yw mewn un modd yn 
anmhosibl, yn wir y mae yn ddigon tebygol, iddo gael ben- 
dith pan y bedyddiwyd ef yn blentyn deufis oed a lynodd 
wrtho dros ei holl ddyddiau ar y ddaear. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 23 

Tyfodd William Evans i fyny yn blentyn bywiog a chyf- 
lym, ac yn Uawn chware. Nid oedd dim yn dianc ei syiw, 
ac yr oedd yn cofio pob peth. Daeth yn fuan yn amlwg ei 
fod yn sylwi yn fanwl ar bethau y capel, ac yn enwedig y 
pregethu. Gwelodd ei dad fod rhywbeth annghyffredin yn 
y bachgen, a dysgodd iddo, tra nad oedd eto ond plentyn, 
rai o emynau a darnau o " Ganiadau Duwiol" Williams, 
Pantycelyn. Yr oedd yn cofio yn dda yr hyn a ddysgai, ac 
yn gallu ei adrodd yn eflfeithiol. Ac mor fuan ag y gallodd 
ddysgu darllen, dechreuodd drysori y Beibl yn ei g6f. Pre- 
gethodd hefyd lawer iawn pan yn fachgen, ac yr oedd yn 
gwneud hyny gyda holl frwdaniaeth ei natur. Cynaliodd 
ami oedfa gyda'i chwaer ieuangaf a'i nithod hynaf o Lan- 
tiisant, ac weithiau byddai plant eu cymydog, Huw o'r 
Betw, yn gwrandaw. Un tro, wedi iddo roddi penill allan 
i*w ganu, yn He canu torodd y gwrandawyr ieuainc allan i 
chwerthin, yr hyn a barodd i*r pregethwr bychan ddisgyn yn 
nwydwyllt o'i areithle i guro ei wrandawyr, fel (a defnyddio 
ei eiriau ei hun) ag i yru y cythraul allan o honynt. Pre- 
gethodd lawer hefyd wrtho ei hun mewn lleoedd unig. 
Clywsom ef ei hunan yn adrodd iddo bregethu Uawer ** yn 
grove Cae-derwen." 

Yr oedd hefyd yn gantor rhagorol 5m mron o'i febyd. 
Meddai ar lais o'r mwyaf peraidd ; ac yr oedd yn hoff o ganu 
y darnau a ddysgid iddo gan ei dad. Un tro dygwyddodd 
fod ei gyfnither, merch ei fodryb (Mrs. Davies, Abertawy), ar 
ymweliad i'i pherthynasau yn y Garthgraban ; a gwahodd- 
wyd ef a*i chwaer ieuangaf i fyned gyda Miss Davies i dreulio 
prydnawn yn y Garthgraban Fawr. Ar ol t6 yr oedd yn 
rhaid i William ganu. Gomeddai ar y cyntaf, a chafwyd 
peth trafFerth i'w berswadio i wneud ; ond o'r diwedd fe 
Iwyddwyd, a chanodd ddarn o gkn Williams ar " Dwyll y 
Byd," nes yr oedd yr holl gwmni yn wylo. Dyma y penill 
cyntaf o'r g^n : — 



Digitized by 



Google 



24 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

" Megys Uestr hen a drylliog 
Ydyw'r byd ar f6r tymestlog ; 
Pleser braf y w edrych arno, 
Ond peryglus iawn bod ynddo ! 
Os daw un i maes o'r tonau, 
Ar ystyllen friwUyd, denau, 
Fe glyw 'stwr ar y dw'r, 
Dwndwr yr angau, 
Draw yn mhell, gan ryw fyrddiynau, 
Aeth yn iach i'r llestr gynau." 

Cymerodd peth tebyg 1^ ar achlysur arall mewn cynuUiad o 
ieueilctyd. Yr oedd yn gyfarfod o natur ysgafn, a rhaid i 
bob un gyfranu rhywbeth mewn adrodd neu ganu tuag at y 
difyrwch; ac felly gosodwyd arno yntau i ganu, eithr nid 
oedd ganddo ef ddim i*w ganu o nodwedd ddigrifol y pethau 
oedd yn cael eu canu gan y lleill o'r cwmni, a dywedodd nas 
gallai efe ganu dim ond rhywbeth ag oedd ei dad wedi ei 
ddysgu iddo ; ac fe ganodd ddarn o'r ** Caniadau Duwiol," 
nes yr oedd pawb yn wylo yno hefyd ac yntau yn wylo gyda 
hwynt. 

Yr oedd yn arferiad yr adeg hono, a pharhaodd am lawer 
o flynyddoedd wedi hyny, i aredig gydag ychain. Yr oedd 
yn rhaid cael arweinydd, a'i brif waith ydoedd canu i'r 
ychain. Gwnaeth William Evans lawer o'r gorchwyl hwn, 
ac yr oedd yn ei gyflawni yn ddoniol a difyrus iawn. Yr 
oedd yr anifeiliaid yn cael eu gwneuthur yn hoUol foddus pan 
yn tynu yr aradr gan ei lais melodaidd a'i acenion melus. 
Fel rheol pethau o natur ysgafn, os nad o duedd isel, a genid 
i'r ychain wrth eu harwain o flaen yr aradr. Ond byddai ei 
ganiadau ef bob amser o nodwedd foesol, ac yn hollol bur o 
ran iaith. Yr unig engraifft sydd yn cael ei chofio o'r pethau 
a genid felly ganddo ef sydd fel hyn : — 

" Mae heddyw yn deg rhyfeddol 

A'r haul fel seren siriol, 

A phob peth sydd Un ei lun 

Ond calon dyn annuwiol." 
Ar ddiwedd pob penill byddai yr arweinydd yn cyfarch yr 
ychain, a phob un wrth ei enw, mewn geiriau fel hyn, — " Ho, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 25 

ho, y dk bach ; cadw dy gwys, Gold, fy ngwas i ;" a'r cwbl ar 
fath o d6n gerddorol. Os byddent yn aredig gerllaw y ty, 
byddai ei lais hyfryd yn swyno ei fam, ac yn ei thynu i fyned 
yn llechwraidd am y berth i wrandaw arno. Un divvrnod 
yr oeddynt yn aredig yn un o gaeau Craig-y-llan, ac yntau 
fel arfer yn arwain yr ychain ; dygwyddodd i Mr. Thomas, 
Ynys-y-plwm, ei glywed yn canu, ac wedi sefyll am beth 
amser yn gwrandaw arno, dywedodd, — ** Crotyn rhyfedd yw 
Billi, Garthgraban ; mae rhywbeth yn y bachgen yna." Ei 
fam hefyd, ar ol gwrandaw arno yn canu iV ychain, neu ynte 
wedi ei glywed yn pregethu, ac wrth sylwi ar ei gyflymder, 
un tro a ddywedodd ^yIth ei phriod dan wylo, " Beth yn y 
byd a fydd y bachgen yma ? " Dygid ef i fyny ar y fferm 
gyda'r meibion ereill, a dysgodd yntau holl gyfrinion amaeth- 
yddiaeth yn drwyadl. Ond penderfynodd ei dad i roddi mwy 
o ysgol iddo nag a gawsai ei frodyr hynach. 

Yr ysgol gyntaf y bu ynddi oedd ar Donyrefail, gydag un 
Rollings o Lantrisant. Ei air am dano ydoedd, " Hen wr 
plaen, ond ysgolaig gweddol." Wedi hyny aeth i ysgol yn 
Lantrisant, a gedwid gan un Thomas Joseph, — ** Un a 
ystyrid yn ysgolaig da." Nid ydym yn gwybod ei oedran yn 
myned i*r ysgolion hyn. Gallwn feddwl nad oedd yn Uawn 
deg oed pan y gadawodd ysgol Llantrisant. Danfonwyd ef 
yn nesaf i ysgol yn Mhontfaen, yr hon oedd ar y pryd yn 
sefydliad o gryn fri, a adwaenid fel ** Ysgol yr Eryr.*' 
Dyma*r ysgol y buasai y Parch. William Howells, Longacre, 
Llundain, ynddi y pryd hwnw, fel y dywed y Parch. 
William Williams, Abertawy, yn y Traethodydd am 1849 
(tud. 157), ** O dan ofal un Mr. Williams ; gwr tal, teneu, 
unllygeidiog, yn ysgrifenu ^'i law chwith ; un o'r ysgolfeistri 
goreu a ddarfu ysgwyd gwialen fedw." Yn yr ysgol hon 
hefyd y bu John Sterling ynddi am beth amser. pan yr oedd 
ei dad yn cartrefu yn Llanblethian, gerllaw Pontfaeii. Y 
mae enw John Sterling wedi ei anfarwoli gan Thomas 
Carlyle. Yr athraw yn yr adeg ag yr oedd Sterling yn 



Digitized by 



Google 



26 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

un o'r ysgoleigion, ydoedd Mr. Rees, olynydd Mr. Williams, 
Ac yr oedd hyny rywbryd rhwng 1809 ac 1814. Gwnaeth 
Mr. Rees argrafF ddwfn ar John Sterling. Yn mhlith adgofion 
a ysgrifenwyd ganddo pan yn un-ar-ugain oed yr ydym yn 
cael yr hyn a ganlyn :—** Nis gallaf yn awr aiw i fy meddwl 
wynebpryd arweinydd da yr ysgol, nac eiddo neb o*i ysgol- 
eigion ; ond y mae o fy mlaen ddychymyg gyffredinol gref 
am agwedd dufewnol ei sefydliad. Yr wyf yn cofio y dwfn 
barchedigaeth gyda pha un yr arferwn gario at ei eisteddfa 
gyfrol ddeuddeg-plyg wedi ei bawdio yn dda, sef History of 
Greece Oliver Goldsmith. Yr wyf yn cofio yr ymdrechfeydd 
meddyliol poenus a ddyoddefais yn yr ymgais i feistroli y 
gelfyddyd a'r dirgelwch o ysgrifenu ; celfyddyd yn yr hon yr 

arosais rhy fach o amser dan Mr. R i ragori, fel y 

gwnaethai efe i'w ysgoleigion ereill i wneud, a*r hon y mae 
fy Uedchwithrwydd wedi fy rhwystro i gyraedd unrhyw 
raddau o berffeithrwydd ynddi dan fy amrywiol ysgolfeistri 
dilynol. Ond yr hyn sydd wedi gadael ar ei ol belydryn 
dysglaer o oleuni ydoedd yr arddangosiad o'r hyn a elwid 
* Darnau y Nadolig ; * pethau anadnabyddus i ysgolion 
uwchraddol, ond a arferid yn gyson yn yr ysgol gymhariaeth- 
ol ostyngedig oedd yn cyflenwi y wybodaeth oreu mewn 
darllen, ysgrifenu, a rhifyddu, y gellid ei chael yn y gymyd- 
ogaeth bellenig hono." — (The Life of John Sterling by Thomas 
Carlyle, tud. 17, 18.) Dan yr un athraw, sef Mr. Rees, y bu 
William Evans yn ysgol Pontfaen, a dysgodd efe i ysgrifenu 
yn dda, yn gystal a*r celfyddydau elfenol ereill o ddarllen a 
rhifyddu, ac hefyd rhyw gymaint o*r gramadeg Saesnig, ac 
elfenau hanesiaeth. Pa hyd y bu yno nid oes genym 
hysbysrwydd. Ac nid ydym yn sicr ychwaith beth oedd ei 
oedran yn myned i Bontfaen ; gallwn feddwl ei fod rhwng 
deg a phymtheg mlwydd oed. Yr ydym yn dra sicr iddo 
adael Pontfaen cyn ei fod yn bymtheg, hyny yw cyn y 
flwyddyn 18 10. 

Yn y man hwn y mae yn rhaid i ni gyfeirio at yr arferiad 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 27 

haner-farbaraidd oedd yn flfynu yn yr amser hwn yn Llan- 
trisant a Phontfaen ; sef y cydymdrechfeydd rhwng bechgyn 
y trefi a bechgyn y wlad yn y fFurf o ymladdau. Nid elai yr 
un Uanc o*r wlad i Lantrisant neu Bontfaen heb fod yn 
agored i gael ei guro gan feibion y dref. Ac y mae yn debyg 
fod bechgyn y wlad yn ddigon parod i gymeryd mantais^^tr 
eu cyfleusderau hwythau i weithredu yn gyffelyb. Yr oedd 
mab ieuangaf Garthgraban wedi cael profiad o'r brwydrau 
hyn yn Llantrisant pan yno yn yr ysgol, a phan yn myned 
i*r dref, fel yn ddiameu y byddai yn ami, ar negeson. Nid 
oes amheuaeth ychwaith ei fod ef j^n fwy agored i ymosod- 
iadau o'r fath na'r rhan fwyaf o'i gyfoedion, oblegyd ei 
dymher boeth a'i ffraethder. Yr un modd wedi iddo fyned i 
Bontfaen, gwnaeth ei ran mewn ymladd gyda bechgyn y dref 
hono. Ac weithiau byddai yn gosod ei ddyrnau ar ei fwy a*i 
gryfach ; ond yr oedd yn gwneud hyny gyda'r fath gyflymder 
a deheurwydd, fel y deuai allan o'r brwydrau hyn, yn mron yn 
ddieithriad, yn fuddugoliaethwr. Os byddai ei frodyr 
Richard neu Evan gerllaw, mynent hwy ymladd yn ei le, am 
eu bod yn hyn ac yn gryfach nag ef, ac hefyd oblegyd ei fod 
mor anwyl ganddynt. Pan yn yr ysgol yn Mhontfaen, mae 
yn ymddangos iddo fwy nag unwaith ymladd ** hyd at waed." 
Rhybuddiwyd ef gan ei chwaer Susannah — yr hon oedd yn 
gofalu yn y lie yr oedd eu tad yn ei ddal gerllaw y dref, sef 
y L^c — yn erbyn ei waith yn cymeryd rhan yn y fath bethau, 
a bygythiodd hysbysu i'w dad. Bu y chwaer gystal a*i gair ; 
a symudwyd William Evans o'r ysgol, yn ddiameu yn gynt 
nag oedd ei dad wedi amcanu. 

Bu hefyd yn cael gwersi am beth amser gyda Mr. Fred. 
Humphreys, un o feibion Garthgraban Fawr, yr hwn oedd 
foneddwr ieuanc o gymeriad rhagorol a gwir grefyddol, ac 
ydoedd yn aelod o'r eglwys Fethodistaidd ar Donyrefail, a 
gweithredodd am dymhor fel ysgrifenydd i'r eglwys. Gall 
y darllenydd gael many lion pellach am Mr. Humphreys 
mewn erthygl o waith y diweddar Mr. Watkin Williams, 



Digitized by 



Google 



28 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Pencoed, yn y gyfrol o'r Traethodydd am 1869. Nid ydym 
wedi llwyddo i gael gwybod am ba faint o amser y bu mab 
ieuangaf Garthgraban Fach dan addysg Mr. Humphreys ; 
ac oddiwrth yr hyn a glywsom, tueddir ni i gasglu mai cyn 
iddo fyned i Bontfaen, ac nid wedi iddo ddychwelyd oddi 
yno, y cymerodd hyny le. Gan hyny, rhaid i ni edrych ar 
ei ymadawiad o Ysgol yr Eryr, Pontfaen, fel terfyniad ei 
gwrs addysgol. I un yn meddu y fath gyflymder naturiol, 
mae yn eglur y buasai addysg uwchraddol o'r fantais 
fwyaf. Feallai mai nid gormodiaeth yr hyn a ddywedwyd 
yn ddiweddar gan foneddwr cyfrifol oedd yn ei adnabod yn 
dda, ei hun yn ysgolhaig graddoledig: **Pe buasai WilHam 
Evans, Tonyrefail, wedi cael addysg mewn prif-j^sgol, buasai 
yn sicr o fod yn un o brif enwogion ei oes." Yr oedd yn 
golled fawr iddo na chafodd hyny. Ond pe buasai wedi 
aros lawer yn hwy yn yr ysgol, nid yw yn annhebyg y buasai 
wedi colli pob archwaeth at amaethu, ac yr arweiniasid ef i 
gyfeiriad arall, ac i gylch hoUol wahanol i'r hwn y bu yn troi 
ynddo am oes mor faith, ac yn yr hwn y cyflawnodd wasan- 
aeth mor bwysig ac anmhrisiadwy werthfawr. Y tebygol- 
rwydd yw y buasai ei wlad ei hun wedi ei golli. Modd 
bynag, yn ngoleuni yr hanes sydd yn dilyn, yr ydym yn cael 
ein rhwymo i gredu i bob peth gydweithio er daioni, ac y bu 
yr hyn ydoedd yn golled iddo ef yn enill i laweroedd. 

Yr olwg nesaf yr ydym yn gael arno wedi darfod a'i ysgol 
ydyw fel mab fFermwr, yn gweithio ar y tir gyda'i dad a'i 
frodyr, ac yn cyflawni amrywiol orchwylion yr alwedigaeth 
amaethyddol ; ac arosodd felly am bedair neu bum' 
mlynedd. Yr oedd y plant hynaf yn awr yn ymadael a'u 
cartref trwy briodi, a'r plant ieuangaf yn dyfod i gymeryd eu 
lleoedd. Ac nid oedd yr un o honynt yn dilyn yn fwy egniol 
esiampl hynod eu tad mewn diwydrwydd na'r mab ieuangaf. 
Nid oedd asgwrn segur yn ei holl gorph. Pa beth bynag yr 
ymaflai ei law ynddo, yr oedd yn ei wneuthur ^'i holl egni. 
Hefyd yr oedd y nwyfiant, y bywibgrwydd, pertrwydd, y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREYAIL. 29 

cyflymder ysgogiad ac ymadrodd a berthynent iddo fel 
plenty n, yn parhau i*w nodweddu. Yr oedd yn tyfu i fyny yn 
wr ieuanc hoenus, ymadroddus, gwisgi, fel ei fam, ** yn sharp 
a smart, ^' ac yn 11a wn direidi. Yr oedd Uygad crafif ei dad 
yn dilyn ei holl symudiadau, a'i ofal yn fawr am dano, ac yr 
ydoedd yn anwyl gan ei fam. Mae yn ddiau iddynt weddio 
llawer drosto. Er holl fywiogrwydd ei dymher naturiol, 
a'i fFraethineb, a'r profedigaethau yr oedd y pethau hyn yn ei 
osod yn agored iddynt, cafodd ei gadw heb syrthio i anfoes. 
Os ydoedd yn y wlad bell drwy y blynyddoedd hyn, diangodd 
rhag myned i eithafion ei phellder. Bu yn anystyriol, ac yn 
ol ei gyffesiad ei hunan, ** yn anystyriol iawn ac annuwiol ; " 
ekhr ni ** wasgarodd ei dda, gan fyw yn afradlon,'* ac nis 
gellid dyweyd am dano yr hyn a ddy wedodd y mab hynaf am 
ei frawd yn nameg y mab afradlon. Er y direidi, yr ysgafn- 
der, yr anystyriaeth, a'r hyn a fiiasai efe ei hunan ar ol hyny 
yn ei alw yn annuvvioldeb, ni thynodd efe yr un graith ar ei 
gymeriad moesol. Pan elai gyda phobl ieuainc i*w cynull- 
iadau, neu i'r hyn a elwid yn ** Gwrw Gwahodd," ac y 
byddai rhaid iddo ddifyru y cwmni trwy ganu, ni chanai efe 
ddim ond rhywbeth o Ganiadau Duwiol Williams Panty- 
celyn. Ni fu erioed yn euog o ganu maswedd. Yr oedd yr 
hyn a ddysgodd gan ei dad pan yn blentyn yn aros gydag ef, 
ac yr oedd yn ychwanegu at y trysor. Elai i'r Ysgol Sul 
gyda chysondeb, ac yr oedd yn dilyn y moddion cyhoeddus 
yn nghapel Tonyrefail. Os dygwyddai pregethwr dyeithr 
ddyfod ar daith trwy y wlad, byddai efe yn ei ganlyn i 
Bontypridd, a Llantrisant, a Phontfaen, a Phencoed, ac 
weithiau yn mhellach. Ar un tro felly gwnaeth y pregethwr 
yr oedd yn ei ddilyn sylwi arno, a gofynodd iddo, ** Mab i 
bwy wyt ti ? " ac ar ol cael ateb dy wedodd wrtho, ** Mae 
rhyw straen ynot ti.*' Glynodd y gair yn nghdf y Uanc, ac 
ar hyd ei oes byddai yn hofif o ddy weyd wrth y sawl a welai 
yn benderfyflol a bywiog yn ei symudiadau, " Mae rhyw 
straen ynot ti.'* Mae yn ymddangos ei fed wedi rhoddi 



Digitized by 



Google 



30 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

heibio ei bregethu bachgenaidd yn ** grove Cae-derwen" a 
manau ereill o gwmpas.Garthgraban. Eithr yr oedd swyn 
mawr mewn pregethu iddo ef yn mlynyddoedd ei ieuenctyd. 
Ac yr oedd yr anian at bregethu yn aros yn ei natur, er fe 
ddichon i raddau yn nghwsg, drwy y blynyddoedd yr ydym 
yn awr yn cyfeirio atynt. Tw deffroi yn llawn ac i*w dyfn- 
hau i'r nwyd sanctaidd, a fu mor amlwg ynddo ef am oes 
hirfaith, yr oedd yn rhaid i William Evans gael ail fedydd, 
bedydd yr Ysbryd, bedydd argyhoeddiad. Fel y crybwyll- 
wyd yn barod, yr oedd Mrs. Prichard, CoUena, yn arfer 
dyweyd, a hyny yn benderfynol, iddo gael ei ail-eni pan y 
bedyddiwyd ef gan ei mab hi. Nid ydym yn meddwl fod yr 
hen foneddiges yn credu yr athrawiaeth o ail-enedigaeth 
trwy fedydd. Ei theimlad da a*i dymuniad, fe ddichon, oedd 
achos y meddwl. Eithr pa fendith bynag a gafodd efe yn ei 
fedydd k dwfr, nid oedd efe eto wedi myned trwy borth 
cyfyng yr argyhoeddiad o bechod, cyfiawnder, a barn. Y 
mae yn ymddangos iddo gael ei sobri drwyddo ar un achlysur 
rhywbryd yn y cyfnod o'i fywyd yr ydym yn awr wedi bod 
yn son am dano. Yr oedd wedi myned gyda'i frawd Richard 
i Bontypridd, i wrandaw y Parchedig John Elias. Dyma y 
tro cyntaf iddo glywed y pregethwr mawr hwnw. Yr oedd 
yr effeithiau dan y bregeth y fath, fel ar ddiwedd yr oedfa 
nid oedd yn gwybod b'le yr ydoedd na b*le yr oedd wedi bod. 
Fel hyn y clywsom ef ei hunan yn adrodd yr hanes. Ond 
gwisgodd ymaith yr argraflf i raddau mawr, er yn ddiameu, 
nid yn hoUol ; eithr yn nechreu y flwyddyn 1814, pan nad 
oedd eto yn llawn igeg oed, derby niodd William Evans ei 
ail fedydd. 

Un diwrnod aeth i Lantrisant i wrandaw y Parch. Evan 
Jones, Merthyr, wedi hyny o Gasnewydd-ar-Wysg, ac ar ol 
hyny o Lewes. Tro byth-gofiadwy iddo ef oedd hwnw. 
Aeth ei feddwl dan argyhoeddiad dwfn a dwys. Pan yn 
gweinyddu yr ordinhad o Swper yr Arglwydd un Sabboth 
yn Llantrisant, flynyddau lawer wedi hyny, gwnaeth gyfeir- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 3 1 

iad at yr oedfa mewn modd hynod eflfeithiol. Wedi cyfranu 
y bara, yr oedd yn myned oddi amgylch gyda*r cwpan, a 
phan y daeth at fan neillduol yn y capel, safodd, a dywedodd, . 
** Yn y man hwn, eithr nid yn y capel presenol, eithr yn yr 
hen gapel, yr ydych yn deall ; yn y man hwn, lie yr wyf ft 
yn awr yn sefyll, wedi dyfod yma yn ddigon anystyriol ac 
annuwiol — ac annuwiol iawn hefyd — i wrandaw un o'r gweis- 
ion, daeth y gair hwnw yn rymus at fy meddwl, — * Symud 
trwodd o farwolaeth i fywyd:' gair am fy mywyd i oedd 
hwnw i mi." Ac yna aeth yn mlaen mewn hwyl ogoneddus, 
a'i holl enaid ar dkn, i draethu ar y pethau sydd yn nglyn 
wrth y symudiad trwodd o farwolaeth i fywyd ; a pharhaodd 
felly am amryw fynydau i dywallt allan flfrydlif o hyawdledd 
nerthol, nes yr oedd yr holl gymunwyr mewn teimladau tra 
gorfoleddus. Yn y man gofynodd yn sydyn, " B'le yr oeddwn 
i ?" Atebodd un o'r brodyr ef, ** Yn y man hyn yn rhoi y 
cwpan, Mr. Evans." **Diolch i chwi;" ac aeth rhagddo yn 
hamddenol a dedwydd i orphen y gwasanaeth. Fel hyn yr 
adroddwyd yr hanes i ni gan Mr. John Morgan, Gwernymoel, 
yr hwn oedd yn bresenol, ac yn mawr fwynhau y wledd. Ni 
a'l clywsom ef ein hunain yn cyfeirio at yr un oedfa fel awr 
ei droedigaeth, a dywedai, " Bu*m farw i'r ddeddf ar un- 
waith, ac yr oedd yn galed iawn arnaf ;" ac yna coModd 
sylw o eiddo Mr. Charles, Caerfyrddin, — " Mae rhai yn 
marw i'r ddeddf ar unwaith, ac ereill yn marw i'r ddeddf 
dros eu hoes." Yr oedd chwaer ieuangaf Mr. Evans yn cofio 
troedigaeth ei brawd, a'i ddychweliad at grefydd, yn dda ; 
a'i gair am hyny wrthym ydoedd, " Fe gafodd ei drwytho 
yn dda." Ar ol y tro byth-gofiadwy hwnw yr oedd efe yn 
" greadur newydd." 

Bydd yn dderbyniol gan y darllenydd i gael ychydig o 
hanes y gweinidog fu yn oflferyn troedigaeth William Evans, 
Tonyrefail. Ganwyd Mr. Evan Jones mewn flfermdy o'r enw 
Ffrwd, yn sir Frycheiniog, ar y yfed o Awst, 1790. CoUodd ei 
dad pan yn naw mlwydd oed, yr hyn a barodd i'w wneuthur 



Digitized by 



Google 



32 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yn fwy meddylgar na'r mwyafrif o'i gyfoedion. Ail briododd 
ei fam gyda gwr a arferai wrandaw y Methodistiaid, ond nid 
yn aelod, yr hwn a wahoddodd ei lysfab i fyned gydag ef un 
prydnawn Sabboth i wrandaw pregeth. Glynodd y genadwri 
yn meddwl y llanc, ac aeth drachefn i'r moddion cyhoeddus. 
Y canlyniad fu iddo ymuno k'r eglwys yn Pontmorlais, Mer- 
thyr Tydfil, yn y flwyddyn 1807, pan nad oedd ond lua lyeg 
oed. Dechreuodd bregethu pan yn 2iain, ac o dan yr 
anigylchiadau canlynol : — Yr oedd wedi myned gydag amryw 
ereill i wrandaw pregeth mewn ty anedd. Gofynwyd iddo 
ddechreu y cwrdd, a phan yn troi o'r neilldu i roddi lie i'r 
pregethwr, dywedwyd wrtho y rhaid iddo lefaru ychydig 
eiriau, ac felly y gwnaeth. O hyny allan cydnabyddwyd 
ef fel pregethwr rheolaidd yn Nghyfundeb y Methodistiaid 
Calfinaidd ; ac yn y flwyddyn 18 19 ordeiniwyd ef i gyflawn 
waith y weinidogaeth. Yn 1814 symudodd i Gasnewydd-ar- 
Wysg ; ac yn 1822 adeiladwyd iddo gapel Saesneg yn y dref 
hono, ac aeth yntau yn weinidog sefydlog i*r eglwys a ffurf- 
iwyd ac a ymgynuUai ynddo. Arweiniodd hyn i'w gysylltiad 
k*r Methodistiaid gael ei dori. Yn 1829 derbyniodd alwad i 
gymeryd gofal bugeiliol eglwys y Tabernacle, yn Lewes, yn 
swydd Sussex. Parhaodd i wasanaethu yr achos yn y lie 
hwnw gyda graddau helaeth o gymeradwyaeth a llwyddiant 
am yr ysbaid maith o dair-blynedd-ar-ddeg-ar-ugain, sef hyd 
y flwyddyn 1862, prj'd, o herwydd ffaeledd ei iechyd, y gor- 
fodwyd ef i ymddiswyddo. Ni phregethodd nemawr ar ol 
hyny. Gwaethygodd ei iechyd yn raddol, ac ar yr 2ofed o 
lonawr, 1864, symudwyd ef gan angeu i dragwyddol or- 
phwysfa y saint. Ei brif nodweddiad fel Cristion ydoedd 
ymorphwysiad hollol ei feddwl ar Dduw, a hyny gyda golwg 
ar bob peth tymhorol ac ysbrydol, Cafodd rai profedigaeth- 
au tanllyd, ond yn mhob ystorom byddai efe yn dawel. A 
phan yn agosau at farw, dywedodd nad oedd y glyn mor 
dy wyll a dychrynllyd ag yr ofnasai, a bod ei Gyfaill Da wedi 
ei wneuthur yn oleu iddo ef. 



Digitized by 



Google 




PENOD III . 

1814—1817. 

CYNWYSIAD. 

Ei briodas— Ymddyddan gyda*i nith, Mrs. Llewelyn — Rhieni a theulu Mrs. 
Evans — Cymeriad ei briod— Y Ueoedd y bu yn trigianu ynddynt ; 
Gelligron, Collena, Tylcha, Tr4n, Caercurlas — Ei Want— Marwolaeth 
ei briod a phump o'i blant — Ei hanes grefyddol o'i ymuniad a*r 
eglwys yn 1814 hyd 1818. 

R oedd y flwyddyn 1814 yn flwyddyn bwysig yn 
hanes Mr. Evans. Fel y dangoswyd yn y 
benod flaenorol dyma*r flwyddyn y cafodd 
grefydd ; ac yn yr un flwyddyn priododd 
wraig. Yr ydym yn ei gael yn cyfeirio at hyn 
yn yr ymddyddan cynlynol a gymerodd le rhyngddo a'i nith, 
Mrs. Llewelyn, Pontyclown, gerllaw Llantrisant, pan yn 
galw yno ar ei flbrdd adref o gyhoeddiad Sabboth. Yr oedd 
efe ar y pryd rai blwyddau dros bed war again oed. Dyma'r 
ymddyddan : — 

** Sut yr ydych yma heddyw ? " 
" Digon trafferthus." 
" Beth yw'r mater ? " 
" Y bachgen ieuangaf yn myned i briodi." 
" Beth all e \vneud sydd well ? " 
** Llawer o bethau na phriodi mor ieuanc." 
** Beth yw ei oedran ? *' 
" Un-ar-ugain." 

" Yr oeddwn i wedi priodi flynyddoedd cyn fy mod yn un- 
ar-ugain ; ac mi geifais grefydd yr un flwyddyn, ac ni choUais 
i hi byth." 

Fel y clywsom ef fwy nag unwaith yn dywedyd, nid oedd 
ond igeg oed pan y priododd, ac yn wir nid oedd yn Uawn 
hyny ; ond yr oedd yn ddigon agos i ben ei flwydd iddo allu 
C 



Digitized by 



Google 



34 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

dywedyd ei fod yn igeg oed. Oblegyd dyddiad ei briodas 
oedd Ebrill gfed, 1814. Fel y canlyn y mae y cofrestriad 5m 
Uyfr y plwyf : — 

" William Evans ^ of the Parish of Llantrisanty in the County of 
Glamorgan^ and Diocese of Llandaff^ Farmer , and Margaret 
Cadwgan, of the same Parish of Llantrisant, in the County of 
Glamorgan f and Diocese of Llandaff (Spinster), were married in 
this church by Banns, with consent of parents, this ninth day of 
April, in the year one thousand eight hundred and fourteen. 

Thomas Rodrick (Curate). 



This marriage was 
solemnized between us 
in the presence of 



William Evans, 
Margaret Cadwgan. 
William Jenkins. 
Thomas Kimbron, Clerk" 

Fe welir felly mai yn eglwys Llantrisant y priodwyd 
William Evans a Margaret Cadwgan, ac mai y person a 
weinyddodd ar yr achlysur ydoedd y Parch. Thomas 
Rodrick, yr hwn a fuasai yn gurad y plwyf er y flwyddyn 
1789, ac hefyd gan yr hwn y cofnodasid bedydd William 
Evans yn llyfr cofrestriad y bedyddiadau perthynol i'r 
plwyf. 

Yr oedd Margaret Cadwgan yn ferch i Howell a Margaret 
Cadwgan o'r Brynwyth, yn mhlwyf Llandyfodwg, yn nghylch 
tair milldir i'r gorllewin o Donyrefail. Annibynwr oedd ei 
thad, ac yn aelod yn y Cymar, lie hefyd y claddwyd ef a*i 
briod. Ychydig flynyddoedd yn ol gwnaeth nifer o'u 
holafiaid osod careg ar eu bedd ; mae y darlleniad ami fel 
hyn, — " In affectionate remembrance of Howell Cadogan, of Bryn- 
wyth, Parish of Llandyfodwg, Died July 1st, 1803, Aged ^6 years; 
also his Beloved Wife, Margaret Cadogan, Died May 2nd, 
1843, aged 79 years.*' Ganesid iddynt bedwar o blant, 
Margaret, Ffriswith. Edward, a Mary, Margaret oedd 
yr hynaf o'r plant, ac nid oedd ond yn nghylch pum* mlwydd 
oed pan fu farw ei thad. Bu yr amddiffyn Dwyfol yn amlwg 
dros y weddw a'i hamddifaid bychain. Ar ol marwolaeth ej 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 35 

phriod symudodd Mrs. Cadwgan o'r Brynwyth i Gelligron — 
tyddyn bychan yn ymyl Tonyrefail, — a daeth yn naturiol i'r 
teulu fyned i'r moddion crefyddol yn nghapel y Methcxiistiaid. 
Daeth Ffriswith yn briod i Mr. David Thomas, Tynybryn, 
ac un o flaenoriaid eglwys Tonyrefail ; a Mary yn briod i 
Mr. Morgan Evans, Pantybrad, blaenor arall yn yr un 
eglwys ; yr oedd y ddwy yn wragedd rhagorol ac yn amlwg 
eu duwioldeb. Y mab, Edward Cadwgan, a ddaeth yn 
amaethwr cyfrifol yn yr ardal, ac ymunodd yntau k chrefydd. 
cyn diwedd ei oes. Gair Mr. Evans am dano ydoedd, 
" Dystaw a sicr o'i siwrne ;'* ac yn ol ein c6f yn gystal a'r 
hyn a gl)nvsom am dano mae yn anmhosibl gwneuthur gwell 
desgrifiad. Gyda golwg ar yr hynaf o blant Mrs. Cadwgan 
o'r Gelligron, gallwn ddyweyd Uawer: yr oedd fel merch 
ieuanc yn hynod o brydferth, ac yn Uawn o foneddigeidd- 
rwydd naturiol ; a chyn ei phriodas gyda'r mab ieuangaf o 
Garthgraban yr ydoedd dan argraffiadau crefyddol dwfn; 
ond nid oedd y naill na'r Hall o honynt wedi ymaelodi yn 
flaenorol i*w priodas. Eithr ni buont yn hir ar ol hyny cyn 
gwneuthur profifes gyhoeddus o grefydd. Aeth y ddau i'r 
eglwys yr un pryd, ac y mae yn sicr y derbyniwyd hwy yn 
aelodau cyflawn gyda'u gilydd ; ac fe gymerodd hyny le 
rywbryd yn y flwyddyn 1814. Am yr ysbaid maith o saith 
mlynedd a deugain bu Mrs. Evans yn bob cymhorth ac yn 
bob cysur i*w phriod. Yr oedd yn gynil a gofalus, yn 
drefnus a medrus gyda*r amgylchiadau teuluaidd. Yr oedd o 
dymer addfwyn, yn tueddu fel ei brawd Edward Cadwgan 
i fod yn ddystaw. Yr ydoedd hefyd yn dyner ac yn garuaidd 
iawn. Llanwodd ei He yn dda fel gwraig a mam, ac yn 
enwedig fel gwraig i weinidog yr efengyl. Yr oedd bob 
amser yn rhoddi pob cefnogaeth i Mr, Evans i dderbyn y 
galwadau mynych a ddaethant ato i wasanaethu yr achos 
mawr, gan ddywedyd, ** Cer'wch chwi, Billi ; mi ofalaf fi 
am y fferm.'* Un diwrnod daeth rhywun ato i ofyn ganddo 
i fyned i bregethu mewn rhyw gyfarfod, pan yn nghanol 



Digitized by 



Google 



36 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

prysurdeb gyda gorchwylion y flferm, a dywedodd nad oedd 
ganddo amser i fyned. Aeth yr ymwelydd at Mrs. Evans, 
a brysiodd hithau i*r maes, lie yr oedd ei phriod, i'w anog i 
gydsynio k*r cais. Rhoddodd yr un ateb iddi hithau, — " Nid 
oes gen* i ddim amser i fyned." " A fydd genych chwi amser 
i farw ? '* meddai hi yn ol. Gyda'r gair dyna'r gweinidog yn 
taflu y gorchwyl oedd ganddo o'i law, ac yn brysio i fyned 
gyda'r gwr dyeithr. Byddai efe weithiau yn pryderu ac yn 
brudd-glwyfus; ond yr oedd hi yn ei galonogi. Ac yn ben 
ar hyn oil, yr oedd Mrs. Evans nid yn unig yn llawn o 
rinweddau ei rhyw, ond hefyd yn dwyn yn amlwg nodweddau 
" y ddoethineb sydd oddi uchod." 

Ar ol eu priodas aeth William Evans a*i wraig ieuanc i 
fyw gyda'i mam hi, yn y Gelligron, lie yr arosasant am un 
flwyddyn. Symudasant oddi yno i*r Collena, lie y buont 
yn preswylio am dair blynedd. Yr ydym eisioes wedi cyfeirio 
at y Collena, ac wedi crybwyll fod Mr. David Evans, Garth - 
graban, yn dal rhan o*r tir perthynol, dan Mrs. Prichard. 
Gwnaeth y tad yn awr roddi i fyny y daliad hwn i'w fab 
ieuangaf. Yn ystod yr amser y bu y mab yn dal y lie, yr 
oedd yn byw mewn rhan o balasdy y Collena, a Mrs. Prichard 
yn preswylio yn y rhan arall o*r ty ; ac yr oedd y gyfathrach 
ddedwyddaf rhwng y ddau deulu. Tra yno y ganwyd ei 
gyntaf-anedig, David ; a chyn symud oddi yno yr oedd wedi 
dechreu pregethu. Y He nesaf yr aeth iddo ydoedd Tylcha 
Fach (ychydig i*r deau o Donyrefail), ac arosodd yno naw 
mlynedd. Wedi hyny bu yn dal fferm y Trkn am saith 
mlynedd ; ac oddi yno fe symudodd i Gaercurlas Uchaf. 
Mae y Trkn o fewn milldir a haner i*r gorllewin o Donyrefail, 
a Chaercurlas haner milldir yn nes i'r pentref, ac yn sefyll 
mewn man serchog, yn gorchymyn golygfa eang. Fr dwyr- 
ain, yr ochr arall i*r Corlais, y mae Gelligron yn sefyll ; ac 
yna, y tu arall i*r afon Lai, y saif Collena. Mae pentref Ton- 
yrefail a'i hoU amgylchoedd yn y golwg. Tr deau, gwelir i 
lawr trwy Gwm Lai, heibio Twyn Garthgraban, ac mor bell 



Digitized by 



Google 




< 

o 
o 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 37 

a Gwlad yr Haf, tu arall i Gulfor Bristol. Yr oedd hwn yn 
fan dymunol i fyw, ac yn gyfleus i*r capel. Bu Mr. Evans 
yn byw yn y He hwn dros haner can' mlynedd. Wrth 
gyfeirio at yr amrywiol leoedd hyn y bu yn eu dal, dywedai 
fel hyn: — "S3'mudais o Gelligron i GoUena, y lie pritaf; oddi 
yno i'r Tylcha, y lie mwyaf gofidus ; ac oddi yno i'r Trin, y 
lie hyfrydaf ; ac yna i Gaercurlas, y lie hapusaf. Yn y 
Tylcha mi dreuliais yr hyn oil oedd gen* i— cefais fy nhwyllo 
a'm hysbeilio ; ond y mae yn rhaid i bob dyn gael ei drwytho. 
Pan symudais i*r Tr^n^ nid oedd gen' i ddim ond fy ngharitor. 
Ac yn ystod y saith mlynedd y bu*m i yno, gellais Iwyddo i 
wneuthur y stoc i gyd yn rhydd, a daethum i Gaercurlas 4 
rhwng £10 a £\o dros ben." Am y gofidiau a gafodd yn y 
Tylcha, nid oes genym ddim manylion ; ond y mae i*w sylwi 
ei fod ef yn edrych arnynt fel goruchwyliaeth ag yr oedd yn 
rhaid ac yn dda iddo ef i fyned drwyddi. Er ei fod yn 
teimlo y cam a gafodd, nid oedd yn grwgnach dim. Yr oedd 
fferm y TrUn, fel y mae eto, yn perthyn i ystsld Llanharan. 
Enw yr is-oruchwyliwr yn yr adeg ag yr oedd Mr. Evans yn 
dal y lie, ydoedd Thomas Jones, yr hwn oedd yn byw yn 
Brynmenyn, gerllaw Penybont-ar-Ogwr ; ac yno yr oedd y 
tenantiaid yn talu eu rhenti. Yr oedd Mr. Evans felly yn 
cael cyfle yn achlysurol i weled Thomas Jones. Yn y ciniaw 
dydd talu'r rhent efe oedd yn cael gofyn bendith a thalu 
diolch, Er mai rhyw fath o Annibynwr oedd Thomas Jones, 
yr oedd ganddo barch mawr i'r gweinidog Methodistaidd o 
Donyrefail. Eithr er yr holl gyfeillgarwch a brofifesai, 
gwnaeth unwaith ei osod mewn profedigaeth a allasai beri 
niwed iddo. Yr oedd un o'r gweision wedi tori pren ar y tir 
at wneuthur iau, Gwelwyd hyny gan fab Thomas Jones, a 
hysbysodd y peth i'w dad. Y tro nesaf yr aeth Mr. Evans j 
dalu'r rhent, dywedodd Thomas Jones wrtho, yn nghlywed- 
igaeth y prif-oruchwyliwr, " Ni ro'is i ganiatad i chwi i dori 
coed ar y tir, William Evan." " Ofynais i ddim i chwi, a 
thorais i ddim ond pren iau." " le, bid sicr, pob peth yn 



Digitized by 



Google 



38 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

dda ; ble gallasech chwi gael coed at eich gwasanaeth ond 
ar y tir ?" Diangodd y deiliad yn ddianaf, ac ni chlywyd 
gair am y peth mwyach. Ymwelodd Mr. Evans k Thomas 
Jones pan ar ei wely angeu. " William Evan," meddai, "os 
gallwch dd)rweyd gair drosto i, gwnewch." Gweddiodd 
3mtau yn ol y cais ; ac ychwanegai wrth ddyweyd yr hanes, 
" Marw yn ddifrifol iawn a wnaeth." 

Fel amaethwr, megys ag y bu mewn galwedigaeth uwch, 

yr oedd yn 11a wn bywyd a gwaith. Yr oedd yn godwr bore. 

Edrychai ar ol pob peth yn ofalus a manwl. Byddai yn rhaid 

i bawb o'i amgylch i fod yn ddiwyd gyda*u gorchwylion. Un 

diwrnod daeth rhywun i'r cae lie yr oedd y gwas )m aredig i 

ymofyn am y meistr ; parodd y gwas i*r cefifylau sefyll, ac 

eisteddodd ar gorn yr aradr a dywedodd wrth y gwr dyeithr, 

**Fe fydd yma yn union," gan arwyddo nad oedd neb gerllaw 

ei feistr ef yn cael hamdden i sefyll yn gwneuthur dim. 

Gyda'r gair, dyna floedd yn dyfod at yr aradwr oddiar ben 

clawdd cyfagos, yn ei orchymyn i fyned rhagddo gyda'i 

orchwyl; ac yn y man mae y gwr dyeithr yn cael cyfle i 

ddyweyd ei neges wrth Mr. Evans. Nid oedd amser i'w 

goUi, na dim i'w wastraffu. Os gwelai hoelen neu edefyn o 

wl^n yn rhywle ar y tir, byddai yn sicr o'i godi a'i gadw yn 

ofalus. Yr oedd yn llygadgraflf hefyd i weled y cyfnewidiad- 

au a gymerent le mewn ffermwriaeth. Yr oedd gyda*r cyntaf 

i droi )- tir llafur yn dir blith, ac yr oedd y cyntaf yn ei ardal 

i gael peiriant at ladd gwair yn lie pladuriau. Gofalai fod y 

tiroedd yn gwella dan ei ddwylaw, a mynai gadw y stoc oreu 

mewn anifeiliaid a defaid. Yr oedd trin tir yn orchwyl o 

hyfrydwch ganddo, ac yr oedd yn cael ei gyfrif gan ei hoU 

gymydogion yn ffermwr rhagorol a llwyddianus. Yr oedd 

yn cael pleser wrth edrych ar ol y creaduriaid, ac yn cael 

ttiwynhad mawr pan welai bethau yn cael eu gwneud yn 

gryno a thaclus, a dywedai weithiau dan ganu, " Nid oes 

eisieu cael gwell, nac achos cael rhagor ; mae'n gyflawn o 

ras, a 11a wn o drugaredd." Ond wedi'r cwbl, ail orchwyl ei 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 39 

fywyd ydoedd amaethu. Yr alwedigaeth uwch a ymddiried- 
wyd iddo a gafodd ei fryd penaf, a goreuon ei feddwl a'i 
nerth. Ac yn He bod yr amgylchiadau bydol yn ei rwystro, 
yr oedd efe yn eu defnyddio er mantais i'w weinidogaeth. 
Ni feddyliodd neb erioed am dano ef mai amaethwr yn pre- 
gethu ydoedd ; ac nid digon yw dyweyd mai pregethwr yn 
amaethu ydoedd, ond yr oedd yn dilyn ei alwedigaeth fydol 
yn y cymeriad o weinidog yr Efengyl ; ac ymgadwai oddi- 
wrth bob peth na fyddai yn ymddangos yn gydweddol k*r 
pregethwr, Ni welid ef un amser mewn na ffair na march- 
nad. Yr oedd yn gwneud ei hoU fusnes, hyd oedd yn bosibl, 
gartref; ac yr oedd yn fedrus gyda hyny; eithr ar yr un 
pryd yn arfer cydwybod dda, megys un yn cyflawni 
gweithred o grefydd. Y mae y gair canlynol o'i eiddo nid 
yn unig yn dangos y gwahaniaeth rhwng ei ddau frawd, 
Richard ac Evan, ond hefyd yn ddangosiad o*r' hyn ydoedd 
efe ei hunan yn y peth hwn : — " Pan yn gwneuthur busnes 
gyda Richard fy mrawd, yr oedd yn gymaint a allaswn ei 
wneud i ofalu am danaf fy hun ; ond pan yn gwneud busnes 
gydag Evan, yr oedd yn rhaid i mi ofalu am dano ef a'm 
hunan." 

Ganwyd i William a Margaret Evans wyth o blant, yn y 
drefn ganlynol : — David, Ebrill 29ain, 1816; Margaret, lon- 
awr 6ed, 1820; William, Mehefin gfed, 1822; Bess, Ebrill 
3oain, 1824; Mary, Medi 25ain, 1826; Ffriswith, Mehefin 
5ed, 1830; Howell, Mai 23ain, 1832; a Thomas, Medi 24ain, 
1837. Bu farw Bess Ebrill 26ain, 1844; ^ Mary, Chwefror 
2il, 1845. Wrth gyfeirio at ei ddwy ferch hyn, yr ydym yn 
cofio clywed Mr. Evans yn dyweyd, *' Yr oedd Mary yn fwy 
o gastell, a Bess yn fwy o shy.'' Bu farw ei fab ieuangaf, 
Thomas, Rhagfyr i3eg, 1847; ac y mae genym g6f byw am 
ei alar mawr ef ar ei ol. Nid yn unig efe oedd Benjamin y 
teulu, ond yr oedd "Thomas bach," fel y gelwid ef, yn 
blentyn hynod o fywiog, a chyflym, a flfraethbert, ac yn dra 
serchoglawn ac enillgar. Nid oedd yn llawn flwydd yn h^n 



Digitized by 



Google 



40 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

na ni, a buom gyda*n gilydd yn ysgol Howell Hopkin, ar 
Donyrefail, ac yr oedd yn amlwg ei fod yn ddysgwr cyflym. 
Ar y pryd y bu farw, yr oedd ei frawd Howell mewn ysgol 
yn Bath ; ac y mae yn ddiameu pe cawsai yntau fyw y 
rhoddasid iddo addysg dda ; ac yr oedd pob argoel y buasai 
yntau yn tyfu i fyny i fod yn wr o alluoedd dysglaer ac 
enwogrwydd. Yr oedd ei goUi yn ddyrnod drom i'w rieni, a 
galarasant am dano ddyddiau lawer. Bu Mrs. Evans farw 
Hydref 3oain, 1861, yn 63 mlwydd oed, ar ol cystudd byr, 
wedi bod (fel y crybwyllwyd yn barod) yn bob cymorth a 
chysur i'w hanwyl briod yh hoU gysylltiadau ei fywyd am yr 
ysbaid maith o saith mlynedd a deugain a haner. Cafodd 
Mr. Evans ei nerthu yn fawr i ymostwng i ewyllys yr 
Arglwydd yn y brofedigaeth chwerw hon. Yn yr unigedd 
ag yn awr y taflwyd ef iddo meddyliwyd y buasai yn rhoddi i 
fyny y fferm, ac anogwyd ef i wneud hyny ; ond yr oedd yn 
glynu wrth ei "le hapusaf," ac ni fynai ei roddi i fyny y pryd 
hwnw. Y rhwyg nesaf yn ei deulu ydoedd symudiad ei ferch 
Ffriswith, tr^Ny farwolaeth sydyn a gymerodd le Awst laf, 
1870 ; yr hon a adawodd amryw o blant amddifaid, yn awr 
heb dad na mam. Ar yr 2il o Hydref, 1872, bu farw ei fab 
Howell, yn 40 mlwydd oed. Ni a gawn gyfeirio at hyn mewn 
penod ddilynol. 

Bellach yr ydym unwaith eto yn dychwelyd at y flwyddyn 
1 8 14. Dyma'r flwyddyn y cafodd grefydd, ac fe gafodd 
grefydd amlwg. Fel y dywedai ei chwaer ieuangaf, — " Efe a 
gafodd ei drwytho yn dda;" aeth "trwy y porth cyfyng. " 
Wedi iddo roddi ei hun i'r Arglwydd ac hefyd i*w bobl, daeth 
yn. fuan i gymeryd rhan flaenllaw yn nygiad yn mlaen yr 
achos crefyddol ar Donyrefail. Cafwyd ynddo aelod eglwysig 
ffyddlawn a gweithgar. Yr oedd yn mwynhau yn fawr y 
cyfarfodydd eglwysig dan arweiniad ei dad a*i gyd-flaenor, 
Mr. Isaac James o'r Felin. Ni fu yn hir cyn cymeryd ei ran 
yn y cyfarfodydd gweddi; ac ymdaflodd yn galonog i lafur 
gyda'r Ysgol Sabbothol. Yr oedd eisioes o*i febyd wedi 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 4I 

trysori Uawer o*r Beibl yn ei gof, ac yr oedd yn hanesydd 
ysgrythyrol da. Mae yn ddiameu iddo wneuthur athraw 
defhyddiol. Y mae genym le i gasglu iddo weithredu fel 
ysgrifenydd yr ysgol ar y Ton. Yn y blynyddoedd hyn, sef 
o 1814 hyd 18 18, y dechreuodd arfer ei ddawn i holi, yn yr 
hyn y dangosai mewn blynyddoedd diweddarach, yn y Cyfar- 
fodydd Daufisol a'r Cymanfaoedd Ysgolion, lawer o fedrus- 
rwydd dedwydd. 

Eithr o ddechreuad ei yrfa grefyddol yr oedd yn argyhoedd- 
iad yn meddyliau pawb mai pregethwr oedd William Evans 
i fod. Yr oedd **y prophwydoliaethau a gerddasant o'r blaen 
am dano" yn cyfeirio yn amlwg at hyny, — ei waith yn 
pregethu cymaint pan yn fachgen, ei gof cryf a chyflym, ei 
ddawn ymadrodd annghyfFredin, ei fywiogrwydd a'i yni 
rhyfeddol, ei hofFder mawr at bregethwyr a gwrandaw pre- 
gethu, y gofal a gymerodd ei dad i'w addysgu pan yn blentyn 
mewn pethau crefyddol, a*r addysg a roddwyd iddo yn 
helaethach nag i*r un o'i frodyr a'i chwiorydd, aV teimlad 
cyffredinol a fFynai fod rhywbeth hynod ynddp, a hyny o'i 
febyd. Ac yn awr y mae yr holl bethau hyn wedi eu grymuso 
gan yr argyhoeddiad dwfn a dwys yr oedd wedi myned 
trwyddo, ac yr oedd ei efFeithiau yn aros mor amlwg arno 
gyda golwg ar ei gyflwr a'i achos tragywyddol. Ac yn 
mhellach, deallwyd yn fuan ar ol ei ddychweliad at grefydd 
a'i ymuniad li'r eglwys yn Nhonyrefail, ei fod yn ail ymaflyd 
yn y pregethu, ac yn ymarfer i'r gwaith ar hyd y caeau ac 
mewn Ueoedd unig. Ni fuasem, gan hyny, yn rhyfeddu pe 
buasai wedi dechreu ar y gwaith mawr beth amser yn gynt 
nag y gwnaeth. Fe ddichon i dri o bethau achosi yr oediad 
a gymerodd le. Yn gyntaf oil, nid oedd ynddo ef ddim tuedd 
i ymwthio i'r weinidogaeth. Tueddai efe yn hytrach i ym- 
gadw yn ol. Fel y cawn gyflei sylwi eto, yr oedd cymaint o 
ledneisrwydd yn ei natur fel ag i'w rwystro i geisio dim iddo 
ei hun. Gofynwyd iddo gan Mr. David Williams, o Ferthyr, 
"Pa bryd yr wyt ti yn myned i ddechreu pregethu?" 



Digitized by 



Google 



42 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

"Peidiwch a son wrthyf am bregethu," oedd ei ateb ; a 
meddai Mr. Williams yn ol, **0, y mae hi yna ei gwala, pa 
ryw bynag fydd hi." Ac yr ydoedd pregethu yn William 
Evans yn ddiameuol, ac o ran hyny yn amlwg iawn. Ond 
yr oedd yn rhaid i un o ddau beth gymeryd lie cyn y buasai 
efe yn cychwyn allan fel pregethwr : naill ai iddo gael ei 
gymhell i'r gwaith gan ei frodyr, neu i'r angenrhaid a osodwyd 
arno i fyned yn drech nag ef. Achos arall oV oediad yn 
ddiau ydoedd gochelgarwch ei dad, a phwyll y cyd-flaenor 
Isaac James o'r Felin. Yr oedd cysylltiad naturiol agos y 
naill yn ei rwystro i wneuthur dim yn flaenllaw i osod ei fab 
yn y weinidogaeth ; ac y mae yn lied sicr fod y ddau flaenor 
doeth a duwiol yn cydolygu mai da oedd cael prawf o'r gwr 
ieuanc fel crefyddwr cyn ei oUwng i bregethu. Y mae 
rheswm amgylchiadol hefyd i'w ychwanegu, sydd i fesur yn 
cyfrif am yr oediad. Nid oedd neb yn mhlith y Methodist- 
iaid y pryd hwnw yn meddwl am i bregethwr '*fyw wrth yr 
efengyl." Yr oedd yn angenrheidiol i bob gweinidog yn y 
Cyfundeb i drefnu darpariaeth ar gyfer ei gynaliaeth ef a'i 
deulu yn annibynol ar y gydnabyddiaeth a roddid iddo am 
bregethu. Tra yr oedd y par ieuanc, William a Margaret 
Evans, yn cartrefu gyda'i mam hi yn y GelHgron, nis gellir 
edrych arnynt wedi ymsefydlu mewn by wyd ; ac wedi iddynt 
fyned i'r CoUena, fe gymerodd beth amser i gychwyn yn 
briodol yn y byd. Modd bynag y mae yn sicr y dechreuwyd 
ei gymhell ef gan y frawdoliaeth ar Donyrefail i ddechreu ar 
y gwaith mawr yn y flwyddyn 1817, os nad yn wir cyn hyny, 
ac y cymerwyd y musurau angenrheidiol tuag at hyny yn y 
flwyddyn hono. Traddododd Mr. Evans ei bregeth gyntaf 
ar ddiwedd yr ysgol un bore Sabboth, oddiar un o risiau isaf 
y pwlpud yn hen gapel Tonyrefail, os nad cyn diwedd y 
flwyddyn 18 17, yn gynar yn y flwyddyn 18 18. 



Digitized by 



Google 



PEN OD IV. 

1818— 1824. 

CYNWYSIAD. 

William Evans yn dechreu pregethu— Sefyllfa Methodistiaeth yn Morgan- 
wg ar y pryd— Mr. Howell Howells, Mr. Hopkin Bevan, Mr. Richard 
James, Mr. David Williams, Merthyr, Mr. Richard Thomas— Ysgrif 
o eiddo Mr. D. Roberts, Pontfaen — Rhestr o gapelau Morganwg yn 
1818 — Teithiau Sabbothol y Sir— Testynau cyntaf Mr. Evans— Cylch 
y Cyfarfod Misol yn 1819 — Ei daith bregethwrol gyntaf allan o'r Sir 
— Thomas Dafydd, Pencoed, a'i dad — Ei dderbyniad yn aelod o'r 
Gymdeithasfa— Ei ymweliad cyntaf d. Llangeitho— Agoriad capel 
Glynogwr — Agoriad capel y Fforddlas, ac amryw gapelau ereill — 
Llafur blynyddoedd cyntaf gweinidogaeth William Evans — Ei daith 
gyntaf i'r Gogledd— Ei ymweliad cyntaf ^ Bristol. 

lAE genym dystiolaeth bendant yr edrychid ar 
William Evans fel un yn dechreu pregethu yn 
mis Mawrth, 18 18. Yn yr anerchiad a dra- 
ddodwyd gan Mr. David Howell, Abertawy, 
301 y cyfarfod a gynaliwyd yn nghapel Tonyr- 
efail, yn Medi, 1868 (adroddiad Uawn o'r hwn a ddodir i 
mewn yn mhellach yn mlaen yn y gwaith hwn), i gyflwyno 
i Mr. Evans ei ddarlun, dywedodd y bu yn pregethu yn Glyn- 
ogwr, Dinas, a Thonyrefail, ar Sabboth yn y mis hwnw ; ac 
ar ddiwedd oedfa'r prydnawn yn y Ddinas gofynodd Jenkin 
Harry iddo, "A sylwasoch chwi ar y dyn ifanc pen-goch 
oedd yn y cwrdd ?" "Do." **Dyna y gwr ieuaric sydd yn 
dechreu pregethu yn Nhonyrefail ; ac y mae pobl y Ton yn 
dyweyd ei fod yn ddyn dawnus." Aeth Mr. Howell yn mlaen 
i adrodd mai yr ail dro iddo weled Mr. Evans ydoedd yn 
Nghyfarfod Misol Salem, Pencoed, y Pasg dilynol. Yn y 
Cyfarfod Misol hwnw yr oedd Mr. David Howell yn myned 
dan arholiad, ac yn cael ei dderbyn yn aelod o'r Cyfarfod 




Digitized by 



Google 



44 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Misol. Ac wrth adrodd yr hanes trodd at Mr. Evans i ofyn, 
"Ao'ech chwi wedi dechreu pregethu y pryd hwnw?" a*r 
ateb ydoedd, "O'wn, yn ymyl." Yr esboniad naturiol i'w 
roddi ar yr atebiad hwn ydyw, ei fod wedi dechreu ar y 
gwaith mawr, ond nad oedd rhyw lawer o amser er hyny ; ac 
y mae yr hyn a ddywedodd Jenkin Harry ar ddiwedd yr 
oedfa grybwylledig yn y Ddinas yn awgrymu fod William 
Evans wedi' llefaru yn gyhoeddus, a hyny fwy nag unwaith, 
ar Donyrefail cyn y Sabboth yr ydym yn awr wedi cyfeirio 
ato yn mis Mawrth, 1818. Y mae rhywbeth yn arwyddocaol 
hefyd yn y ifaith i*r gwr ieuanc pen-goch dynu sylw Mr. 
Howell ; ac eto nid yw yn ymddangos i ddim ymddyddan 
gymeryd lie rhyngddynt y diwrnod hwnw. Y tebygrwydd 
yw i Mr. Evans frysio adref ar ol y gwasanaeth, i fod yn 
barod yn brydlawn at oedfa yr hwyr yn Nhonyrefail. Buasai 
yn naturiol iawn i Mr. Howell fyned gydag ef ; eithr nid 
felly y bu, onite buasai Mr. Howell wedi crybwyll hyny. 
Gwnaeth enwi y sawl a'i harweiniodd o Glynogwr i*r Ddinas. 
Fe ddichon, modd bynag, fod rhywun arall wedi ei enwi i 
fyned o'r Ton i gyfarfod y pregethwr, neu ynte y mae yn 
bosibl fod Mr. Evans wedi addaw myned i Lanwyno neu 
Lantrisant y nos Sabboth hwnw. 

Yn ychwanegol at yr adgofion uchod o eiddo Mr. David 
Howell, yr ydym yn cael i Mr. Evans ddechreu cadw cyfrif 
o'i deithiau a'i destynau yn Medi, 1818, ac hefyd ei fod o'r 
pryd hwnw at ei ryddid i bregethu trwy yr oil o sir Forganwg. 
Y mae felly yn ymddangos yn dra thebyg iddo gael ei dderbyn 
fel pregethwr, os nad hefyd yn aelod o'r Cyfarfod Misol, yn 
Awst neu Medi yn y flwyddyn hono. Nid ydym yn gwybod 
pwy fu dros y Cyfarfod Misol yn ymweled ag eglwys Tonyr- 
efail i wneuthur ymholiad yn achos y gwr ieuanc, ac i ymddy- 
ddan kg ef yn ngwydd yr eglwys ; ni Iwyddasom i gael dim 
oV manylion hyn. Ond yr un rhai fu yn ei arholi yn y Cyf- 
arfod Misol ag a fuasent yn arholi Mr. David Howell, o leiaf 
rhai o'r un personau ; ac os oeddynt oil yn bresenol ar yr 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 45 

achlysur, mae yn ddiameu iddynt gymeryd rhan yn yr ar-^ 
holiad. 

Y mae hyn yn naturiol yn ein harwain i sefyll am ychydig 
i edrych ar Gyfarfod Misol a Methodistiaeth Morganwg fel 
ag yr ydoedd yn y cyfnod hwnw. Yn yr anerchiad yr ydym 
uchod wedi cyfeirio ato, a'r hwn a geir mewn penod ddilynol, 
dywedai Mr. David Howell "nad oedd ond pedwar o weinid- 
ogion ordeiniedig yn y sir, sef Howel Howells, Trehill, Hop- 
kin Bevan, Richard James, a David Williams o Ferthyr," ar 
y pryd yr oedd efe a Mr. Evans yn dechreu pregethu* 
Gallasai ychwanegu un enw arall, sef eiddo Mr. Richard 
Thomas o Lysyfronydd, yr hwn a neillduwyd i gyflawn waith 
y weinidogaeth yn 1817. Nifer y capelau yn y sir yr amser 
hwnw, yn ol Mr. David Howell, ydoedd 28 neu 29 ; a nifer y 
cymunwyr ychydig dros bedwar-cant-ar-ddeg. CyfFelyb yd- 
oedd tystiolaeth Mr. Evans yn y geiriau a ddywedodd yn 
Nghymdeithasfa Ystrad Rhondda, Mawrth, 1877. " Pan yr 
oedd efe yn dechreu pregethu," (yr ydym yn dyfynu o'r ad- 
roddiad yn y Goleuad am Mawrth 3iain, 1877,) "nid oedd ond 
1400 o Fethodistiaid yn y sir, a dim ond 28 o gapelau, a'r 
rhai hyny yn fychain ac yn gulion, ac heb orielau. Nid oedd 
y capelau bychain hyn yn cael eu llenwi ond pan ddelai y 
Parch. Ebenezer Morris a*i gyfFelyb, os oedd ei gyfFelyb i'w 
gael." 

Gyda golwg ar y gweinidogion, bydd yr ychydig grybwyll- 
ion dilynol yn ddiameu yn dderbyniol gan y darllenydd. Yr 
oedd Mr. Howel Howells, Trehill, yn un o'r hen ofFeiriaid 
Methodistaidd. Ganesid ef yn y flwyddyn 1749 ; urddwyd 
ef yn 1782; a thra yn cydweithredu ^'r Methodistiaid, daliodd 
ei gysylltiad ^'r Eglwys Sefydledig hyd y flwyddyn 18 18, 
pryd yr ymadawodd o'r Han, ac yr ymroddodd yn hoUol i 
wasanaethu eglwysi a chynuUeidfaoedd y Cyfundeb. Bu farw 
lonawr i9eg, 1842, yn 92 mlwydd oed. Nid yw yn ym- 
ddangos fod Mr. Howells, Trehill, yn meddu doniau gwein- 
idogaethol dysglaer, ond yr oedd yn wr o gymeriad crefyddol 



Digitized by 



Google 



46 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

amlwg, a dywedai Mr. Evans am dano ei fod "yn weddiwr 
mawr." Yr oedd Mr. Hopkin Bevan, Llangyfelach, yn wr o 
alluoedd naturiol cryfion, yn meddu barn dda, a chraifder 
mawr, ac yn arweinydd doeth a medrus. Yr ydoedd hefyd 
yn bregethwr rhagorol a chymeradwy. Efe oedd y cyntaf o 
bregethwyr y Methodistiaid yn Morganwg a ddewiswyd i*w 
ordeinio ; a neillduwyd ef yn yr ordeiniad cyntaf yn y 
flwyddyn 1811. Ganwyd ef Mai 4ydd, 1765, a bu farw Rhag. 
29ain, 1839, wedi bod yn pregethu am 47 o flynyddoedd. 
Edrychai pawb i fyny ato yn y Cyfarfod Misol. Yr oedd ei 
ddylanwad yn fawr, a'r parch a goleddid tuag ato yn gyffred- 
inol. Fel hyn y dywedai Mr. Evans am dano : ** Un galluog 
ofnadwy oedd efe ; yr oedd yn ddwfn. Yr oedd Dafydd 
Williams o Ferthyr yn fwy ffraeth, ond nid yn fwy meddyl- 
gar. Dyn sound oedd Hopkin Bevan, ond slow; nid oedd y 
Cyfarfod Misol yn gyflawn hebddo — yr oedd yn frenin yn y 
He. Yr oedd llygad main ganddo fe." Y nesaf i ddyfod dan 
ein sylw yw Mr. Richard James, Pontrhydyfen. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1759. Dechreuodd bregethu yn 1787 ; neill- 
duwyd ef yn 1813, a bu farw Mawrth 27ain, 1841. Pregethwr 
hynod o doddedig ydoedd Mr. Richard James, ac yr oedd ei 
weinidogaeth yn dra effeithiol. Yr oedd yn cael rhai oedfeuon 
annghyffredin o hwylus. " Os na fyddai yn gwlitho calonau 
ei wrandawyr k'i ddoniau " (yr ydym yn adrodd geiriau Mr. 
Evans), **'byddai yn gwlychu y ddalen o'i flaen ^'i ddagrau. 
Yr oedd Richard James yn wastad yn flasus. Yr wyf yn 
cofio iddo gael dwy oedfa annghyffredin ; un yn Nghastell- 
nedd, pan yr oedd yn pregethu ar y siaced fraith wedi ei 
throchi mewn gwaed." Un arall o weinidogion Morganwg, 
pan y dechreuodd Mr. Evans bregethu, oedd Mr. David 
Williams, Merthyr Tydfil. Neillduwyd ef yn y flwyddyn 
18 1 3. Yr oedd yn bregethwr dawnus a galluog, ac yn rhagori 
fel duwinydd. Ei hofl" awdwr oedd Dr. Owen, a chyfieithodd 
un neu ddau o'i weithiau i'r Gymraeg. Mewn canlyniad i 
annghydfod a gymerodd le yn Merthyr gadawodd Mr. David 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 47 

Williams y Cyfundeb, ac ymunodd k'r Annibynwyr. Yn y 
Dyddiadur Methodistaidd am 1854 Y^ y^ym yn cael y crybwyll- 
iad canlynol am Mr. Richard Thomas, Llysyfronydd : — " Bu 
yn pregethu am tua 50 mlynedd, ac ordeiniwyd ef yn y 
flwyddyn 18 17. Yr oedd yn un o ddefnyddioldeb neillduol, 
ac yn flaenaf gyda*r achos mawr yn ei sir ei hun ; ond ni 
ddarfu iddo trwy ei oes ymweled nemawr k siroedd ereill. Yr 
ydoedd o dymer hynaws a serchog fel dyn, yn dduwiol a 
phrofedig fel crefyddwr, ac yn berchen ar helaethrwydd mawr 
o ddoniau a medrusrwydd i gyflawni holl ranau ei swydd fel 
gweinidog yr efengyl. Bu farw Rhagfyr 23ain, 1852, yn 83 
mlwydd oed." Yr oedd Mr. Richard Thomas yn un o fon- 
eddw3nr natur — ^bob amser yn l^n a thrwsiadus o ran ei berson 
allanol, ac yn enwedig yn ei flynyddoedd olaf, pan yn gwisgo 
y cap melfet du, yn barcbedig iawn yr olwg arno yn y pwlpud. 
Fel Mr. Hopkin Bevan, yr oedd yn wr o ddylanwad, ac a 
berchid gan bob dosbarth. Gallai bregethu yn y ddwy iaith ; 
ac yr oedd yn bregethwr gwir sylweddol, buddiol, ac ymar- 
ferol. Ei dduU wrth lefaru ydoedd yr ymddyddanol. Ceir 
cyfeiriadau pellach, llawn o ddyddordeb, ato ef a'r lleill o*r 
tadau ag yr ydym yn awr wedi bod yn son am danynt, mewn 
ysgrif o waith y Parch. William Williams, Abertawy, a ym- 
ddangosodd yn y Drysorfa am mis Mai, 1861. Nid ydym yn 
cofio Mr. Evans yn son am Mn David Williams a Mr. 
Richard Thomas fel y byddai am Mr. Hopkin Bevan a Mr. 
Richard James ; ond yr ydym yn gwybod fod ganddo feddwl 
uchel, yn enwedig am Mr. Richard Thomas. Heblaw y 
gweinidogion a enwyd, yr oedd rhai pregethwyr yn perthyn i 
Gyfarfod Misol Morganwg ag y mae eu henwau yn deilwng 
o gofFadwriaeth, megys Jenkin Harry, Dinaspowis ; William 
Thomas, Aberddawen, wedi hyny o Gaerdydd; Edward 
Phillips, o'r Eglwysnewydd ; ac ereill. Hefyd yr oedd Mr. 
Rees Jones yn llafurio fel cenadwr cartrefol yn Mhenclawdd, 
yr hwn a neillduwyd yn 1818 ; a thua'r amser yma, neu yn 
fuan wedi hyny, daeth Mr. William Griffiths o sir Benfro i 



Digitized by 



Google 



48 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

ymsefydlu yn Mrowyr ; ond ni chafodd efe ei ordeinio hyd 
1824, sef yr un pryd a Mr. David Howell a*r seraphaidd Mr. 
Morgan Howell. Dyma Gyfarfod Misol Morganwg, o ran ei 
brif bregethwyr, yn y flwyddyn 181 8. Yr oedd yn perthyn 
i*r Cyfarfod Misol amryw o flaenoriaid galluog hefyd, megys 
Mr. Bassett, y Cyfreithiwr, Llanilltyd fawr ; Thomas Dafydd, 
Pencoed ; Mr. Smith, Aberafon, ac ereill. Fe geir cyfeiriadau 
at rai o honynt mewn penodau dilynol. Yr ydym yn cael 
cipolwg ar Gyfarfod Misol Morganwg yn y cyfnod hwnw, 
eithr ychydig yn mhellach yn mlaen na'r flwyddyn 1818, yn 
yr ysgrif ganlynol o eiddo y diweddar Mr. David Roberts, 
Pontfaen. Yr ydym yn ei gosod i mewn fel yr ysgrif en wyd 
hi — mewn rhan yn Saesneg, ac mewn rhan yn Gymraeg. Y 
mae hefyd yn rhoddi manylion am Mr. Hopkin Bevan sydd 
yn ychwanegiad nid bychan at ei gwerth, ac yn cadarnhau 
cywirdeb y meddwl uchel oedd gan Mr. Evans am y gwein- 
idog rhagorol hwnw. 

** The first Monthly Meeting that I ever attended in Gla- 
morganshire was in the year 1824. Hopkin Bevan was there, 
David Williams, Rd. James, R. Thomas, J. Harry, and John 
David. David Howell was in Radnorshire. W. Evans, a 
young man full of life. John James not even a member then ; 
he came to the society about two years after, a ripe Christian, 
and a preacher all at once. Hopkin Bevan we considered 
the greatest man. You could say of him as Whitfield said of 
G. Jones, Llanddowror. 'I called to see the Rector of Llan- 
ddowror to-day,' said he ; *and what is your opinion of him ?* 
*Well,* he said, *I saw a man to-day.' And Hopkin Bevan 
was a man. You could not be long in his company without 
being wiser and better. Hynod fond o gwmpeini dynion 
ieuainc — pregethwyr ieuainc yn enwedig. Arosai gyda chwi 
hyd dri-ar-ddeg o'r gloch, yn dyweyd, ac yn gwrandaw 
fel dyn bach. Hwyr yn mhob man a gyda phob peth 
oedd Hopkin Bevan ; hwyr i gysgu, a hwyr yn codi. Mor 
hamddenol y gwelais ef lawer gwaith yn dyfod i'r oedfa 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 49 

dri-chwarter-awr ar ol yr amser. Mor araf y cerddai risiau y 
pwlpud; wedi cyrhaedd y fan, gweddiai gryn dipyn yn ei 
het. Yna tynai ei g6t fawr ymaith oddi am dano, yn araf, 
cofiwch. Yna ail glymai yr handkerchief India oedd am ei 
ben ; a thynai un arall allan o*i boced i sychu yr hen spectol, 
a'r bobl hwythau yn edrych : oblegyd o'r diwedd mae yt. 
darllen penod — faith bid sicr. Gair, wyth llinell fynychaf, 
allan i*w ganu. Y weddi wedi*n — pwysig fyddai hono bob 
amser, hynod weithiau; gwyddai y ffordd at Dduw — ai k 
chwi gydag ef, ac erbyn gorphen, teimlech eich hunan gyda 
Duw. Gair allan i ganu eilwaith — ^byr fyddai hwn. Gwel- 
wch fod awydd dyweyd wedi ymaflyd ynddo. Agorai y 
Beibl, a4 ddwylaw ar ei ddau ymyl. Ei destyn, loan iv. 22. 
Araf y darllenai ; dechreuai gyda dechreu y benod. Dy wed 
am y wraig, y Samariaid, yr luddewon, y ddwy deml oedd 
ganddynt yn )miyl, yr hen ragfarn oedd rhyngddynt. Wrth 
ei wrandaw gallech feddwl iddo fod yn siarad gan'waith k'x 
gwrthddrychau rheiny, a'i fod wedi bod yn preswylio rywle 
yn agos i Jerusalem am flynyddau. Atebion yr lesu i'r 
wraig : treuliai gryn fynydau y fFordd hon ; ac o*r diwedd y 
testyn. Rhyw un idea fawr fyddai gan Hopkin Bevan, a 
throai o gylch hono. Fod dynion yn addoli y peth na wydd- 
ant, a'r angenrheidrwydd o adnabod Duw, rhag ein bod yn 
codi allor i*r Duw nid adwaenir. Weithiau byddai yn hynod 
o hapus, poethai yn raddol, troai y cadach Indianaidd tu cefh 
i'w glust, syrthiai hono yn ol ar ei wegil ; ymddangosai yntau 
yn Uawn bywyd — yn nerthol ei floedd — ac yn dibenu ; a 
chwithau dan yr argrafF fod dyn uwch eich pen, a dyn a 
Duw yn ei arddel. 

" Mawr yr amser y bu e' a hwythau yn adeiladu capel 
Llangyfelach. Rhyw dro gofynais iddo, * Pa br yd yr ydych 
yn meddwl gorphen y capel?' *0,' ebe yntau, *gellir yn y 
diwedd ddy weyd am y capel hwn fel y dywedwyd am y deml 
gynt, ** Chwe' blynedd a deugain y buwyd yn adeiladu y t^ 
hwn.' " Pa bryd y buoch chwi yno ? canys y mae heb ei 
D 



Digitized by 



Google 



50 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

orphen hyd heddyw ; ond nid yw y chwech-a-deugain ddim 
i fyny eto. 

** Buom yn ei gladdedigaeth, ac yn cyflawni rhyw ran o'r 
gwasanaeth. Yr oedd y capel wedi ei orlenwi. Yr hen 
Dillwyn, yr Aelod Seneddol, yno, a'i fab o Benllergaer, ill 
dau yn teimlo — ^yr olaf a'r dagrau ar ei ruddiau. Ninau oil 
yn teimlo yn barod i lefaru, Fy nhad, fy nhad, cerbyd Israel 
a'i farchogion. Hopkin Be van oedd ein Solomon ni. Gwr 
o gynghor oedd e'. Llawenhaem dan ei gysgod e' fel tae 
gedrwydden gref. Ymadawsom k'i fedd dan ddyweyd yn 
ddystaw, Awn ninau hefyd, fel y byddom feirw gydag ef. 
Take him all in all, we never saw his like, 

** Carwn pe gallwn ddangos Hopkin Bevan i chwi mewn 
society Cyfarfod Misol. David Williams yn dyweyd gydag 
awdurdod ; Richard James dipyn yn stir a chrintachlyd ; R. 
Thomas yn gall, yn fwynaidd, yn hawdd ganddo dybied 
ereill yn well nag efe ei hun ; Hopkin Bevan yn codi i fyny, 
a'r cadach Indianaidd am ei ben, a phan y gwelwch ef yn 
troi hwnw y tu cefn i*w glust, gallwch benderfynu fod rhyw- 
beth mwy na phowdwr yn y battery j — gvkn ar ei wyneb fod 
rhywbeth mwy yn bod na thread y wefus. Dechreuai 
ddyweyd ei feddwl a'i farn yn nghylch y peth dan sylw ; a 
dyna bawb yn plygu, o David Williams i Jerikin Harry/' 

Yn nesaf, ni a roddwn restr o gapelau Morgan wg yn 1818, 
ac hyd y gallwn y flwyddyn yr adeiladwyd pob un o honynt. 
Caerdydd, a adeiladwyd cyn 1805. 



Eglwys Newydd 


91 


yn 1808. 


Caerffili 


99 


1791. 


Ystradm5aiach 


91 


1812. 


Llanfabon 


}» 


yn nghylch 1800. 


Merthyr 


fi 


rhwng 1792 a 1796 


Cefncoedcymer 


ft 


1807. 


Aberdar 


If 


1806. 


Llanwyno 


>f 


1786. 


Tonyrefail 


>f 


cyn 1791. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 5 1 

Llantrisant, a adeiladwyd yn 1775. 



Bryntirion 


)i 


1785- 


Trehill 


»i 




Cadoxton 


i» 


1815. 


Aberthyn 


99 


1749- 


Pencoed 


" 


1775- 


Penybont 


n 




Pil 


it 


1786. 


Gyfylchi 


>f 


1776. 


Castellnedd 


)) 


1810. 


Graigfach, Llangynwyd, 


cyn 1800. 


Creunant, a adeiladwyd 


yn 


Ystradgynlais 




1804. 


Llansamlet 




1782. 


Abertawy 




1799. 


Goppa 




1775- 


Llangyfelach 




1808. 



capel hwn gan y Parch. D. Jones, Llangan.) 
Dinas Powys, a adeiladwyd yn 1785. 
Treforris „ 1802. 

Yr oedd pregethu mewn amryw o fanau ereill, lie wedi 
hyny y codwyd capelau ac y sefydlwyd eglwysi, megys 
Glynogwr, Dinas Rhondda, Ynysfach, Trelales, Llysyfron- 
ydd, St. Ffagan, Eweny, Aberddawen, Pendeulwyn, Ponty- 
pridd, a lleoedd ereill. Yn rhai o'r lleoedd pregethu hyn yr 
oedd eglwysi eisioes wedi eu ffurfio, ac ymgynullent i gadw 
y cyfarfodydd mewn ystafelloedd cyflogedig. Yr oedd ystaf- 
ell felly yn Glynogwr, 501 St. Ffagan, yn Aberddawen, ac yn 
Mhontypridd, ac yn ddiameu mewn rhai lleoedd ereill. Yn 
anffodus nid oedd Dyddiadur Methodistaidd yn cael ei 
gyhoeddi yr adeg hono, nac am flynyddoedd wedi hyny, yn 
dangos trefn y teithiau Sabbothol yn Morganwg ar y pryd ; 
ond yn y cyfrif manwl a gadwodd Mr. Evans o*i lafur 
gweinidogaethol, yr ydym yn gweled pa fodd yr oedd efe yn 
teithio, ac yn ddiau yn cael yn agos yr hyn oedd trefn 



Digitized by 



Google 



52 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

gyflfredin y teithiau. Dyma ei deithiau Sabbothoi ef yn y 
flwydd}^! 1818 : — 

Medi 27ain — Caerdydd, 10; Eglwys Newydd, 2; Caerffili, 
6. 

Hydref 4ydd— Pil, 10; Penybont, 2; Pencoed, 6. 

Hydrefiieg — Aberthyn, 10; Llysyfronydd, 2 ; Llanilltyd 
Fawr, 6. 

Hydref i8fed — Ynysfach, 10 ; Gyfylchi, 2 ; Llety-bron-gu 
(t^ fFerm gerllaw Maesteg), 6. 

Hydref 25ain — Cymar 10 ; Llanwyno, 2 ; Tonyrefail, 6. 

Tachwedd laf — Cadoxton, 10; Trehill, 2; St. Ffagan, 6. 

Tachwedd Sfed — Eglwys Newydd — Cymanfa Ysgolion ; 
Pentyrch, 6. 

Tachwedd I5fed — Pontypridd, 10 ; Llanwyno, 2 ; Aber- 
dar, 6. 

Tachwedd 22ain — Dinas Powys, 10; Caerdydd, 2; St. 
Ffagan, 6. 

Tachwedd 29ain— Glynogwr, 2 ; Tonyrefail, 6. 

Rhagfyr 6ed — Pil, 10; Eweny, 2; Penybont, 6. 

Hhag. I3eg — Glynogwr, 10; Llanharri, 2; Tonyrefail, 6. 

Rhag. 2ofed— Llanfabon, 10; Ystradmynach, 2 ; Caerffili, 6. 

Rhag. 27ain — Bryntirion, 10; Llantrisant, 2; Pentyrch, 6. 

Oddiwrth yr uchod gellir penderfynu gyda sicrwydd am 
rai o'r teithiau Sabbothoi, megys Glynogwr, Dinas, a Thon- 
yrefail ; Llatitrisant a*r Bryntirion ; Caerdydd a*r Eglwys 
Newydd; Cadoxton, Trehill, a St. Ffagan; Aberthyn, Llys- 
yfronydd, a Llanilltyd; Penybont a Phencoed ; Ynysfach a'r 
Gyfylchi; Llanfabon, Ystradmynach, a Chaerffili. Parhaodd 
rhai o'r teithiau hyn yr un fath am yn agos i haner can' 
mlynedd. Eithr erbyn hyn y mae y nifer luosocaf o'r lleoedd 
uchod wedi myned yn deithiau Sabbothoi ar eu penau eu 
hunain, a'r hen gapeiau ** hirion, culion *' wedi rhoi ffordd i 
adeiladau llawer eangach, harddach, a mwy cyfleus. 

Tarawodd William Evans, Tonyrefail, allan ar unwaith 
yn bregethwr poblogaidd. Yr oedd yn tynu pob dosbarth 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 53 

i'w wrandaw, a Uenwid y capelau He bynag yr elai. Mewn 
cyfeiriad at ei boblogrwydd, dywedodd ei dad wrtho yn fuan 
wedi iddo ddechreu pregethu, — " Edrych ati, Billi bach ; 
mae genyt ti wrandawyr tost." Gair Isaac James, o'r Felin, 
ydoedd, ** Fe fydd William Evans yn bregethwr annghyfFred- 
in, OS na wnawn ni ei spwylo." Mae yn gyfiawn i gofFadwr- 
iaeth y ddau flaenor duwiol a galluog i ddyweyd na ddarfu 
iddynt hwy, a'r cyfeillion ereill ar Donyrefail, spwylo eu 
pregethwr. Ni welwyd yr arwydd lleiaf o hyny arno dros ei 
hoU fywyd. Pa mor ddyledus bynag ydoedd am hyny i 
ddoethineb ei dad, ac i dduwiolfrydedd a challineb Isaac 
James, y mae'r peth i'w gyfrif am dano yn fwy oblegyd y 
grefydd ddofn a gafodd yn ei argyhoeddiad a'i droedigaeth. 
0*r dechreuad gosododd yr argraflf ar feddyliau pawb ei fod 
yn ddyn duwiol. Gwnaeth Mr. Ebenezer Richard y sylw 
wrth ei gymharu k gwr oedd yn dechreu pregethu tua'r un 

amser,— " Fe ddichon mai yw y mwyaf doniol, ond 

William Evan yw y mwyaf duwiol." Daeth yn fuan yn 
adnabyddus fel pregethwr drwy yr holl sir, ac yf oedd gal wad 
parhaus am ei wasanaeth; ac fe wnaeth yntau, heb ym- 
gynghori dim k chig a gwaed, ymdaflu yn llwyr ac yn egniol 
i'r gwaith ag yr oedd mor amlwg wedi ei alw iddo. Yr ydym 
eisioes wedi gweled ei lafur Sabbothol am y chwarter olaf o'r 
flwyddyn 1818. Ni chadwodd ddim cyfrif am y misoedd 
neu'r flwyddyn y bu ar brawf. Heblaw ei deithiau ar y 
Sabbothau, yr ydym yn cael ei fod yn pregethu 501 fynych ar 
nosweithiau yr wythnos. Pregethodd yn Mhentyrch nos 
Lun, yr 28ain o Fedi, ar ol bod yn Nghaerdydd y Sul 
blaenorol. Pregethodd yn Nhrelales nos Sadwrn, y 3ydd o 
Hydref, ar ei ffbrdd i'r Pil erbyn y Sul dilynol. Ar y lofed 
o'r un mis yr oedd yn pregethu yn y Prysc, gerllaw Pontfaen, 
Yr oedd hyny chwe* diwrnod wedi geni — yn y Westgate 
House, Pontfaen — y diweddar Mr, William Howells, Tre- 
fecca, 3rr hwn a arferai dd)nveyd, ei fod yr un oed mewn 
dyddiau ag ydoedd Mr. Evans fel pregethwr; ac felly yn 



Digitized by 



Google 



54 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

gyffelyb hyd ddiwedd y flwyddyn. Dydd Nadolig pregeth- 
odd gartref am 5 o'r gloch y bore ; aeth i Bendeulwyn yn y 
Fro erbyn 2, ac oddi)^!© i St. Ffagan erbyn 6. Yr oedd yn 
pregethu ddwywaith dydd Sadwrn, y 26ain, sef yn Mhen- 
tyrch am 12, a'r Tynwaen (ty ei berthynas, Morgan David) 
am 7 ; a thair gwaith, fel y gwelwyd uchod, y Sul canlynol. 
Sylwer hefyd ar ei destunau yn y flwydd)^! gyntaf hon o'i 
weinidogaeth. Esai. xlix. 9 : " Fel y dywedych wrth y 
carcharorion, Ewch allan ; wrth y rhai sydd mewn t5rwyll- 
wch, Ymddangoswch. Ar y flFyrdd y porant, ac yn yr hoU 
uchel fanau y bydd eu porfa hwynt." Col. i. 22, 23 : " Yn 
nghorph ei gnawd ef trwy farwolaeth, i'ch cyflwyno chwi yn 
sanctaidd, ac yn ddifeius, ac yn ddiargyhoedd ger ei fron ef : 
OS ydych yn parhau yn y flfydd, wedi eich seilio a'ch sicrhau, 
ac heb eich symud oddiwrth obaith yr efengyl, yr hon a 
glywsoch, ac a bregethwyd yn mysg pob creadur a'r sydd 
dan y nef ; i'r hon y'm gwnaethpwyd i Paul yn weinidog." 
Salm cxxxvi. 23 : ** Yr hwn yn ein hisel-radd a'n cofiodd ni ; 
oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.'* Joel ii. 32: 
" A bydd, yr achubir pob un a alwo ar enw yr Arglwydd ; 
canys bydd ymwared, fel y dywedodd yr Arglwydd, yn 
mynyddd Sion, ac yn Jerusalem, ac yn y gweddillion a alwo 
yr Arglwydd." Salm cxix. 18 : " Datguddia fy llygaid, fel y 
gwelwyf bethau rhyfedd allan o'th gyfraith di." Eph. i. 7 : 
" Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef 
maddeuant pechodau, yn ol cyfoeth ei ras ef." Mai. iii. 2 : 
" Ond pwy a oddef ddydd ei ddyfodiad ef ? a phwy a saif 
pan ymddangoso efe ? canys y mae fel t&n y toddydd, ac fel 
sebon y golchyddion." Matt. xxiv. 14 : " A'r efengyl hon 
am y deyrnas a bregethir trwy yr hoU fyd, er tystiolaeth i'r 
hoU genedloedd ; ac yna y daw y diwedd." Salm xix. 14 : 
** Bydded ymadroddion fy ngenau a myfyrdod fy nghalon yn 
gymeradwy ger dy fron, O Arglwydd, fy nghraig a'm prynwr.'* 
Luc V. 32 : ** Ni ddaethum i alw rhai cyfiawn, ond pechadur- 
iaid i edifeirwch." Salm vii. 12 : " Oni ddychwel yr 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 53 

annuwiol, efe a hoga ei gledd5rf ; efe a anelodd ei fwa, ac a'i 
parotodd." Actau xiv. 15 : "A dywedyd, Ha wyr, paham 
y gwnewch chwi y pethau hyn ? dynion hefyd ydym ninaui 
3m gorfod goddef fel chwithau, ac yn pregethu i chwi ar i 
chwi droi oddiwrth y pethau gweigion yma at Dduw byw, yr 
hwn a wnaeth nef a daear, a'r m6r, a'r holl bethau sydd 
5aiddynt." Esaiah Ixi. i : " Ysbryd yr Arglwydd Pduw 
sydd arnaf ; oblegyd yr Arglwydd a'm heneiniodd i efengylu 
i'r rhai Uariaidd ; efe a'm hanfonodd i rwymo y rhai ysig eu 
calon, i gyhoeddi rhyddid i'r caethion, ac agoriad carchar i'r 
rhai sydd yn rhwym." i Bren. xviii. 21 : " Ac Elias a 
ddaeth at yr holl bobl, ac a dd)rwedodd, Pa hyd yr ydych 
chwi yn cloffi rhwng dau feddwl? Os yr Arglwydd sydd 
Dduw, ewch ar ei ol ef ; ond os Baal, ewch ar ei ol yntau. 
A'r bobl nid atebasant iddo air." i Bren. viii. 17 2 ** Ac )n: 
oedd yn mryd Dafydd fy nhad adeiladu t^ i enw Arglwydd 
Dduw Israel." Eph. iv. 10 : ** Yr hwn a ddisgynodd, yw yr 
hwn hefyd a esgynodd goruwch yr holl nefoedd, fel y 
cyflawnai bob peth." Dyma gyfres o destunau gogoneddus. 
Ac fe welir nad yw y pregethwr ieuanc yn ymfoddloni ar 
nifer fechan o bregethau ; er nad oedd ond anfynych yn yt 
un manau, nac hyd yn nod yn ei gartref ei hun. Mae 5m 
amlwg hefyd ei fod yn ymhoffi yn mrasder yr efengyl, a'i fod 
yn ymroddi i draethu cyflawnder ei darpariaeth ar gyfer byd 
o bechaduriaid colledig. Mae y pregethwr newydd o Doa- 
yrefail yn efengylwr. Eto canfyddir oddiwrth un neu ddau 
o'r testunau uchod fod rhyw gymaint o Sinai yn ei weinidog- 
aeth. Ond fe ellir dyweyd am dano ef fel y dywedodd yntau 
am un o enwogion y pwlpud C3mareig, ei fod "5^1 taranu dan 
naws," hyny yw pan fyddai yn taranu. Yr ydym yn gweled, 
nid yn unig y wedd efengylaidd, ond hefyd yr elfen ymarferol 
a nodweddai ei bregethu, yn enwedig 5m mlynyddoedd olaf 
ei weinidogaeth, yn ymddangos ar ei gychwyniad allan cyntaf. 
Ac y mae yn eglur hefyd ei fod yn amcanu yn ddifrifol, ac 5m 
ymdrechu yn deg i enill ei wrandaw3rr i dderbyn yr efengyl, 



Digitized by 



Google 



56 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

^c i gredu yn yr Arglwydd lesu fel eu hunig Waredwr. Yr 
oedd k*i hoU galon yn y gwaith mawr; ac wrth ystyried 
bywiogrwydd ei feddwl, pertrwydd ei ymadrodd, gwres ei 
ysbryd, a phereidd-dra ei lais, nid yw yn rhyfedd iddo ar 
unwaith enill He uchel yn meddyliau y cynulleidfaoedd. 

Bellach yr ydym yn gadael y flwyddyn 181 8, ac ni a awn 
yn mlaen dan arweiniad y dydd-lyfrau a adawyd gan Mr. 
Evans, i roddi hanes ei yrfa hirfaith yn y weinidogaeth. 
Dechreuodd y flwyddyn 1819 yn egniol. Wedi pregethu am 
12 dydd Sadwrn, yr 2il o lonawr, yn y Fynachlog, gerllaw 
Castellnedd, ac yn Mhenrees am 6 yr un dydd, yr oedd yn y 
Gyfylchi am 10 bore Sul, y sydd, Penhydd am 2, a Llety- 
bron-gu am 6. Nos Fawrth, y 5ed, yr oedd yn pregethu yn 
yr Argoed, gerllaw Penllin ; a dranoeth, y 6fed, yn Aberthyn 
am 10, Llanharri am 2, a Llanharan am 6. Y nos Sadwrn 
dilynol yr oedd yn Merthyr, a'r Sabboth, sef y lofed o 
lonawr, Merthyr am 10, Cefn am 2, Aberdar am 6. Ar yr 
I7eg gwasanaethodd mewn Cymanfa Ysgolion yn Llantri- 
sant, a phregethodd. Nos Sadwrn, y 23ain, cynaliodd oedfa 
yn Nhreoes, a'r Sul canlynol yr oedd yn Salem, Pencoed, 
am 10, yn Eweny am 2, ac yn yr Hen-gastell, Penybont, yn 
yr hwyr. Ar y 27ain yr oedd yn bresenol yn y ** society fisol," 
yn Abertawy. Ar ei flfordd tuag yno, pregethodd yn Nyflfryn 
Madog, ar y 26ain ; ac wrth ddychwelyd, ar yr 28ain, pre- 
gethodd yn y Penhydd — lie ag y mae ei enw wedi ei anfarwoli 
mewn cysylltiad k chofFadwriaeth y pregethwr a'r cymeriad 
hynod, Jenkin Thomas. Yn dra chyffelyb y bu llafur Mr. 
Evans dros yr oil o'r flwyddyn hono. Gwasanaethodd 
mewn naw o Gymanfaoedd Ysgolion, sef yn Llantrisant, ar 
yr I7eg o lonawr ; yn Mhontypridd, ar y 4ydd o Ebrill ; yn 
Mhenybont, ar y 3oain o Fai ; yn Nhonyrefail, ar y 6fed o 
Fehefin ; yn Salem, Pencoed, ar y 25ain o Gorphenaf ; yn 
Mryntirion, ar y laf o Awst ; yn Aberdar, ar y 29ain o'r un 
mis; yn Nghaerffili, Medi 5ed ; ac yn Llantrisant, ar y 3ydd 
o Hydref, Yr oedd yn bresenol mewn deg Cyfarfod Misol, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 57 

sef yn Abertawy, ar y 27ain o lonawr, fel y crybwyllwyd 
eisioes ; 301 Merthyr, ar yr ijeg o Chwefror ; yn Aberthyn, 
Mawrth yr lyeg; yn Llanilltyd Fawr, ar y i^eg o Fai ; yn 
Nghapel Gyfylchi, Mehefin yr i6eg ; yn Ystradgynlais, 
Gorphenaf i^eg; yn y Creunant ar y laf o Fedi; yn Mhont- 
ypridd, ar y 29ain o*r un mis ; yn Llantrisant, ar y 27ain o 
Hydref ; ac yn y Pil, ar y dydd olaf o'r flwyddyn. Mae y 
rhestr uchod yn ddiameu yn dangos agos yn gyflawn gylch 
Cyfarfod Misol Morganwg am y flwyddyn 1819. Cafodd 
Mr. Evans y fraint o bregethu mewn Cyfarfod Misol am y 
tro cyntaf yn y Creunant, ar y laf o Fedi. Ei destyn ydoedd 
Heb. ii. 3 : ** Pa fodd y diangwn ni, os esgeuluswn iach- 
awdwriaeth gymaint ?" Dyma yr unig dro iddo gael 5^: 
uchel-fraint yn y flwyddyn bono. Bu hefyd mewn pedair o 
Gymdeithasfaoedd yn ystod yr un flwydd)m, sef yn Llanfair- 
muallt, Caerffili, Llangeitho, a'r Casnewydd-ar-Wysg. Ar 
ei ffordd i, ac yn ol o Lanfairmuallt y rhoddodd ei daith 
bregethwrol gyntaf allan o*i sir ei hun. Wedi pregethu ar 
Donyrefail am 10, Sul yr 2iain o Fawrth, Glynogwr am 2, 
a Llety-bron-gu am chwech, yr ydym yn ei gael dydd Llun, 
yr 22ain, yn Mhenrees am 12, ac yn Nghwm Nedd yn yr 
hwyr ; dydd Mawrth, y 23ain, yn Ystradfellte ganol dydd, 
ac yn Aberhonddu yn yr hwyr. Oddiyno aeth i Lanfair- 
muallt, a dychwelodd i bregethu nos lau, y 25ain, yn Nhal- 
garth. Dydd Gwener, y 26ain, yr oedd yn Llangors ganol 
dydd, ac yn Nghrughywel yn yr hwyr. Nos Sadwrn, y 27ain, 
yn Mlaenafon, a'r Sul dilynol yn Nghendl a Thredegar ; a*r 
Llun wedi hyny Rhymni am 10, Dowlais am. 2, a Merthyr 
yn yr hwyr. Pwy oedd ei gydymaith ar y daith hon nid 
ydym yn gwybod ; feallai ei fod yn gyfaill i un o weinidogion 
y sir, neu yr hyn sydd yn fwy tebyg, yr oedd yn myned i'r 
Gymdeithasfa yn nghwmni un o flaenoriaid y sir. Fe ddichon 
mai hon ydoedd y daith yr aeth gyda'r henuriad adnabyddus, 
Thomas Dafydd, Pencoed, ac y dygwyddodd iddynt mewn 
rhyw fan gyfarfod Mr. John Morgan, Penybont, a*i gyfaill 



Digitized by VjOOQ IC 



58 WILMAM EVANS, TONYREPAIL. 

David Evans, Tonyrefail, am yr hwn y gwnaethom grybwyll- 
iad helaeth mewn penod flaenorol. Mae yn 3rmddangos i 
William Evans gael oedfa hwylus ac effeithiol ; ac ar ol y 
cwrdd, dywedodd Thomas Dafydd wrth ei gyd-flaenor,— 
" Deio, Deio, dyna fi wedi dy guro di o ddigon." Yr oedd 
y blaenor o Bencoed yn cymeryd dawn rhagorach a phregeth 
fwy lewyrchus y pregethwr ag yr oedd efe yn gyfaill iddo, yn 
fuddugoliaeth iddo ei hunan ; ac y mae 301 ddiameu fod ei 
gyd-flaenor yn ddigon boddlawn i gael ei orchfygu yn y fath 
fodd. Nid oblegyd fod David Evans mewn un modd yn 
ffoli ar ei fab ; ni bu tad erioed yn ddoethach nag yr oedd 
efe )ni yr ystyr yma ; ac eto yr oedd yn ddigon synwyrol a 
chraflFus i werthfawrogi yn ddiolchgar y rhagoriaethau yn ei 
fab ag oeddynt yn ei wneuthur, dan fendith Duw, yn weinid- 
og cymhwys y Testament Newydd ; ac ar un achlysur, naill 
ai wedi ei wrandaw yn pregethu, neu ar ddiwedd cyfarfod 
eglwysig dedwydd dan ei arweiniad bywiog, clywyd ef yn 
dyweyd, " Ni feddyliais y cawswn y fraint o fagu y fath 
fachgen." Eithr i ddychwelyd at yr hanes : tra nad ydym 
yn sicr mai ar y daith gyntaf hon o eiddo Mr. Evans y 
dygwyddodd y cyfarfyddiad a grybwyllwyd, tueddir ni yn 
gryf i feddwl y rhaid i'r peth gymeryd He ddim yn mhell o'r 
amser yr ydym yn awr yn cyfeirio ato. Ac nis gallwn fyned 
heibio heb sylwi fod yr hanes yn dangos pa mor naturiol a 
dyddan yr oedd yr hen bobl gyda'u gilydd. 

Cynaliwyd Cymdeithasfa Caerffili ar y 25ain a'r 26ain o 
Fai, ac yno y derbyniwyd William Evans yn aelod o'r Gym- 
deithasfa. I ddefnyddio ei eiriau ef ei hun, '^Gosododd 
Hopkin Bevan yr achos i lawr yn hyfryd." Wrth adrodd 5^: 
hanes, dywedai ei fod yn teimlo yn hynod wylaidd ac ofnus 
pan y galwyd ef yn mlaen i gael ei holi, ond calonogwyd ef 
gan eiriau caredig a chefnogol Mr. Ebenezer Morris. 

Gyda golwg ar y ddwy Gymdeithasfa arall a enwyd ag y 
bu Mr. Evans ynddynt yn y flwyddyn 1819, ni wnaeth ond 
rhoddi dwy oedfa ar ei ffordd i Langeitho. Dyma'r cofnod- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 59 

iad: " Awst i6, Neath, 6— Rhuf. in. 14; 17, Pencoed (mae 
Pencoed yn ymyl Llandeilo, ar y ffordd i Lanfynydd, tua 
tnilldir o Landeilo, a theulu Methodistaidd oedd yn byw yno 
gynt) Carmarthenshire, 7 — Heb. ii. 3 ; 18, Llangeitho 
Association.** Yn y Gymdeithasfa hono y neillduwyd Mr. Evan 
Jones, Casnewydd-ar-Wysg — tad ysbrydol William Evans, 
Tonyrefail, Rhoddwyd y Cynghor ar yr achlysur gan Mr. 
David Charles, Caerfyrddin. Mae yn debyg fod amryw o 
bethau yn ei dueddu i fyned yr holl flfordd o Donyrefail i 
Langeitho yn un-swydd i fod yn bresenol yn y Gymdeithasfa. 
Nid oedd erioed wedi gweled Llangeitho. Fe ddichon ei fod 
yn cael ei gymhell i fyned yn gydymaith i ryw weinidog neu 
flaenor perthynol i'w Gyfarfod Misol. Yr oedd hefyd yn 
ddigon naturiol iddo ddymuno gweled neillduad ei dad yn yr 
efengyl, Mr. Evan Jones. Ac yn arbenig yr oedd attyniad yn 
y Gymdeithasfa iddo fel cyfleusdra i wrandaw yr enwogion 
ag oeddynt yn pregethu ynddi. Am yr un rheswm, yn benaf, 
yr ydym yn ei gael drachefn yn Nghymdeithasfa Casnewydd, 
ar y i8fed a'r igeg o Hydref. Yr oedd swyn annesgrifiadwy 
mewn pregethu da iddo ef, ac yr oedd yntau yn grafFus i 
sylwi ac yn gyflym ei feddwl i gymeryd i fyny nodweddion 
dull yr hen weinidogion, ag oeddynt 5^: adeg hono ar y maes, 
o bregethu. Y Gymdeithasfa i raddau mawr, os nad yn unig, 
fu ei athrofa ef. Nis gellid dyweyd fod Cyfarfod Misol 
Morganwg hyd hyny yn meddu yr un o bregethwyr blaenaf y 
Cyfundeb. Eithr yn y Gymdeithasfa, fel rheol, byddai Mr, 
Ebenezer Morris, y ddau Mr. Richard, Mr. Charles, Caer- 
fyrddin, ac ereill o*r un dosbarth, yn bresenol ; ac yr oedd eu 
gwrandaw yn wers i bregethwr ieuanc mewn gwirionedd yn 
y gelfyddyd sanctaidd o gyhoeddi efengyl Crist. 

Y Sul a*r Llun ar ol Cymdeithasfa Casnewydd, sef y 24ain 
a'r 25ain o Hydref, 18 19, yr oedd yn bresenol ac yn cymeryd 
rhan yn agoriad " t^ cwrdd Glynogwr." Pregethodd am 2 
y Sabboth oddiar Actau xxvi. 18. Yr oedd yr achos yn y 
Jle hwn hyd yma yn cael ei gynal mewn ystafell uwchben yr 



Digitized by 



Google 



6o WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

efail g6f, yn ymyl yr eglwysd^. Codwyd y capel, neu ** y t^ 
cwrdd,'* fel y gelwid ef ac y parhawyd i'w alw, tua chwarter 
milldir i'r dwyrain, yr ochr chwith i*r ffordd sydd yn arwain 
tua Thonyrefail ; ac yno y cyrchai ymron yr oil o'r amaeth- 
- wyr yn y cylch. Y mae yn demtasiwn gref i ni aros ychydig 
yn y fan yma i ymddifyru mewn adgofion am yr hen gyfeillion 
oedd yn gofalu am yr achps crefyddol, ac yn enwedig teulu- 
oedd y Cryglas a Hendreforgan, Penllwyngwynt a Chae- 
rosser, — perthynasau ein hanwyl fam ; eithr ymattaliwn. 
Yr ydym modd bynag yn galw sylw at y crybwylliad am 
agoriad capel Glynogwr fel y cyntaf o*r fath yn hanes Mr. 
Evans, ac ar ryw olwg fel dechreuad ei gysylltiad a chynydd 
Methodistiaeth yn Morganwg. Bu efe, fel y cawn weled, yn 
bresenol yn agoriad llawer o gapelau yn y sir bono. Ni a 
glywsom y Parch. Edward Matthews, fwy nag unwaith mewn 
Cymdeithasfa, yn datgan fod gweinidogaeth Mr. Evans wedi 
bod yn foddion ac yn un o'r prif foddion i hyrwyddo llwydd- 
iant y Cyfundeb yn Morganwg. Tr rhai sydd yn ei gofio yn 
ei nerth, ac yn wir am flyn5'ddoedd wedi pasio cyflawnder 
ei nerth— y mae nifer y cyfryw ysywaeth yn myned yn 
fychan — yr ydym yn sicr nad yw y dystiolaeth hon yn ym- 
ddangos i'r graddau lleiaf yn ormodol. 

Wrth ddilyn y coflyfrau sydd yn cynwys y cyfrif o lafur 
gweinidogaethol Mr. Evans, y mae yn ddyddorol i sylwi ar 
enwau lleoedd pregethu newyddion sydd yn dyfod i*r golwg 
y naill flwyddyn ar ol y Hall ; ac weithiau yr ydym yn ei gael 
ef yn pregethu mewn amaethdai ag oeddynt, yn amser 
blynyddoedd cyntaf ei oes fel pregethwr, yn unig ac anghys- 
bell, lie yn awr y mae ardaloedd poblog, a chapelau eang, 
ac eglwysi lluosog a chryfion. Yr ydym eisioes wedi cyfarfod 
k'r enw Llety-bron-gu, tyddyn yn nghwm Llyfni, ychydig i*r 
deau o Maesteg. G^r o'r enw Madog oedd yn byw yno, a 
chyfaill mawr i Mr. Evans. Yr oedd y He yn gorwedd yn 
gyfleus ar y flfdrdd o Donyrefail i gyfeiriad y teithiau 
Sabbothol yn ngorllewin Morganwg. Pregethodd Mr. EvanS 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 6l 

lawer iawn o droion yn Llety-bron-gu. Yn 1819 yr ydym yn 
ei gael yn cadw oedfa yn y Brynmelyn, amaethd^ yn sefyll 
tua haner y fFordd rhwng Pentyrch a St. Ffagan, ac amryw 
droion wedi hyny. Ar y 3ydd o Awst, 1821, agorwyd t;^ 
cwrdd yn yr ardal ar ochr y Fforddl4s, ac yr oedd Mr. Evans 
yn pregethu am 2 o'r gloch oddiar Gen. xlix. 10. Yn mhen 
tuag ugain mlynedd symudwyd yr achos o'r Fforddl^s i 
Dreforgan, He y codwyd capel helaethach, yr hwn a ad- 
newyddwyd yn ddiweddar, ac sydd yn awr yn adeilad 
prydferth a chyfleus, gyda mynwent helaeth o'i flaen, yn yr 
hon y gorwedda gweddillion yr hen bregethwr twymgalon 
Edward Phillips, a'r henadur duwiolfrydig William Hugh 
o'r Goetre. Yn 1820, sef ar y igeg o Fai, yr oedd Mr. Evans 
yn pregethu yn Gelli Ystradyfodwg, ac yn ddiweddarach yn 
y flwyddyn bu yn Nghwm Rhondda ; ac ar Sabboth y yfed o 
lonawr, 1821, wedi pregethu yn Llanwyno am 10, yr oedd yn 
Gelli Ystrad am 2, ac yn ** Cwmseibra ** (Cwmsaerbren ?) am 
6. Yr oedd y He olaf hwn yn ymyl y man y mae gorsaf y 
rheilfFordd Treherbert yn sefyll. Yr oedd hyn tua deng- 
ttilynedd-ar-ugain cyn bod nac achos na chapel Methodistaidd 
yn Nghwm Rhondda, gyda'r unig eithriad o'r Ddinas. Yn 
yr un flwyddyn, sef 1821, mae enw Maesyfelin yn ymddangos 
am y tro cyntaf, lie y cynaliwyd pregethu ac Ysgol Sabboth- 
ol yn flaenorol i sefydliad yr achos yn Mrynsadler, ac y 
codwyd yno gapel j^n 1829. Yn 1822 yr ydym yn cyfarfod 
am y tro cyntaf &*r enwau Tregolwyn, Llandaf — lie y 
pregethodd Mr. Evans yn nh^ un William Llewelyn,— 
Brychtwn, Llancadle, geillaw Penmarc, a Canton, Caerdydd; 
tiianau ag y mae capelau ynddynt bellach er ys llawer o 
flynyddoedd. Yr enwau Ueoedd newydd yn y coflyfr am 
1823 ydynt Hirwaenj Waenfo, k Thresimwn ; ac ar y 3ydd 
a'r 4ydd o lonawr, 1823, fe agorwyd t^ cwrdd Hirwaen, 
Ahi 10, yt ail ddydd, pregethodd Mr. Richard Thomas el Mt. 
David Williatas; aih 2, Mr. William Evans oddiar Mat. 
V* 4, ft Mr* Joha Bowett. HebkW yr feiigreiffiiaa o gapeteu 



Digitized by 



Google 



62 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 

newyddion a grybwyllwyd, ag y bu Mr. Evans 301 bresenol 
yn eu hagoriad, yr ydym yn ei gael yn cymeryd rhan yn 
agoriad un o'r hen gapelau wedi ei helaethu, sef yn Merthyr 
ar y I5fed a'r i6eg o Dachwedd, 1821. Pregethodd yno am 
2 yr ail ddiwrnod gyda Mr. Charles; yr oedd Mr. 
Charles a H. Jones wedi Uefaru y nos gyntaf, ac Ed. Jones 
a Wm. Morgans am lo. Crybwylla Mr. Evans hefyd am 
agoriad **ty cwrdd Ystradgynlais '* ar y yfed a'r 8fed o 
Ebrill, 1824. Nid yw yn ymddangos ei fod ef yn bresenol ar 
yr achlysur hwnw ; eithr os ydoedd, ni chymerodd ddim rhan 
3^1 y pregethu. Yr ydym yn cael ein tueddu i osod i mewn 
)ni y man hwn hanes agoriad capel cyntaf Llanilltyd Fawr, 
yr hwn a ddanfonwyd i ni gan un o flaenoriaid y He hwnw. 
Cyn agoriad y capel yr oedd y cyfarfodydd yn cael eu cynal 
yn yr adeilad sydd yn awr yn cael ei ddefnyddio fel Ysgol y 
Bwrdd : pa un a ystyrid yr adeilad hwnw yn gapel nid ydym 
yn hollol sicr ; gallwn feddwl yn amgen, yn enwedig gan y 
cedwid y moddion wythnosol yn ami yn Ivy House, 
preswylfod Mr. Bassett, y cyfreithiwr, ac am flynyddoedd 
Ysgrifenydd Cyfarfod Misol Morganwg; modd bynag yr 
ydym wedi gadael allan Llanilltyd Fawr o restr y Ueoedd ag 
yr oedd capelau ynddynt yn 1818, sef y flwyddyn y dechreu- 
odd Mr. William Evans bregethu. Agorwyd capel Llan- 
illtyd Fawr ar y laf a'r 2il o lonawr, 1823. Y nos gyntaf 
pregethodd Mr. D. Williams, Merthyr, oddiar Rhuf. i. 16, 
a Mr. Thomas Jones, Llanpumsaint, oddiar Act. xxvi. 18; 
yx ail ddydd am 10, Mr. D. Charles, Caerfyrddin, loan viii. 
12, a Mr. T. Jones, Matt. xvii. 12 ; am 2, Mr. Morris Da vies 
a Mr. D. Charles, i Petr v. 10; ac am 6, Mr. Benjamin 
Williams, Salm xciii. 5, a Mr. John Williams, Abertawy, 
2 Cor. viii. 9. Yr ydym wedi cael ein hysbysu hefyd yr 
agorwyd capel St. Brid yn nghylch y flwyddyn 1820, a*r 
Ynysfach yn 1821. Eithr heb ymhelaethu yn mhellach yn y 
dull hwn, mae y crybwylliadau yr ydym yn awr wedi eu 
gwneuthur yn dangos yn eglur fod yr hanes sydd genym am 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 63 

lafur gweinidogaethol Mr. Evans yn gymhorth nid bychan i 
olrhain cynydd eglwysi y Methodistiaid Calfinaidd yn 
Sir Forganwg. 

Yn y flwyddyn 1820 teithiodd Mr. Evans 1829 o fiUdir- 
oedd, a phregethodd 203 o weithiau; yn 1821, teithiodd 
1956 o filldiroedd, a thraddododd 257 o bregethau ; yn 1822, 
pregethodd 336 o weithiau — nid yw yn rhoddi nifer y milldir- 
oedd a deithiodd y flwyddyn hon ; nid yw ychwaith yn 
gosod i lawr ar ol hyny y niferi hyn ar ddiwedd pob blwydd- 
yn. Ond gallwn ychwanegu iddo bregethu yn gyfFelyb yr 
un nifer o weithiau yn 1823 a 1824 ag a wnaethai ar gyfar- 
taledd y ddwy ffynedd flaenorol ; ond yn 1825 yr oedd y 
nifer yn ddim Uai na phedwar cant ac un. I egluro yn 
mhellach ei ymroddiad mawr i'r gwaith, sylwer ar ychydig 
o'i deithiau Sabbothol yn y blynyddoedd yn awr dan ein 
sylw. Ar yr i6eg o lonawr, 1820, yr oedd yn Glynogwr am 
10, Tonyrefail am 2, Pontypridd am 6 ; ar y 26ain o Chwef- 
ror, Penybont am 10, Pencoed am 2, Tonyrefail am 6 ; ar yr 
28ain o Fai, Llantrisant am 10, Llanharri am 2, Tonyrefail 
am 6 ; Hydref y 29ain, Ystradmynach am 9, Llanfabon am 
2, Llanwyno am 6 ; Tachwedd y i9eg, Gyfylchi am 10, 
DyflFryn am 2, Llety-bron-gu am 6; lonawr i4eg, 1821, St. 
Ffagan am 10, Dinas Powys am 2, Trehill am 6 ; Mai y 
I3eg, Aberdar am 9, Llanwyno am 2, Pontypridd am 6; 
Hydref 7fed, Penllin am 10, Llanharri am 2, Pencoed am 6; 
lonawr 6fed, 1822, St. Brid am 10, Pencoed am 2, Tonyr- 
efail am 6 ; Mehefin 9fed, Brychtwn am 9, St. Brid am 2, 
Pencoed am 6; Chwefror 29ain, 1824, Penclawdd am 10, 
Goppa am 3, Llangyfelach am 6 ; Mai i6eg, Pontypridd am 
9, Ystradmynach am 2, Caerffili am 6. Afreidiol y w ychwan- 
egu esiamplau. Fel y cydnabyddir gan y rhai sydd 301 
gwybod daearyddiaeth Morganwg, yr oedd cyflenwi y teithiau 
uchod, gyda phregethu dair gwaith, yn galed-waith, os nad 
yn orchest-waith, mewn gwirionedd. 

Gyda chyflawni ei ymrwymiadau ar y Sabbothau, a 



Digitized by 



Google 



64 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

chynal oedfeuon yn ami ar ddyddiau yr wythnos, a gwasan- 
aethu mewn angladdau, yr ydym yn cael Mr. Evans yn dilyn 
y Cyfarfod Misol yn mron yn ddifwlch. Pregethodd yn 
Nghyfarfod Misol DyflFryn, Medi yr 2ofed, 1820;" a thrachefn 
yn Llansamlet, ar yr iieg o Hydref. Bu hefyd yn Nghym- 
deithasfa Talgarth, y 25ain a'r 26ain o Fai ; ac yn Nghym- 
deithasfa Llandeilo ar y 5ed a*r 6fed o Gorphenaf, gan roddi 
ychydig oedfeuon wrth'fyned a dychwelyd. Yr oedd yn 
pregethu y nos gyntaf yn Nghyfarfod Misol Abertawy, 
Chwefror yr 2iain, 1821 ; a*r ail foreu yn Nghyfarfod Misol 
Ynysfach, y i4eg o Fehefin ; a thrachefn y nos gyntaf yn 
Nghyfarfod Misol Llansamlet, y lofed o Hydref ; ac wedi 
hyny yr ail foreu yn y DyfFryn, ar y yfed o Dachwedd. Yr 
unig Gymdeithasfa y bu ynddi yn 1821 ydoedd yr hon a 
gynelid yn Nghaerfyrddin ar yr iieg a'r i2fed o Gorphenaf. 
Yn mis Rhagfyr o'r flwyddyn hon rhoddodd bythefnos o 
daith trwy sir Frycheiniog. 

Ar y 26ain o lonawr, 1822, y bu farw ei fam ; a dyma y 
cofnodiad a ysgrifenwyd ganddo ef : — "E. E. yn marw haner 
awr wedi chwech o*r gloch. Richard Thomas a bregethodd 
yn yr angladd oddiwrth 13 adnod o'r 3ydd benod i Petr, a 
darllenodd y i4eg o Job. Y gair cyntaf a ganwyd oedd, 
*Gwyn fyd y rhai dileaist eu bai.' Yr ail air ar ol y bregeth 
oedd, * Dyma babell y cyfarfod, d3'ma gymod yn y gwaed,* 
&c. Y 3ydd gair wrth godi pen yr elor, * Ffarwel i chwi 
gynt a gerais,' &c. Ac yn y llan, y gair diweddaf, *Y mae 
fy mrodyr wedi blaenu, draw yn Uuoedd o fy mlaen,' &c." 
Yn ystod y flwyddyn hon bu Mr. Evans yn pregethu mewn 
dau Gyfarfod Misol perthynol i siroedd ereill, sef yn Mhen- 
cae, sir Fynwy, ar y lofed o Gorphenaf, ac yn y Bettws, sir 
Gaerfyrddin, ar y i8fed o Hydref. Yr oedd yn bresenol yn 
Nghymdeithasfa Llangadog, ar y 26ain a'r 27ain o Fehefin ; 
a thrachefn yn Llangeitho y yfed a'r 8fed o Awst, a gwnaeth 
daith fechan mewn cysylltiad k'x naill a'r Hall. Yn mis 
Tachwedd gwnaeth Mr. Evans daith fanwl ttvfy sir Aberteifi, 
a thrwy ranau o sir Gaerfyrddin, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREPAIL. 65 

Yr ydym yn ei gael )ni pregethu yn Nghyfarfod Misol 
Llanilltyd Fawr ar y 25ain o Chwefror, 1823, ac yn yr Eglwys 
Newydd ar y ykd o Fai, ac 301 Ystradgynlais ar y 3iain o 
Gorphenaf, ac )ni Nhreforris yr 28ain o Awst, ac yn y DyflFryn 
ar y i3eg o Dachwedd. Rhoddodd daith trwy sir Frych- 
einiog yn Mai, a bu yn Nghymdeithasfa Llambedr-Pont- 
Stephan ar y 6fed a'r 7fed o Awst, gan roddi cyhoeddiad 
byr wrth fyned a dychwelyd. Dyma y Gymdeithasfa yr 
ordeiniwyd Mr. Thomas Harries, HwlfFordd, yr hwn wedi 
h)my a fu yn gwasanaethu y Tabernacl, Wotton-under-Edge, 
swydd Gaerloyw, ond yn ddiweddarach a ymadawodd yn 
Uwyr o*r Cyfundeb, ac a aeth i'r Eglwys Sefydledig. Pan y 
gofynwyd i Mr, Evans, ychydig flynyddoedd cyn ei farwol- 
aeth, sef pan yr oeddym yn parotoi ein hysgrif ar Mr. Thomas 
Harries, a ymddangosodd 301 y Drysorfa am 1887, ei farn am 
dano, atebodd, ** Pan yr aeth Mr. Thomas Harries i'r Eglwys, 
fe gollodd ei wrandawyr ac fe gollodd ei ddawn.** Dyma y 
Gymdeithasfa ag yr oedd Mr. John Jones, Talsarn, yn bre- 
senol ynddi, wedi myned yno gyda Mr. John Jones, Bedd- 
gelert, ac heb neb yn gwybod dim am dano, ac oblegyd hyny 
ni wnaed sylw o bono. Mae yn sicr fod yn Llambedr rai yn 
gwybod rhywbeth am William Evans, Tonyrefail; ond ei 
hoU fraint yntau, fel eiddo Mr. John Jones, Talsarn, ydoedd 
gwrandaw ; ac wrth ystyried y fath ddefnyddiau ag oedd 
yno at gadw Cymanfa (gwel yr banes yn Nghofiant Mr. 
John Jones, Talsarn, gan Dr. Owen Thomas), yr oedd h)aiy 
yn fraint annhraethol. Nid oedd awr y naill na'r Hall eto 
wedi dyfod, eithr yr ydoedd yn agosau. Cyn diwedd y 
flwyddyn 1823 yr oedd Mr. Evans wedi gwneuthur ei 
daith gyntaf i'r Gogledd. Sul, y 23ain o Dachwedd, yr oedd 
yn Llanidloes am 10, Llandinam am 2, a'r Drefnewydd am 
6 ; ac yna aeth rhag ei flaen yn fanwl trwy sir Drefaldwyn, 
gan orphen drachefn yn Llanidloes, nos Sabboth, y 7ed o 
Ragfyr. Ar hyd yr wythnos ddilynol yr oedd yn myned 
trwy ranau o sir Frycheiniog, gan orphen yn Mhontnedd 
£ 



Digitized by 



Google 



66 WILUAM EVANS» TONYREFAIU 

fychan> nos SuU y 14^- Dydd Llun, y i5fed, yr oedd 5m 
yr Ynysfach am 10, a Chastellnedd yr hwyr; a dydd Mawrth, 
yr i6eg, yn y Dyfir5m am 10, Pil am 2, a Phenybont y nos, 
ac yna adref. 

Yr ydym )ni awr yn dyfod at y flwydd)m 1824. Ar y i4eg 
a'r iffed o lonawr, yr oedd Cymdeithasfa yn cael ei chynal 
yn Mhenybont. Trefn y pregethu ydoedd: am 3, y diwmod 
cyntaf, Daniel Evans a Thomas Jones ; am 6, yr ail ddydd, 
Ffoulk Evans; am 10, Mr. John Evans ac Ebenezer Richard; 
am 2, Edward Jones a Thomas Richards ; ac am 6, Morgan 
Howells a William Havard. Pregethodd Mr. William 
Evans yn Nghyfarfod Misol Aberthyn ar y 26ain o Chwefror, 
ac yn Nghwrdd misol Llantrisant ar y i8fed o Fawrth. Ar 
ol gwasanaethu Caerdydd a St. Ffagan, Sul yr 28ain, aeth 
1 Laneurwg bore Llun, y 29ain, a Risca yr hwyr; a dranoeth 
dychwelodd i*r Casbach i G3rfarfod Misol Mynwy, He y 
pregethodd yr ail ddydd am iieg ; ac aeth oddiyno erbyn yr 
hwyr i'r Casnewydd ; ac yna aeth i ychydig o leoedd ereill 
ar ei ffordd i Dredegar erbyn bore Sul, y 4ydd o Ebrill, 
Coed-duon am 2, a Gelligroes y nos. Nos Lun y Pasg, sef 
y igeg o*r un mis, pregethodd am y tro cyntaf yn Nghwrdd 
Misol Salem, Pencoed. Bu yn Nghymdeithasfa Trecastell 
ar y 25ain a*r 26ain o Fai. Ac yr oedd hefyd yn bresenol 
yn Nghymdeithasfa Llangeitho, ar y lofed a'r iieg o Awst, 
pryd y neillduwyd ei hofF gyfeillion, Mr. Morgan Howells, 
Mr, William Griffiths, a Mr. David Howell. Ar yr 8fed a'r 
gfed o F^di yr ydym yn ei gael yn Nghyfarfod Misol Peny- 
bont, ac yn pregethu am 2 yr ail ddiwrnod. Hyd yma yr 
oedd y pregethu yn unig y nos gyntaf a'r ail foreu. Fel y 
clywsom ni ef ei hun yn dyweyd, mai "trefn arferol y Cwrdd 
Misol y pryd hwnw oedd, William Evans a Richard James 
y nos gyntaf, David Williams a Richard Thomas am 10, yna 
pawb tua thre*." Eithr y tro hwn, yn Mhenybont, dyma 
oedfa ychwanegol am 2 yr ail ddydd, ac fe ddichon yr estyn- 
wyd yr oedfeuon hyd ddiwedd y dydd. Yr un modd yn 



Digitized by 



Google 



miLtlAU KVAW«j TONTREPArt. 67 

Ngh)^arfod Misol Ffofddlag, ar y jydd aV 4ydd o Dachwedd, 
3nr ydym yn cael oedfa am 2 yr ail ddiwrnod, a Mr. Evans 
yn pregethu ynddi. Aeth Mr. Evans o'r Fforddlas erbyn yr 
hw)^: i Gaerdydd, a dranoeth i Laneurwg a'r Casnewydd, 
a'r dydd canlynol yn groes i'r culfor 1 fyned 1 Bristol, lie yr 
arosodd dros bedwar Sabboth £ wasanaethu 3rr achos Cym- 
raeg yn Broadmead. Gwnaeth y cyfeillion yno ddefnydd 
da o bono, canys fe gafodd bregethu dair gwaith bob Sab- 
both, a dwy waith b^blaw hyny bob wythnos ; yn wir un 
W3^hnos pregethodd dair gwaith ; ac felly yn ystod yr amser 
y bu yno traddododd ddim llai na phedair-ar-bymtheg o 
bregethau, Dychwelodd o Bristol y tra hwn dydd Llun, y 
29ain o Dachwedd, a phregethodd yn Nghaerdydd y nos* 
waith bono, ac aeth adref ar ei union y dydd canlynol. 

Ar y laf a'r 2ilo Ragfyr yr oedd Cyfarfod Misol Morganwg 
yn cael ei gynal yn y DyflFryn (Taibach), ac yr oedd Mr. 
Evans yno ac yn pregethu yr ail fore. Ar y Sabboth dilynol, 
y 5^^» y^^ oedd yn Llantrisant am 2, a*r Ton am 6 ; ar y 
i2fed, yn Llanfabon am io,^Bedlinog 2, a Gelligaer 6; ar y 
^9^^i ar ol cadw oedfa yn y Prysc, nos Sadwin, y i8fed, yn 
yr Aberthyn am 10, Llj'syfronydd 2, a Llanilltyd Fawr 6. 
Pregethodd yn y Ty-fry nos Wener, y 24ain, a dydd Nadolig 
yn y Clawddcoch (Pendeulwyn) am 5 y boreu, Llantrisant 
10, Salem, Pencoed, 2, a St. Brid 7 ; yna ar y Sul dilynol yr 
oedd yn Mhenybont am 10, Trelales 2, a*r Pil y nos. Dydd 
Llun, y 27ain, aeth i Lansamlet erbyn yr hwyr, yr oedd yn 
Nhreforris, nos Fawrth yr 28ain ; ac wedi cael cyfran o*r 
Gymdeithasfa a gynelid yn Abertawy ar yr 28ain ar 29ain, 
dychwelodd i Benrees nos Fercher y 29ain. Dydd lau, y 
3oain, pregethodd )m Llangynwyd am 2, ac yn y Llety- 
bron-gu am 7. Oddiyno aeth i Gyfarfod Misol y Pil dydd 
G wener yr 3iain; pryd yr oedd yn bresenol, D. Bowen, 
Wm. Havard, D. Griffiths, a Mr. Charles. Fel yma y mae 
Mr. Evans yn gosod i lawr yr enwau, a gallwn ychwanegu 
hefyd iddo roddi i lawr y testynau. Sylwer mai o flaen yr 



Digitized by 



Google 



68 WILLIAM BVANSi TONYRBPAIL. 

olaf yn unig y dodir y llythyrenau ** Mr." ; nid oddiar y 
graddau Ueiaf o anmharch at y Ueill, ond y mae yn ddangos- 
iad o'r parchedigaeth dwfn a deimlai Mr. Evans tuag at y 
gweinidog enwog a galluog o Gaerfyrddin. Yr un modd yn 
y cofnodiad a wnaeth o'r rhai fu yn pregethu yn Nghymdeith- 
Asfa Penybont yn nechreu y flwyddyn, dim ond o flaen en^r 
John Evans, Llwynffortun, y ceir ** Mr.," er fod y ddau 
frawd Richard ac ereill o enwogion y Cyfundeb yn bresenol. 
Ni a gawn yr un gwahaniaethiad yn nghofnodau yr Hen 
•Gymdeithasfaoedd gan Mr. Ebenezer Richard. Yr oedd i 
JMr. D. Charles a Mr. John Evans le neillduol yn mharch eu 
hoU gydoeswyr, eithr nid oedd neb yn teimlo yn fwy parchus 
tuag atynt nac yn synied yn uwch am danynt na William 
JEvans, Tonyrefail. 



Digitized by 



Google 



PENOD V, 
1825. 

CYNWYSIAD, 

Teithiau Sabbothol Mr. Evans yn mis lonawr — Agoriad capel Hirwaen— 
Cymdeithasfa Aberystwyth — ^Taith trwy sir Aberteifi — Agoriad capel 
presenol Llantrisant— Cymdeithasfa Pontypool ; y penderfyniad i 
neillduo Mr. Evans— Ei deithiau Sabbothol yn Ebrill— Ei daith trwy 
Ogledd Cymru— Cymdeithasfa flynyddol Bangor : adgofion am dani — 
Cymdeithasfa y Bala — Braslun o bregeth Mr. Evans — Cymdeithasfa 
Caerfyrddin— Agoriad capel Pontfaen — ^Taith trwy sir Benfro — Ei 
neillduad yn Nghymdeithasfa Aberteifi— Ei fedydd cyntaf— Taith 
trwy sir Frycheiniog — Llafur cartrefol. 

I R oedd y flwyddyn hon )ni un bwysig yn hanes 
Mr. William Evans, Yr ydym eisioes wedi 
crybwyll iddo bregethu dim llai na phedwar 
cant ac un o weithiau yn 1825. Teithiodd 
lawer yn y flwyddyn bono. Dyma y flwyddyn 
y gwnaeth ei daith fawr trwy Ogledd Cymru, pan y bu oddi- 
cartref am yn agos i ddau fis o amser. Yn y flwyddyn hon 
yr ymddangosodd am y tro cyntaf yn gyhoeddus fel pregeth- 
wr ar faes y Gymdeithasfa. A dyma hefyd flwyddyn ei 
neillduad i gyflawn waith y weinidogaeth. 

Dechreuodd waith y flwyddyn gartref : Sul, yr 2il o lon- 
awr, yr oedd yn pregethu yh Glynogwr am 10, Dinas am 2, 
a Thonyrefail am 6. Ar y 4ydd a*r 5ed yr oedd )ni bresenol 
ac yn cymeryd rhan yn agoriad capel Hirwaen. Y nos 
Sadwrn dilynol pregethodd yn Waenfo ; a*r Sabboth, y gfed, 
Dinas Powys am 10, Cadoxton am 2, a Threhill am 6. Wedi 
pregethu ar ddwy noswaith yn yr wythnos ganlynol, sef ar y 
I2fed a*r I5fed, Sul yr i6eg, aeth i Glynogwr erbyn 9, ac 
oddiyno i Lantrisant erbyn 2, ac adref i'r Ton erbyn yr 
hwyr. Dydd Llun, yr i7eg, "y plant yn myned i'r ysgol at 




Digitized by 



Google 



70 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 

Mrs. Davies ;" sef y ddau hynaf, David a Margaret — y naill 

)ni 8 a'r Hall yn 5 mlwydd oed. Yr oedd Mrs. Davies yn 

ferch i Mr* a Mrs. Prichard, Collena, ac yn cadw ysgol yn 

mhentref Tonyrefail. Nos Sadwrn, yr 22ain, yr oedd Mr. 

Evans yn pregethu yn Margam ; a'r Sabboth, y 23ain, yn y 

Dyffryn y bore, Aberafon y prydnawn, ac yn Mhenrees yr 

hwyr. Nos Fawrth, y 25ain9 yr oedd yn cadw oedfa yn y 

CrofFta — cartref ei chwaer Susannah, Mrs. Morgan. Y ddau 

ddiwrnod canlynol yr oedd Cyfarfod Misol y sir yn cael ei 

gynal yn Merthyr, ac yr oedd efe yn pregethu y nos gyntaf 

gyda Mr. Rees Jones. Nos Sadwrn, y 29ain, yr oedd yn y 

Prysc, gerllaw Pontfaen ; a'r Sul, y 3oain, yn nhaith Aberth- 

yn, Llysyfronydd, a Llanilltyd Fawr ; a dydd Llun, yr 3iain, 

yn Aberddawen am 12, ac yn Nolton yn yr hwyr. Yn lied 

gyflfelyb oedd ei lafur yn mis Chwefror. Ar y 6ed o Fawrth, 

ar ol bod yn y Cefn y nos o'r blaen, yr oedd yn Merth)^: 

y bore a'r hwyr, ac yn Nowlais y prydnawn. Yna aeth 

rhagblaen i Defynog a Threcastell dydd Llun, y yfed; i Lan- 

ymddyfri a Llambedr-Pont-Stephan dydd Mawrth, yr 8fed ; 

ac yna, dydd Mercher y gfed, yr oedd yn Llangeitho am 10, 

Pennal am ddau, a Lledrod y nos. Y dyddiau dilynol, sef 

y lofed a'r 11 eg, yr oedd Cymdeithasfa yn Aberystwyth. Yn 

" Hen Gofnodau Cymdeithasfaoedd y Deheudir," a gyhoedd- 

wyd yn y Drysorfa am 1869, Y^ ydym yn cael fod trefn y 

moddion cyhoeddus yn y Gymdeithasfa hono fel y canlyn : — 

" Am 3, y lofed, gweddiodd Robert Davies, a phregethodd 

Morgan Howells a H. Gwalchmai. Am 7, yr iieg, pregeth- 

odd Moses Jones a Thomas Jones. Am 10, gweddiodd 

Ishmael Jones, a phregethodd Robert Griflfiths a T. Richard, 

Am 2, gweddiodd D. Howell, a phregethodd J. Hughes a 

Mr. J. Evans. Am 6, gweddiodd Richard Williams, a 

phregethodd W. Evans a R. Davies." A dyma y tro cyntaf 

i Mr. William Evans bregethu mewn Cymdeithasfa. Ei 

destyn ydoedd i Pedr iv. 18: "Ac os braidd y mae y cyfiawn 

yn gadwedig, pa le yr )nxuidengys yr annuwiol a'r pechadur ?" 



Digitized by 



Google 



WILLIAM BVANS, TOMYRSPAIL« 7^ 

Yr oedd 5m fyw hyd yn ddiweddar rai yn Aberystwyth ag 
oeddynt yn cofio y Gymdeithasfa bono, a d5nvedent i Mr. 
Evans gael oedfa rymus. Yr oedd wedi pregethu amryw 
droion ar y testyn cyn y Gymdeithasfa, a phregethodd amo 
lawer o weithiau ar ol hyny ; ond nis gellir dyweyd ei fod 
)m un o'i hofF destynau, megys er esiampl, Job xxxiii. 24 : 
" Yna efe a drugarha, ac a dd)rwed, GoUwng ef, rhag disg)ai 
o hono i'r clawdd ; m5rfi a gefais iawn." Ac i brofi hyny 3^ 
mhellach, nid yw yn mhlith y testynau y dychwelodd atynt 
301 mlynyddoedd diweddaraf ei weinidogaeth. Ond y mae 
3m sicr iddo wneuthur defnydd efifeithiol o'r testyn tuag at 
droi yr annuwiol a*r pechadur o gyfeiliorni ei fibrdd at Fab 
Duw* 

Ar ol Gymdeithasfa Aberystwyth dychwelodd Mr. Evans 
ar hyd glanau sir Aberteifi, trwy Lanon, Pennant, Aberaeron, 
Ffosyffin, Ceinewydd, Llanarth, Twrgwyn, Blaenanerch, i 
lawr hyd at dref Aberteifi. Yr oedd yn Nhwrgwyn ar y isfed 
o Fawrth, a buasai yn dda ganddo gael ychydig o gymdeithas 
ei arwr mawr a'i hoff bregethwr, ond yr oedd Mr. Ebenezer 
Morris ar y pryd yn gwasanaethu yr achos Cymraeg 3^ 
Llundain. Aeth Mr. Evans 311 mlaen gan bregethu am 
ychydig ddyddiau yn sir Gaerfyrddin. Gorphenodd y daith 
hon dydd Mawrth, 3rr 22ain, yn Nhreforris am 10, Llansam* 
let am 2, ac yn Nghastellnedd yn 3rr hw3rr. Y dyddiau 
dilynol yr oeddid yn " agor t^ cwrdd Llantrisant," sef y 
capel presenol yn y dref hono. Nid oedd Mr. Evans yn 
cymeryd rhan 301 y pregethu ar 3rr achlysur, ond y mae yn 
ddiameu ei fod yn bresenol yn rhai o*r oedfeuon. 

Ar y dyddiau olaf o fis Mawrth yr oedd Gymdeithasfa 
drachefn 301 cael ei chynal yn Mhont3rpool, swydd Fynwy* 
Hon ydoedd Gymdeithasfa Ghwarterol gyntaf y flwyddyn ; 
un achlysurol ydoedd y G3andeithasfa flaenorol yn Aberyst- 
wyth. Mae yn ymddangos fod y cynrychiolw3rr yn cyfarfod 
301 y bore y dydd cyntaf, yn Mhontypool. Am 2 o*r gloch, 
yn ngh3r£arfod cyflFredinol y Gymdeithasfa, dan l3rwyddiaeth 



Digitized by 



Google 



72 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 

Mr. David Charles, Caerfyrddin, " Adroddwyd penderfyniad 
y cynrychiolwyr, sef fod W, Evans, Tonyrefail, i gael ei 
neillduo Awst nesaf." Nid ydym yn gwbl sicr a oedd efe ei 
hun yn y Gymdeithasfa bono. Gellid meddwl ei fod wedi 
golygu myned yno, a phregethu yn y Gelligroes wrth fyned, 
ac yn Nantyglo wrth ddychwelyd ; eithr ni fu yn y naill le 
na'r Uall, Y tebygrwydd yw nad aeth i'r Gymdeithasfa, gan 
ei fod newydd ddychwelyd o'r daith uchod, a 4 fod yn parotoi 
i fyned i daith arall yn mhen ychydig wythnosau ar ol hyny. 

Ei deithiau Sabbothol yn Ebrill oeddynt, — ar y 3ydd, Pen- 
deulwyn, Trehill, a St. Ffagan ; ar y lofed, Pontypridd am 
lo, Llanwyno am 2, a Glynogwr am 6 ; ar yr i7eg, Ffordd- 
las yn y bore, ac yn Nghaerdydd yr hwyr ; ar y 24ain, 
Tredegar am 10, Rhymni am 2, a Llanfabon am 6. Y mae 
rhai o*r teithiau hyn — ac efe a wnaeth luaws o rai cyflfelyb, 
megys ag yr ydym eisioes mewn rhan wedi gweled — yn 
dangos ei fod mewn gwirionedd "yn ehedeg, a'r efengyl 
drag)rwyddol ganddo.** 

Ac yn awr yr ydym yn dyfod at ei daith fawr trwy Ogledd 
Cymru. Dechreuodd y daith ar y 5ed o Fai, a gorphenodd 
ar y 26ain o Fehefin. Yr ydym yn dodi i fewn y daith ar ei 
hyd, ac yn y flFurf y cofnodwyd hi gan Mr, Evans, yn un 
peth fel engraiflft o*i daclusrwydd a*i fanylder ; a thybiwn na 
fydd yn annerbyniol gan lawer yn yr oes bresenol i weled 
esiampl gyRawn o dduU )n: hen bregethwyr yn teithio i 
efengylu i'w cydwladwyr anchwiliadwy olud Crist. Ac od 
oes rhai (nis gall y nifer fod yn fawr) yn cofio mor bell yn ol 
a'r flwyddyn yr ydym yn awr arni, fe ddichon y bydd golwg 
ar y daith a*r testynau yn dwyn adgofion melus iddynt. 
Dylem ychwanegu hefyd fod y daith fawr hon yn ddangosiad 
teg o Iwyrymroddiad gwrthddrych y Cofiant hwn i'r gwaith 
mawr o bregethu yr efengyl. 

Mai, 1825. salm 89. 14. 

5 Llety-bron-gu, 6. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 



73 



Diar. 23. 26. 

6 Penrees, 12 ... . 

Job 33. 24. 

7 Pentre~t^ Mr. Lewis 

loan 3. 18. Salm 89. 14. 

8 Sul — Goppa, 10 ... Hendre, 2 

Salm 89. 14. 

9 Llansawel, 12 

Salm 89, 14. 

10 Llanrhystyd, 12 

loan 3, 18. Rhuf. 3. 24. 

11 Penygarn, 10 ... Graig, 2 
Mat. 5. 4. 

12 Corris, 12 

Mat. 5. 4. Job 33. 24. 

13 Llanelltyd, 10 ... Eto, 2 

Rhuf. 3. 24. Mat. 5. 4. 

14 Maentwrog, 10 .. Wern, 2 

Rhuf. 3. 24. loan 3. 18. . 

15 Sul — Bethania, 10 ... Pentre, 2 

Job 33. 24. Heb. 2. 3. 

16 Cricieth, 10 ... Brynengan, 2. 

I Petr. 4. 18. Job (?) 

17 Fourcrosses, 10 ... Pentre, 2 

Rhuf. 3. 24. loan 3. 18. 

18 Rhydyclafdy, 10 ... Llanengan 

Job 33. 24. Mat. 5. 4. 

19 Rhydbach, 10 ... Tymawr, 2 

I Petr 4. j8. Rhuf. 3. 24. 

20 Rhydlios, 10 ... Tydweiliog, 2 
Mat. 5. 4. Salm 89. 14. 

21 Nefyn, 10 ... ... Llithfaen, 2 . 

I Petr 4. 18. Heb. 2. 3. 

22 Sul — Llanllyfni, 10 Brynyrodyn, 2 

Mat. 5. 4. , Rhuf, 3. 24. 

23 Llanberis, 10 ... Llanrug, 2 



Salm 89. 14. 
.. Castellnedd, 6. 

6. 

Job 33. 24. 
... Llandeilo, 6. 
loan 3. i8. 
Llambedr, 7, 
Job 33. 24. 
Aberystwyth, 7. 
Job 33. 24. 
Machynlleth, 7. 
Rhuf. 3. 24. 
Dolgellau, 7. 
loan 3. 18. 
Trawsfynydd, 7. 
Job 33. 24. 
Beddgelert, 7. 
I Petr 4. 18. 
Tremadog, 7. 
Rhuf. 3. 24. 
... Ysgoldy, 7. 
Mat. 5. 4. 
... Pwllheli, 7. 
I Petr 4. 18. 

Nant, 7. 

Heb. 2. 3. 
Pencaerau, 7. 
loan 3. 18. 

Dinas, 7, 

Job 33. 24. 

Clynog, 7. 

loan 3. 18. 
... Waenfawr, 7. 
Job 33. 24. 
Caernarfon, 7. 



Digitized by 



Google 



74 



WILLIAM EVANS, TONTRBFAIL. 



M 



25 



26 



27 



28 



29 



30 



31 



RhuL 3. 24. 
Gaerwen, 10 ••• 
loan 3. 36. 
Bethel, 10 ..* . 
I Petr 4. 18. ... 
Bodedern, 10 ^. 

Mat. 5. 4. 
Llanfwxog, 10 .•, 

Job 33. 24. 
Bethlehem, 10 .. 

Mat. 5. 4. 
Sul — Amlwch, 10 

Heb. 2. 3, 
Tymawr, 10 
Job 33. 24. 
Glasinfryn, 10 ..• 

Mehe/in, 

Salm 89. 14. 

1 Llaafair, 10 
Job 33. 24. 

2 Bangor, 10 ... , 
Rhuf. 3. 24. 

3 Roewen, 10 

Salm 89. 14. 

4 Pandy Tudur, 10 

Mat. 5. 4. 

5 Sul — Groes, 10 . 
Salm 89. 14. 

6 Bryn, 10 

Rhuf. 3. 24. 
Pentre, 10 

Heb. 2» 3. 
Gellifor, 10 
Salm 89. 14* 
Berthen, 10 



7 



8 



Mat. 5. 4. 
.,. Eto, 2 •.. 

Heb. 2. 3. 
. Aberfiraw, 2 
Salm 89. 14. 
Caergeiliog, 2 
loan 3. 18. 

Elim, 2 

Salm 89. 14. 

Bethesda, 2 

I Petr. 4. 18. 

... Gorslwyd, 2 

Salm 89, 14. 

Gwyllog (?), 2 

I Petr 4. 18. 

Penygamedd, 2 



I Petr 4. 18. 
••• Niwbwrch, 7. 

Job 33. 24. 
••• Gwalchmai, 7. 

Job 33. 24. 

Caergybi, 7. 
I Petr 4. 18. 
Llanrhuddlad, 7. 
Heb. 2. 3. 
... ... Nebo, 7. 

Job 33. 24. 
Llanerchymedd, J. 

loan 3. 18. 
... Llanddona, 7. 
Mat. 5. 4. 
... Beumaris, 7* 



loan 3. 18. 
Talybont, 2 

Job 33. 24. 
Gwytherin, 2 
I Petr 4. 18. 

Henllan, 2 



loan 3. 18. 
Cyfarfod Misol, 2 
Mat. 5. 4, 
Dyffryn, 2 ... 
Job 33. 24. 
Babell, 2 ... 



I Petr 4. 18. 
Bangor ** Association,** 2. 
Mat. 5. 4* 

Conwy, 7» 

I Petr 4. i8, 
Llanrwst, 7. 
Rhuf. 3. 24. 
Llansannan, 7. 
Job 33. 24. 
... Dinbych, 6. 
Mat. 5. 4. 
,.. Bontuchel, 7. 
I Petr 4. 18. 



Rhuthyn, 7. 
Rhuf. 3. 24. 
Caerwys, 7. 
Mat. 5. 4. 
TreflFynon, 7. 



Digitized by 



Google 



WIIXIAM fVANS, TONY&EFAIX^ 



7* 



II 

,12 . 

18 



I Petr 4. 18. 
Hdygaiin, 10 



Rhuf. 3* 24. 

Fflint, 2 
Heb. 2, 3, 

Rhos, 2 . 
I Petr 4. i8, 

Pandy, 2 



Mat. 5. 4. 
Sul— Wyddgrug, 10 

Salm 89. 14. 

Llanarmon, 11 

Job 33. 2^ 
Llawr-y-Bettws, I2, 

" Bala Association — at 10 Mat. 5 

Rhuf. 3. 24. 



Job 33. 24. 
Llaneurgain, 7. 
Job 33. 24. 
. Wyddgrug, 7. 
Job 33. 24. 

Cilcain, 7. 

I Petr 4. 18. 

Broncyssyllte, 7. 



Llangynog, 11 
loan 3. 18. 
Llanfair, 10 
loan 3. 18. 



Salm 89. 14. 
Tregynon, 2 
Salm 89*. 14. 



i9 Sul — Drefnewydd, 10 Llandinam, 2 
Mat. 5. 4. 

20 Pantydwr, 11 

Job 33. 24. 

21 Builth, 2 

Mat. 5. 4. 

22 Llanwrtyd, 10 

loan 3. 18. 

23 Llanfihangel, 10 
Job 33. 24. 

24 Crai, 10 

25 



r*' 



Salm 89. 14. 
Gorwydd, 2 
Diar. 23. 26. 
Llandeilo, 2 



I Petr 4. 18. 

. ... Meifod, 7, 

Job 33. 24. 

. Drefnewydd, 7. 

Job 33. 24. 

.. Llanidloes, 6. 

I Petr 4. 18. 

Rhaiadr, 7. 

loan 3. 18. 

Llangammarch, 7. 

Job 33. 24. 

Merthyr Cynog, 7. 

Salm 89. 14. 

Trecastell,' 7. 

Salm 89. 14. 

Ystradfellte, 7. 

I Petr 4. 18. 
Merthyr Tydfil, 7. 

Job 33. 24. 

Aberdar, 6. 



Salm 89. 14, Ysgolion. 

26 Sul— Cefn, 10 .. Eto, 2 

Yr oedd hon mewn gwirionedd yn daith fawr. Yr oedd yn 
ymestyn trwy yr hoU o siroedd y Gogledd. Ac ar ei ffordd 
wrth fyned a dychwel}^ fe aeth Mr, Evans hefyd trwy ranau 
obumpo siroedd y Deheudir; ac yn ystod y daith efe a 
bregethodd dros gant a deg-ar-ugain o weithiau. Nid oedd 



Digitized by 



Google 



76 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

nifer ei bregethau ond hychan. Yr ydym yn ei gael yn 
pregethu amlaf ar Job xxxiii. 24 ; hwn ydoedd ei hoffdestyn, 
ac yn ol y traddodiadau sydd wedi dyfod i lawr atom ni, 
mae yn ymddangos iddo gael 11a war o oedfeuon nerthol pan 
)m pregethu ar y testyn hwn, Y pregethau nesaf mewn fFafr 
ganddo ar y daith oeddynt ar y testy nau — Salm Ixxxix. 14, 
Mat. V, 4, a I Pedr iv. 18; os nad ydym wedi camrifo, 
traddododd hwynt yr un nifer o weithiau. Yna daw y ddwy 
bregeth ar loan iii. 18 a Rhuf. iii. 24 ; a phregethodd hefyd 
ychydig o droion ar Heb. ii. 3, ac unwaith neu ddwy ar ddau 
neu dri o destynau ereill. 

Mewn perthynas i'r daith uchod, dywed y Parch. Robert 
Hughes, Gaerwen: "Yr wyf yn cofio eich taid yn myned 
trwy Sir F6n y tro cyntaf. Yr oedd ei weinidogaeth y pryd 
hyny * yn defnynu fel gwlaw, fel gwlith-wlaw ar Ir-wellt, ac 
fel cawodydd ar laswellt.' '* Ysgrifenodd y diweddar Barch. 
Hugh Roberts, Bangor, atom am bregeth Mr. Evans yr ail 
fore yn y cjrfarfod blynyddol yno Mehefin yr 2il : ** Yr oedd 
hon yn bregeth lewyrchus iawn ac e^eithiol ar yr lawn yn ei 
berthynas k meddwl Duw, ac k sefyllfa foesol dyn, ac yn ei 
berthynas k Pherson Crist y Duw-ddyn." Hefyd mewn 
Uythyr a ymddangosodd yn y Drysorfa am 1887, tud. 442, ys- 
grifenai Mr. Richard Jones (Protestant Cymreig) ei fod yn 
cofio yr oedfa y cyfeiria Mr. Hugh Roberts ati uchod, gan ei 
fod " yn fachgen yn dygwydd bod yn y ddinas ar y pryd, ac yn 
y capel (y Tabernacl) yn gwrandaw ar y Parch. W. Evans 
yn pregethu o flaen yr hybarch Lewis Morris, Meirionydd, 
am 10 o*r gloch diwrnod y Gymdeithasfa. Yr wyf yn cofio 
byth yr helynt dirfawr a fu ar Lewis Morris yn y pulpud 
trwy adael i W. Evans bregethu o'i flaen." 

Fel y gwelsom, yr oedd efe yn pregethu am 10 yn Nghym- 
deithasfa y Bala Mehefin yr i6eg, 1825. Trefn y moddion 
ydoedd : Prydnawn y I5fed pregethodd " Wm. Roberts a R- 
David ; am 6, bore yr i6eg, Richard Lloyd ; am 10, Wm. 
Evans a John Elias ; am 2, Theophilus Jones ac Ebenezer 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. ^^ 

Richard; ac am 6, Henry Rees a Michael Roberts." Dyna 
fel yr ysgrifenodd Mr. Evans i lawr enwau y rhai fu yn y 
gwaith yn y Gymdeithasfa hono. 

Yn mysg y rhai oedd yn gwrandaw yn y Bala y pryd hwnw 
yr oedd " bachgen pedair-ar-ddeg oed," yr hwn oedd yn ys- 
grifenydd buan, ac a gymerodd i lawr yn lied g5^awn bregeth 
Mr. William Evans. Enw y bachgen oedd Roger Edwards, 
wedi hyny y Parch. Roger Edwards, Wyddgrug. Nid yw 
efe yn dadguddio ei enw, ond yn hytrach yn ei guddio, yn 
gyflFelyb fel y gwnaeth loan yn ei Efengyl ; ond y mae 501 
eglur mai ato ei hun yr oedd diweddar Olygydd y Drysorfa yn 
cyfeirio pan y dywedai ar tud. 4 o'r rhifyn am lonawr, 1878, 
— " Ond caifF hyn o ysgrif derfynu gyda chrynhodeb o*r 
bregeth a draddododd yn y Gymdeithasfa grybwylledig yn y 
Bala, yn yr oedfa 10 o*r gloch dydd lau, yr i6eg o Fehefin, 
1825, o flaen y Parch John Elias, fel ei hysgrifenwyd gan 
fachgen pedair-ar-ddeg oed y pryd hwnw." 

Fel y canlyn y mae yr adroddiad o'r bregeth : — 

** Matthew v. 4. — * Gwyn eu byd y rhai sydd yn galaru ; 
canys hwy a ddyddenir.* 

" Yn y benod o*r blaen yr ydymyn cael yr lesuyn dechreu 
ar ei weinidogaeth gyhoeddus, wedi ei fedyddio gan loan, 
ac wedi ei demtio yn yr anialwch ddeugain niwrnod. 
Dyma Efe yn myned * oddiamgylch hoU Galilea, gan ddysgu 
yn eu synagogau, a phregethu efengyl y deyrnas ;* ac yr 
oedd Efe yn llefaru fel un kg awdurdod ganddo, a chyda 
hyny, * yn iachau pob clefyd a phob afiechyd yn mhlith y 
bobl.' Yr oedd y son am dano yn myned trwy yr hoU wlad, 
ac wele dorfeydd lawer yn dyfod ar ei ol o hoU barthau'r 
wlad, nid yn unig o Galilea, ond o * Decapolis, a Jerusfilem, 
a Judea, ac o*r tu hwnt i'r lorddonen.' Ac felly medd 
dechreu' r benod, * A phan welodd yr lesu y tyrfaoedd, Efe a 
esgynodd i'r mynydd ;' ac oddiyno y mae yn pregethu y 
bregeth ryfedd a geit yn y benod hon a*r ddwy ganlynol. 
Yn y rhan flaenaf o honi, mae yn cyhoeddi wyth G wynfyd yn 



Digitized by 



Google 



78 WILLIilRf EVANS, TONYREFillL. 

013010], ond nid 3^^ yn cyhoeddi gymaint agun oV gwynfydan 
heb ddangos i bwy y mae yn perthjm. Ac nid y w yn aros 
ar ddywedyd fod y rhai hyuy yn wyniFydedig heb rcxidi 
rheswm dros hyny. * Gwyn eu byd y tlodion yn jrr ysbryd,' 
neu, Gwyn eu byd y cardotwyr ysbrydol. le, er truaned en 
golwg, mae y rhai hyny gan Dduw a Christ, yn dyw5rsogioii 
a breninoedd ; * canys eidd3nit yw teyrnas nefoedd/ Ac 3ma 
daw y testy n. He y cawn yr hysbysiad • Gwyn eu byd y 
rhai sydd yn galaru,' ac yn reswm am hyny, * canys hwy a 
ddyddenir.' 

- "Sylwn i ddecbreu, am y nodiad hwn am bobl dduwiol: 
* y rhai sydd yn galaru.' 

. " Peth hanfodol i wir grefydd yw'r galar hwn, y tristwch 
duwiol sydd yn perthyn i edifeirwch efengylaidd, y galar y 
mae'r gwir ddyddanwch yn ei ganlyn. Nid pob math o 
alarwyr sydd k theitl ganddynt i'r dyddanwch. Y mae galar 
bydol, galar deddfol, galar cnawdol, galar pechadurus. 
Yr oedd Ammon yn galaru mor fawr nes iddo glafychu, a'i 
fod yn; curio beunydd ; ond er iddo ef, trwy gyfrwysdra 
Jonadab, gael gafael ar yr hyn a ddymunai, ni chafodd. efe 
afael ar y gwynfyd a'r dyddanwch. Yr oedd Ahab yn gakru 
$,m winllan Kaboth nes yr aeth i orwedd i*w wely, ac fli 
£wytai fara. Efe a gafodd y winllan; ond y gwae, ac nid y 
gwynfyd, a gafodd o'r herwydd. 

J "Beth yw aches neu wrthddrych y galar a nodir yma? Yr 
ateb ydy w, Peq^iod : pechod fel y mae yn taraw yn erbyn 
P»w— y daioni penaf, ac fel y maeyn dinystrio yr enaid-^^ 
trysor gwerthfawrocaf. Dyma ddrwg y drygau. ' Beth a 
drodd dyn a wnaed ar ddelw Duw i fod yn felldigedig? 
Pechod. Beth oedd yr achos a foddi'r byd ? Pechod. -. Beth 
a ddyg y llosgiad ar Sodom a Gommorah ? Pechod. Beth 
sydd yn cynyrchu yr holl aflwydd a'r helhul ar y ddaear ? 
Pechod, Beth sy'n peri'r swn a'r dyfnder tanllyd yr ochr 
draw, *Fe'm poenir 5m y fflam hcMi'? Pechod. Pahamy 
clwyfwyd ac y dryDiwyd y Sanct a'r Cyfiawn oedd heb ddim 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANSy TONYKEFAIL. 79 

pechod ynddo? Am fod pechod yn g3rfrifedig arno. Mae 
pechod y fath wrthddrych ag y rhaid galaru.am dano, naill ai 
meWn aniser neu yn nhragywyddoldeb — yn y byd hwn neu 
ynte yn yr hwn a ddaw. Y rhai a . argyhoedd wyd o bechody 
ac ydynt yn adwaen pla eu calonau eu hunain, nis gallant yn 
yr olwg ond galaru ac ymofidio. ' 

" Beth yw natur neu ansawdd y galar hwn ? 

" Y mae yn alar gwirfoddol. Ac yn hyn y mae neilldu- 
olrwydd. Nid oes alar yn y nefoedd ; maent yno wedi 
goddiweddyd Uawenydd a hyfrydwch, a chystudd a galar 
wedi fFoi ymaith. Y mae galar yn uflFern ; ac yno y bydd 
wylofain byth ; ond y boen a*r felldith sydd yn eu gorfodi i 
ajaru. Ond galar yn dyfod yn rhwydd ac o wirfodd yw yr 
eiddo galarwyr Seion. Nid fel t^n yn dyfod o*r gareg 
gallestr wrth ei tharo, ond fel y dwfr yn rhedeg o*r ffynon, 
»eu fel y myrr yn defnynu yn naturiol. Wrth gael y drwg 5^^ 
trigo ynddynt — y pechod sydd yn erbyn Duw a Thad mor 
dda, nis gall duwiolion beidio galaru. 

" Mae yn alar ysprydol ; galar am bechod fel pechod, ac 
nid yn gymaint am y gosb sydd yn dilyn pechod ; galaru 
oherwydd yr uflfern sydd mewn pechod yn fwy nag am yr 
ufiern sydd yn canlyn ar ol pechod. Yr oedd Pharaoh yn 
galaru am y plaau, ond nid am bechod, pla*i galon. Nid 
felly yr oedd Dafydd : * Fy mhechod sydd yn wastad ger 
fy mron.* 

** Galar ydyw sydd yn gweithio yrenaid at Pduw. Aeth 
galar Cain dan ei anwiredd ag ef oddiwrth yr Arglwydd i dir 
Nod ; a galar Judas am fradychu y gwaed gwerthfawrocaf 
erioed a'i gyrodd yntau i*r crogbren. Ond Pedr, wedi wylo 
yn chwerw-dost am y gwadu, a gafwyd yn fuan yn nghwmni 
yr lesu byw, ac yn cadarnhau ei frodyr. Pan ddaeth y mab 
afradlon ato ei hun, ei iaith ydoedd, — * Mi a godaf , ac a kf at 
fy nhadt ac a ddywedaf wrtho, Fy nhad, pechais.' Ac fe 
drowyd ei alar yn Uawenydd, gan i'w dad red^ i'w gyfarfod^ 
a*i dderbyn gyda'r croesaw mwyaf. Mae ein Duw ni yn 



Digitized by 



Google 



8o WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

llawn parodrwydd eto i dderbyn pechaduriaid fyddo yn troi 
yn edifeiriol ato. Mae y galarwr ysbrydol yn myned at 
Dduw am ei gymod a'i heddwch ; oherwydd mae yn gweled 
mai yn hypy y mae mawr bwys ; cael ei achos yn glir 
rhyngddo a*i Farnwr. A chan fod Duw 301 deisyf trwy ei 
weinidogion, a hwythau yn erfyn dros Grist, *Cymoder chwi 
k Duw,' a'r galarwr, yntau, yn dymuno derbyn y cymod, mae 
301 sicr y bydd y cymod bellach wedi ei wneuthur, a Duw a'r 
enaid yn un. 

** Y mae hwn yn alar parhaus, gan mai nid yn ngwlad y 
pechod a'r cystudd y sychir y dagrau. Nid rhywbeth ffitiog, 
oriog ydyw ; nid galaru yn yr oedfa, a bod yn anystyriol wedi 
myned adref, ond yn debyg i'r puls^ yn y corph yn euro bob 
amser, er mai weithiau yn wanach ac weithiau yn gryfach. 
Dyma'r genadwri sydd i'w rhoddi hedd)rw i ferch Seion — ^nid 
merch Moab neu Babilon, ond 'merch Seion,* y bendefiges 
uchelaf oil, 3rr hon nad ydwyf deilwng i wneuthur y gwas- 
anaeth Ueiaf iddi : * Merch Seion, ty wallt ddagrau ddydd a 
nos fel afon ; na orphwys, ac na pheidied canwyll dy lygad/ 
Tra y mae'r afiechyd yn y cyfansoddiad, y pla yn aros, — 
pechod mor rwysgfawr yn y byd, ac yn gwneud ami hafog yn 
yr eglwys, ac yn enwedig yn ymwreiddio ac yn ymledu yn y 
y galon, tylwyth ein t^ ein hun mor elynol,~nis gall yr 
edifeiriol a*r crediniol beidio galaru. Ond y mae genym ochr 
arall i droi ati. 

" Dyma sydd i*w gyhoeddi heddyw uwchben galarwyr 
Seion, er mor gystuddiedig eu calonau, ac er iseled eu prof- 
iadau : • Gwyn eu byd y rhai sydd yn galaru, canys hwy a 
ddyddenir.* 

" Ni cheir y gwir wynfyd ond yn flFordd Duw. Hwn yw y 
n6d sydd gan bawb, o'r brenin i*r cardotyn, — cyrhaedd 
gwynfyd ; ond ychydig y w y rhai sydd yn lefelu yn gywir at 
y n6d. Cofier mai trwy'r groes y ceir y gwynfyd, ac mai ar 
ol y galar y mwynheir y dyddanwch. Mae Satan yn groes i 
Dduw yn y pwnc hwn, fel yn mhob peth arall. Gyda'r lin 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 8l 

drwg ceir y goreu yn gyntaf, a'r gwaethaf yn ddiweddaf. 
Priodol yw y rhybudd, * Nac edrych ar y gwin pan fyddo 
coch, pan ddangoso ei liw yn y cwpan, pan ymgynhyrfo yn^ 
iawn. Yn y diwedd efe a frath fel sarph, ac a biga fel 
neidr.' Yr oedd yn hyfryd ar Belsassar tua dechre a chanol 
y wledd fawr ; ond yn y diwedd dyna ei wedd yn ymnewid, 
a*i liniau yn euro yn nghyd gan fraw a chryndod. O, am 
weled y diwedd yn y dechre ! a thuag at hyny awn i gysegr 
Duw — syllwn trwy ysbienddrych yr Ysgrythyr, ac ni a 
welwn felly am yr annuwiolion, mai * diwedd y rhai yw dys- 
tryw;' ond am y duwiol, 'diwedd y gwr hwnw fydd tangnef- 
edd.' Gyda gwir grefydd y mae fel yn y briodas yn Cana 
Galilea : y gwin goreu yn cael ei gadw hyd yn olaf. 

" Galarwn fwy am ein beiau ein hunain — am yr hyn sydd 
yn atal oddi wrthym lewyrch wyneb ein Duw. Ymofidiwn 
am ddryllio Joseph — am iselder achos yr Arglwydd. Galar- 
wn am annuwioldeb y wlad. Beth a wnaeth ein Gwaredwr 
uwchben Jerusalem oedd yn add fed i ddinystr? *Pan 
welodd Efe y ddinas, Efe a wylodd drosti.' Fy mrodyr, 
parhewch i hau, a hau yn dew, o'r galar sanctaidd hwn ; 
oherwydd * y rhai sydd yn hau mewn dagrau a fedant mewn 
gorfoledd. Yr hwn sydd yn myned rhagddo ac yn wylo, gan 
ddwyn had gwerthfawr, gan ddyfod a ddaw mewn gorfoledd, 
dan gludo ei ysgubau.' Ond wrth annuwiolion rhaid i mi 
ddy wedyd, Hauwch yn deneu ; ie, gwyliwch hau yn dew ; 
bydd y grwn yn ddigon maith i fedi crop digofaint yn ddi- 
ddiwedd ar ol hau ychydig. Ond y mae genyf gyngor gwell 
i'w roddi i chwi heddyw : Newidiwch yr hid. Digon yw yr 
amser a aeth heibio i fyw yn ol y cnawd. * Ymofidiwch, a 
galerwch, ac wylwch ; troer eich chwerthin yn alar, a'ch 
llawenydd yn dristwch. Ymddarostyngwch gerbron yr Ar- 
glwydd, ac Efe a*ch dyrchafa chwi.' 
**Seion, paid a grwgnach dan ochr dywyll y cwmwl; mae'r 
. cysur eto yn ol ; ceir 3rr ochr oleu i wawrio ar fyrder. * Hwy 
a ddyddenir.' Dyma ddyddanwch Duw — dyddanwch yr 
F 



Digitized by 



Google 



82 WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 

Ysgrythyrau, dyddanwch Crist, dyddanwch jrr Ysbryd Glka, 
dyddanwch a leinw enaid dyn. Gobeithio, fy ngwrandawjrr, 
mai nid bychan genych chwi ddyddanwch Duw. Nid am i 
ni alaru y ceir ef, er fod y galar duwiol yn ei ragflaenu 501 
nhrefn yr efengyl. Gwerth y gwaed yw'r dyddanwch ; trwy 
angeu'r groes y mae yn dyfod. Mae Mab Duw wedi ei gym- 
hwyso i*w gyfranu, canys medd efe, • Ysbryd yr Arglwydd 
Dduw sydd amaf; oblegyd yr Arglwydd a'm heneiniodd : 
Efe a'm hanfonodd . . • i gysuro pob galarus, i osod i alar- 
wyr Seion, ac i roddi iddynt ogoniant yn Ue Uudw, olew 
llawenydd yn lie galar, gwisg moliant yn He ysbryd cystudd- 
iedig, fel y gelwid hwy yn brenau cyfiawnder, ac yn blanigyn 
yr Arglwydd, fel y gogonedder Ef.* A ydych chwi yn fodd- 
lawn i'w drefn ? Na freuddwydiwch am fwynhau'r dyddan- 
wch heb hawl iddo. Edifarhewch, a chredwch yr efengyl, a 
daw i'ch rhan gyfiawnder, a thangnefedd, a llawenydd yn yr 
Ysbryd GUn." 

Yr ydym wedi cymharu yr adroddiad hwn o'r bregeth k*r 
law-ysgrif wreiddiol, ac yr ydym yn cael ei fod yn adrcxidiad 
rhagorol, ie, yn rhagorol iawn. Ac yn gymaint ag i*r 
*^ bachgen pedair-ar-ddeg oed " ysgrifenu mor gywir ac mor 
gyflawn, nid yw yn rhyfedd genym fod y diweddar Mr. Roger 
Edwards, o*r Wyddgrug, yn ysgrifenydd a chofnodydd mor 
fedrus. Ni fu erioed well engraifft i egluro y ddiareb, ** Y 
plentyn yw tad y dyn." Y mae genym brawf pellach o rag- 
oriaeth yr adroddiad uchod yn y law-ysgrif o bregeth ar yr 
un testyn, a ysgrifenwyd gan Mr. Evans yn lonawr, i860. 
Yr un ydy w a*r bregeth a draddodwyd ganddo yn y Bala yn 
1825, eithr wedi ei thalfyru. Mae yn y law-ysgrif, o leiaf, 
un ychwanegiad prydferth, sef y dyfyniad o Chrysostom, — 
^* Nid yw dagrau galar duwiol yn disgyn i goUi — maent yn 
hkd dyddanwch. Fe droir dagrau galar yn win gorfoledd, 
fel yn Cana Galilea." 

Ni ddywedwn ddim yn mhellach am y bregeth. Er nad 
y w Uais, na th^n, nac agweddiad y pregethwr, na*r dylanwad 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 83 

oedd yn cyd-fyned &*r traddodiad i'w gweled yn yr adroddiad, 
eto y mae yn ddangosiad teg o nodwedd, mater, ac ysbryd 
gweinidogaeth William Evans, Tonyrefail, ar y pryd y daeth 
i'r golwg fel un i gymeryd ei le yn mysg pregethwyr enwocaf 
y Cyfundeb Methodistaidd. Yr ydym yn awr yn dychwelyd 
at yr hanes. 

Cyraeddodd Mr. Evans adref o'i daith fawr trwy'r Gogledd 
dydd Llun, y 27ain o Fehefin. Y Sabboth dilynol, sef y 3ydd 
o Gorphenaf, yr oedd yn pregethu ar Donyrefail yn y bore, 
yn Salem, Pencoed, am 2, ac yn yr Hen Gastell, Penybont- 
ar-Ogwr, am 6. Yna bore Llun, y 4ydd, efe a aeth rhag 
blaen tua Chymdeithasfa Caerfyrddin, yr hon oedd i'w chynal 
ar y 6ed a*r 7fed. Yn nghofnodau y Gymdeithasfa bono yr 
ydym yn darllen fel y canlyn : — " Am 2, ymddyddanwyd a 
William Evans gyda golwg ar ei neillduad, yr hyn a fwriedid 
i gymeryd lie yn y Gymdeithasfa nesaf ; a phenodwyd E, 
Richard i lefaru am natur eglwys, a*r Parch. Mr. Charles i 
roddi'r stars ar yr achos." Y mae yn ymddangos i ryw 
swyddog o sir Benfro amlygu nad oeddynt hwy yn y sir bono 
wedi clywed William Evans yn pregethu. Nid ydym yn 
gwybod a ddarfu i'r blaenor fyned yn mhellach, fel ag ar y 
cyfrif hyny i wrthwynebu y bwriad i neillduo Mr. Evans. 
Mor bell ag yr oedd hyny yn myned, yr ydoedd yn wrth- 
wynebiad. Ond fe atebwyd ar unwaith gan Mr. Charles, — 
** Chwi gewch ei glywed yn pregethu am ddeg bore yfory o 
fiaen Mr. Ebenezer Richard.*' Ac felly y bu. Yr oedd trefn 
y moddion cyhoeddus fel hyn: — Am 5, Wm. Griffiths a 
David Evans ; am 6, bore y 7fed, John Thomas, Aberteifi ; 
am 10, Wm. Evans, Mr. Parsons (yn y Saesonaeg), a E. 
Richard; am 2, W. Morris a D. Griffiths; ac am 6, D. 
Howell a Thos. Harries. Testyn Mr. Evans y tro hwn- 
ydoedd Rhuf. iii. 24 : "A hwy wedi eu cyfiawnhau yn rhad 
trwy ei ras Ef, trwy y prynedigaeth sydd yn Nghrist lesu," 
Yr oedd yn hoflf, yn enwedig yn ei flynyddoedd diweddaf, o 
gyfeirio at y Gymdeithasfa bono yn Nghaerfyrddin. Yr 



Digitized by 



Google 



84 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yd)^!! 5m ei gofio 501 gofyn 501 sydyn, ** Wyddoch chwi beth 
wnaeth Mr. Charles, Caerfyrddin, k fi?'* ** Beth oedd hyny?" 
Yna adroddai yr hanes. Gofynasom iddo, " Beth oedd eich 
testyn chwi ?" Adroddodd yr adnod, ac ail ddechreuai y 
testyn — " 'A hwy.' Pwy oeddynt ? Yr un rhai ag a ddes- 
grifir yn 3^: adnodau blaenorol, sef y rhai * a bechasant, ac 
ydjnat yn ol am ogoniant Duw ;* ac y maent yr un nifer hefyd* 
Ddywedais i ddim o hjmy y pryd hwnw ; ond mi fuaswn yn 
ei ddyweyd )m awr ; oblegyd fel yr aeth pawb i lawr yn yr 
Adda cyntaf, fe godwyd pawb i'r Ian yn yr ail Adda, fel ag i 
fod ar dir ag y mae yn bosibl iddynt gael eu cadw.*' Gad- 
awodd caredigrwydd Mr. Charles, a'i ymyriad ar ei ran, 
argraflF annileadwy ar ei feddwl, ac arosodd yn fyw yn ei g6f 
ac yn ddwfn yn ei galon. Rhywbryd yn y flwyddyn 1890 
aeth Mr. a Mrs. Davies, Cwrtmawr, Llangeitho, i ymweled 
kg ef yn nghwmni ei fab hynaf, Y flfordd a gymerwyd i 
gyflwyno Mr. Davies iddo oedd fel hyn : — ** Pan yr oeddid 
yn trefnu i*ch ordeinio chwi, fe wnaeth rhywrai wrthwynebu, 
oni do fe ?" " Do, ond fe gymerodd Mr. Charles fy mhlaid 
i." ** Wei, dyma wyr Mr. Charles." Gyda hyny yr oedd 
mewn hwyl fawr yn croesawu Mr. Davies. Yna trodd at 
Mrs. Davies, a gofynodd, '* Pwy yw hon?*' "Dyma Mrs- 
Davies, merch y Parch. D. Humphreys ; a ydych yn ei gofio 
ef ?** " Ydwyf, yn ddigon da; nid i sir Aberteifi yr oedd e' 
yn perth5na, ond i sir Gaerfyrddin." Yr oedd cyfFwrdd kg 
enw Mr. Charles, a chofio am y gymwynas yn Nghymdeith- 
asfa Caerfyrddin, Gorphenaf, 1825, bob amser yn adfywiad, 
i*w ysbryd ac yn Uonder i*w deimlad. 

Yr unig grybwylliad o ddyddordeb sydd yn ei ddydd-lyfr 
am y gweddill o fis Gorphenaf yw agoriad capel Pontfaen, 
yr h)m a gymerodd le ar y i3eg a'r I4eg. Nid oedd Mr, 
Evans 501 cymeryd rhan yn y pregethu, ond yr oedd 501 
bresenol yn rhai o'r oedfeuon, os nad yn yr oil o honynt, a 
dododd i lawr drefn y moddion. Y nos gyntaf pregethodd 
Mr. William Griffiths a Mr. Rowland Hill ; am ddeg, yr ail 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 85 

ddiwrnod, Mr. Charles a Mr. Rowland Hill ; am ddau, Mr. 
Thomas Harries a Mr. Charles ; ac am chwech, Mr. Rees 
Jones a Mr. Thomas Harries. Yn ystod y mis hwn hefyd yt 
oedd yn jonbarotoi yn ofalus ar gyfer ei neillduad. Byddat 
yn dodi Mrs. Evans i ofyn y cwestiynau, a byddai yntau yn 
eu hateb iddi hi yr un fath ag y bwriadai roddi yr atebion o 
flaen y Gymdeithasfa. 

Cymerodd y neillduad le yn Nghymdeithasfa Aberteifi, yr 
hon a gynelid ar y lofed a*r iieg o Awst, am wyth o*r gloch 
bore yr iieg. Y llywydd oedd Mr. Charles, Caerfyrddin. 
Fel y canlyn y mae y cofnodiad o'r cyfarfod ordeinio fel yr 
ysgrifenwyd ef gan Mr. Ebenezer Richard : — " Am 8, yr i leg^ 
neillduwyd William Evans jm y drefh ganlynol : gweddiodd 
David Elias am fendith ar y cwbl. Gofynodd T. Richard a 
oedd dewisiad y brawd William Evans wedi bod yn rheolaidd. 
Atebodd un o'r cynrychiolwyr yn gadarnhaol. Darllenodd 
J. Jones, Treffynon, i Tim. iii. a Titus i., a gweddiodd. Yna 
Uefarodd E. Richard ychydig ar Natur Eglwys. Gofynodd 
Mr. J. Roberts y gofyniadau, a chafwyd atebion byr, synwyr- 
ol, a goleu iddynt. Yna gofynodd Mr. Gwalchmai a oedd y 
Corph yn ei ddewis, yr hyn a arwyddwyd trwy i bawb sefyll 
yn unfryd ar eu traed, gan ddyrchafu y Haw ddeheu. Rhodd- 
odd Mr. Charles y stars oddiwrth 2 Cor. xi. 3, a gweddiodd 
Richard Jones o*r Wern." Fe sylwa y darllenydd mai 
William Evans yn unig a ordeiniwyd y flwyddyn bono yn y 
Deheudir. 

Ar ei flfordd i*r Gymdeithasfa yn Aberteifi, wedi pregethu 
am ddeg yn Nghyfarfod Misol Aberdar, ar y 3ydd o Awst, 
aeth erbyn yr hwyr i. Gastellnedd. Dranoeth, y 4ydd, yt 
oedd yn yr Hendre, sir Gaerfyrddin, ganol dydd, ac yn nhref 
Caerfyrddin y nos ; yna aeth i Meidrim erbyn deg y 5ed, ac 
oddiyno ar draws y wlad erbyn y nos i Woodstock, yn swydd 
Benfro, Yr oedd Mr. Evans wedi bod 5m teithio ac yn 
pregethu yn hoU siroedd ereill Cymru ; dyma fe yn awr )m 
sir Benfro. Fe ddichon mai difyr gan y cyfeillion yn y sir 



Digitized by 



Google 



86 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

hono fydd gweled trefn y cyhoeddiad a'r testynau. " Awst 
5ed, 7, Woodstock, Mat. 5. 4. 6fed, 12, Hall, i Petr 4. 18; 
7, Solfach, Salm 89. 14. 7fed, Sul, 10, Tyddewi, Job 33. 24; 
2, Caerfarchell, Mat. 5. 4 ; 6, Trefin, Rhuf. 3. 24. 8fed, 12, 
Felindre, Salm 89. 14; 7, Abergwaen, i Petr 4. 18. 9fed, 
10, Trefdraeth, Rhuf. 3. 24; 2, Glanrhyd, Mat. 5. 4 ; 7, Cil- 
geran, Job 33. 24." Ni chafodd ei enwi i bregethu yn y 
Gymdeithasfa. Yr oedd trefn y moddion cyhoeddus jm 
Aberteifi fel hyn: — ** Y prydnawn cyntaf, Daniel Jones a 
William Jones. Am 6, John Jones, TrefFynon, a Richard Jones, 
Wern. Am 10, Mr. Charles, Theo. Jones (yn Saesneg), a 
J. Roberts, Am 2, H. Gwalchmai a Mr. Evans. Cafwyd 
hin gysurus, y dyrfa yn fawr, a'r cymorth yn amlwg iawn.*' 
Gallwn feddwl i Mr. Evans ymadael yn union ar ol yr oedfa 
ddeg, gan ei fod yn pregethu yn Nghastellnewydd-Emlyn yn 
yr hwyr; ac y mae yn sicr genym iddo alw heibio y Twrgwyn 
i weled Mr. Ebenezer Morris, yr hwn a fu farw y dydd Llun 
canlynol. 

Ar ol Gymdeithasfa Aberteifi a*i neillduad i gyflawn waith 
y weinidogaeth, yr ydym yn cael Mr. Evans am y gweddiU 
o'r flwyddyn yn ymgadw yn gwbl o fewn terfynau ei sir ei 
hun. Ac yn awr yr ydym yn cyfarfod k nodwedd newydd 
yn ei gof-l)rfr, sef y bedyddiadau a weinyddid ganddo. Y 
tro cyntaf iddo weinyddu yr ordinhad o fedydd ydoedd ar yr 
28ain o Awst. ** Bedyddiais Mary, merch David Arthur a 
Gwenllian* ei wraig, August 28, 1825.*' Y Sabboth oedd y 
diwrnod hwnw, ac yr oedd efe yn Salem, Pencoed, y bore, 
Eweny y prydnawn, a'r Hen Gastell (Penybont) yr hwyr ; 
eithr nid hysbysir ni yn mha un o'r lleoedd hyn y cymerodd 
y bedydd le. Cyflawnodd 5^: un gwasanaeth bedair-ar-ddeg 
o weithiau cyn diwedd y flwyddyn. Y Sabboth cyntaf ar ol 
ei neillduad yr oedd yn Nghastellnedd y bore, 501 Aberafon 
am ddau, ac yn y Pil yr hwyr. Y mae yn dra thebyg ei fod 
3m gweinyddu yr ordinhad o Swper yr Arglwydd yn y bore 
a'r hwyr. Ac yn gymaint nad oedd nifer y gweinidogion yn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 8/ 

Morganwg ar y pryd ond bychan, a bod yr eglwysi yn aml- 
hau, y mae yn lied sicr ei fod yn gweinyddu yr ordinhad hon 
yn mron bob Sabboth o h)my allan. Y mae yn amlwg ei fod 
yn sylweddoli yn Uawn ystyr ei neillduad ; canys yr oedd 
mewn Uafur diorphwys gyda'r weinidogaeth. Heblaw cyf- 
lawni y cyhoeddiadau Sabbothol a dilyn y Cyfarfodydd 
Misol, yr oedd yn ami yn pregethu ar ddyddiau yr wythnos, 
ac yn myned i*r cyfarfodydd eglwysig yn Glynogwr, a*r 
Ddinas, a*r Llan, a manau ereill, yn gystal ag yn ei gartref 
ei hun. Bu hefyd yn Nghymdeithasfa Talgarth ar y i8fed 
a'r igeg o Hydref, lie y pregethodd am 6 y bore oddiar Heb. 
ii' 3 » a gwnaeth daith fer trwy sir Frycheiniog mewn cysyllt- 
iad k*r Gymdeithasfa. Yr oedd y Sabboth olaf o'r flwyddyn 
yn disgyn ar ddydd Nadolig; pregethodd am 5 yn y blygain 
ar Donyrefail, aeth i Glynogwr erbyn deg, i Bencoed erbyn 
dau, ac oddiyno erbyn yr hwyr i'r Hen Gastell. Ac y mae 
y diweddiad hwn o waith y flwyddyn yn engraifFt deg o*i 
Iwyr ymgysegriad i weinidogaeth yr efengyl. 



Digitized by 



Google 



PENOD VI. 

1826 — 1830. 

CYNWYSIAD. 

Cymdeithasfa Penybont — Ymweliad cyntaf Mr. Evans Sl Llundain — Y 
Uyfrau a brynodd — Cyfarfodydd Misol a Chymdeithasfaoedd 1827 — 
Ymweliad Sl Bristol— Cymdeithasfa Abergwaen, 1828: adgofion y Parch. 
Dl. Symmons — Agoriad capel Croesfdn— Mr. Evans yn ysgrifenydd 
y Cyfarfod Misol— Y cofhodion am 1829— Codi capel yn y Ddinas, 
Cwm Rhondda — Cymdeithasfaoedd Pontypool a Chaerfarchell, 1829 
— ^Taith i'r Gogledd— Cymdeithasfa y Bala : adgofion y Parch. 
John Jones, Ceinewydd — Agoriad capeli Brynsadler a Cityiscoed, 
Penllin— Agoriad capel Dinas Rhondda, 1830 — Cymdeithasfa Pont- 
faen ; y cofnodau yn nghylch cadw society — Yr ymweliad fig eglwysi 
Morgan wg yn 1830 — Cymdeithasfa Aberteifi— Achos Merthyr— Mr. 
Edward Williams, Mr. Benjamin Williams, a Mr. Jenkin Harry. 

I R ol gwrandaw Mr. Evans yn pregethu yn y Bala 
Mehefin, 1825, gwnaeth Mr. Elias y sylw, 
" Dyna ddyn ieuanc i fyned i Lundain.*' Yr 
oedd gofal mawr gan Mr, Elias am yr achos yn 
y brif-ddinas ; ac ar y pryd nid oedd efe ond 
newydd ddychwelyd oddiyno. Yn Nghofiant Mr. Ebenezer 
Morris yr ydym yn darllen fod Mr. Elias i olynu y gweinidog 
ihynod hwnw " yn y brif-ddinas am rai wythnosau " (tud. 72), 
sef ar ol Cymanfa y Pasc, 1825. Os arosodd Mr. Elias 
ddeufis yn Llundain yn ol y drefn arferol yr amser hwnw, 
nid oedd efe gartref pan yr oedd Mr. Evans ar ei daith trwy 
Sir F6n. Nid yw yn annhebyg gan hyny mai y tro crybwyll- 
edig yn y Bala oedd y cyntaf i Mr. Elias ei glywed. Ac y 
jnae yn ymddangos iddo yn fuan hysbysu am enw y gwein- 
idog o Donyrefail i'r frawdoliaeth yn Llundain; oblegyd 
daeth cais ato i fyned 1 wasanaethu yr achos yno am y 
jnisoedd Chwefror a Mawrth, 1826. Cyflwynwyd y cais o'r 




Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 89 

brif-ddinas i'r Gymdeithasfa a gynaliwyd yn Mhenybont-ar- 
Ogwr, lonawr 4ydd a'r 5ed, 1826. ** Penderfynwyd bod y 
brawd William Evans yn myned i Lundain dros y Corph." 
Ac yn unol k*r penderfyniad hwn yr ydym yn ei gael yn y 
brif-ddinas o ddechreu y mis Chwefror dilynol hyd ddiwedd 
Mawrth. Pregethodd yn Bristol ar y laf o Chwefror, a 
chyraeddodd Llundain am 9 o'r gloch nos Wener, y 3ydd. 
Bu yn y brif-ddinas dros wyth Sabboth, a'r olaf ydoedd Sul 
y Pasc, yn disgyn ar y 26ain o Fawrth. Nid yw y cof-lyfr 
yn cynwys dim o hanes ei lafur yn Llundain y tro hwn. Yr 
unig grybwylliad a gawn yw y canlynol : ** (No. 17) Margaret^ 
the daughter of Edward Edward by Jane his wife, was baptized at 
Green Street, Blackfriars Road, London, March the 6th, 1826, by 
me, William Evans.'* Eithr a barnu oddiwrth y cyfrif o'i 
waith yn y tymorau diweddarach y bu yn Llundain, nid oes 
ameuaeth y bu ei lafur yn fawr yn ysbaid ei ymweliad cyntaf 
hwn, a'i fod yn pregethu, nid yn unig ddwy waith a their- 
gwaith ar y Sabbothau, ond hefyd yn ami ar nosweithiau yr 
wythnos. Yr oedd hefyd yn defnyddio yr hamdden yr oedd 
yn ei gael oddiwrth ei ofalon cartrefol i ddarllen a myfyrio yn 
galed ; a byddai gwraig y tj^ yr oedd yn aros ynddo yn gorfod 
ei gymhell i fyned allan i rodio, fel na byddai iddo achosi 
gormod ** blinder i'r cnawd." 

Pan yn Llundain y tro hwn yr ydym yn cael iddo brynu 
rai llyfrau. Nid oedd ei stoc o lyfrau yn flaenorol ond 
bychan, ac yn mron yn gwbl os nad yn hollol felly yn yr 
iaith Gymraeg. Yr oedd wedi cael Mynegeir Ysgrythyrol 
Mr. Peter Williams mor bell yn ol a mis Gorphenaf, 1814, 
sef yn mhen ychydig wythnosau ar ol ei briodas. Y mae 
hyn yn eglur awgrymu beth oedd gogwydd ei feddwl ar y 
pryd hwnw. Yn mis Mai, 1816, prynodd gopi o Eiriadur 
Ysgrythyrol Mr. Charles. Dyma brawf amlycach o dueddiad 
ei feddwl. Yn 1819 efe a gafodd gopi o Esboniad Thomas 
Jones ar Lyfr Job, ac yn yr un flwyddyn Gwaith Gurnal ar 
Gyflawn Arfogaeth Duw, wedi ei gyfieithu gan Thomas 



Digitized by 



Google 



go WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Jones ; yn 1820 Corph o Dduwinyddiaeth Dr. George Lewis ; 
ac yn 1821 Amseryddiaeth Ysgrythyrol Simon Lloyd. Ac 
yn awr yn Llundain prynodd Annotations Pool ac Esboniad 
Matthew Henry, yn nghyda Phregethau Robert Traill, 4 
cyfrol ; Gweithiau John Newton, 6 cyfrol ; a Witsius ar y 
Cyfamodau, 2 gyfrol ; ac yn Bristol ar ei fFordd adref, Body 
of Practical Divinity Gill. Yr ydym yn cofio ei glywed yn 
dyweyd iddo ofyn i Mr. Elias pa esboniadau yr anogai efe 
iddo eu cael, ac iddo yntau ateb, ** Henry a Pool yn nghyd, 
ond Scott wrtho ei hunan.** Mwy na hyny, bu Mr. Elias 
mor garedig a phrynu copi o Pool iddo, a gwnaeth ei hunan 
ei gario i*r llety. Y pris oedd £2 ; a £s oedd y swm a 
dalodd Mr. Evans am y copi o Matthew Henry. Rhwng y 
cwbl yr oedd ganddo sypyn da o lyfrau i*w dwyn adref, 
lie y cyraeddodd yn gynar yn yr wythnos gyntaf yn Ebrill, ar 
ol treulio Sul, yr 2il, a phregethu dair gwaith yn Bristol. 

Ar ol ei ddychweliad o Lundain, yr ydym yn ei gael yn 
dilyn ei gyhoeddiadau Sabbothol yn Morganwg gyda'i ym- 
roddiad arferol. Yr oedd yn Nghyfarfod Misol Aberddawen, 
yn ngwaelod y Fro, ar y igeg a'r 2ofed o Ebrill, ac yn 
pregethu am 6 y nos gyntaf. Cynaliwyd y Cyfarfod Misol 
dilynol yn Merthyr, ar y lofed a*r iieg o Fai; ond os oedd 
efe yno, ni chymerodd ran yn y pregethu. Ar y 24ain aV 
25ain o'r un mis cynelid Cymdeithasfa yn Nhredegar, pryd 
yr oedd Mr. John Elias yn bresenol ac yn pregethu ddwy- 
waith, sef am 5 y diwrnod cyntaf, ac am 10 yr ail ddydd. Ar 
y 6ed a*r 7fed o Fehefin, yr oedd Mr. Evans yn bresenol yn 
Nghyfarfod Misol Mynwy a gynelid yn Llaneurwg, a 
phregethodd yr ail fore. Oddiyno aeth erbyn yr hwyr i 
Gasnewydd. Dranoeth yr oedd yn Abergwyddon am 12, ac 
yn y Gelligroes am 7 ; a*r dydd canlynol yn Mynyddislwyn 
am 12, ac yn Rock am 7. Nos Sadwrn, y lofed, yr oedd yn 
pregethu yn Aberdar, ac am 9 bore Sabboth,yr iieg ; yn Hir- 
waen am i, ac yn Llanwyno am 6. Ar y I4eg o'r un mis 
yr oedd yn pregethu yn Mhenybont nos gyntaf y Cyfarfod 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. QI 

Misol yno. A thrachefn ar y 27ain am 6 yn Nghymdeithasfa 
Llandeilo, a rhoddodd ychydig oedfeuon wrth fyned a dych- 
welyd. Ar y i^eg o Gorphenaf, pregethodd am 6 nos gyntaf 
Cyfarfod Misol Llanilltyd Fawr. Y Sul dilynol yr oedd yn 
Mhenycae, Mynwy, y bore, yn Nantyglo am ddau, ac yn 
Nghendl yn yr hwyr. Bellach hefyd yr ydym yn cael cofnod- 
iadau mynych o'r bedyddiadau a weinyddid ganddo ; a 
chrybwylliadau nid anaml am angladdau y gelwid arno i 
bregethu ynddynt. Dyma engraifft bruddaidd o*r diweddaf 
yn agos i ddiwedd Gorphenaf, 1826 : — " Am 10, angladd tri 
o blant Wm. Matthew ar yr un pryd — i Samuel iii. 18; 
dyma yr adnod : " A Samuel a fynegodd iddo yr hoU eiriau, 
ac nis celodd ddim rhagddo. Dywedodd yntau, yr Arglwydd 
yw Efe ; gwnaed a fyddo da yn ei olwg." Y mae o leiaf un 
bedydd a weinyddwyd ganddo yn y flwyddyn hon yn deilwng 
i gael ei groniclo yma. Fel hyn y mae y cofnodiad : " (16) 
Watkin^ the son of Thomas Williams and Margaret his wife^ was 
baptized at Caercyrlas-uchaf^ the 2/\ih day of January^ 1826." Nai 
iddo ydoedd y mab bychan hwn, mab ei chwaer ieuangaf, yr 
hwn a dyfodd i fyny i fod yn weinidog defnyddiol a chymer- 
adwy, a chyfaill ei ewythr ar ei daith olaf trwy Ogledd 
Cymru. Ni a gawn gyfeirio ato eto. Eithr i fyned yn mlaen. 
Yr oedd Mr. Evans yn pregethu am 10 yn Nghyfarfod Misol 
y Creunant ar yr lyeg o Awst, ac ar yr un awr yn Nghyfarfod 
Misol Dyffr)^! Margam y 5ed o Hydref. Aeth i Gymdeith- 
asfa Trefdraeth, swydd Benfro, yr hon a gynelid ar y dydd 
olaf o'r mis a'r cyntaf o Dachwedd, ac yr oedd yn pregethu 
yno am 3 y prydnawn cyntaf. Gwnaeth ychydig o daith 
wrth fyned a dychwelyd. Sabboth, y 5ed o Dachwedd, yr 
oedd yn y Goppa am 9, Castellnedd am 2, a*r Dyflr)m am 
6. Ni a'i cawn ef yn Nghyfarfod Misol Abertawy ar y 6ed 
a'r 7ed o Ragfyr, ac yn pregethu am 6 y nos gyntaf; ac aeth 
oddiyno at ei gyhoeddiad y Sabboth dilynol yn Merthyr a 
Dowlais, gan roddi oedfeuon ar ei flfordd yn Llansamlet, y 
Fynachlog, Ynysfach, a Hirwaen. Terfynodd ei lafur am 



Digitized by 



Google 



92 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

1826 fel hyn: Sul, y 24ain o Rhagfyr — Llanwyno am 10, 
Pontypridd am 2, Bryntirion am 6 ; dydd Nadolig — Tonyr- 
efail am 5 y bore, Trehill am 10 a 2, Pendeulwyn am 6 ; 
Sul, yr 3iain — Ponfaen am 10, Aberthyn am 2, a'rTon y nos. 
Y mae hanes Mr. Evans am 1827 yn dra chyfFelyb i'r hyn 
a adroddwyd am y flwyddyn flaenorol. Yr oedd yn pregethu 
mewn chwech o Gyfarfodydd Misol ei sir am y flwyddyn, 
sefyn Trehill, Chwefror; Ystradmynach, Mawrth; Pencoed, 
Ebrill; Castellnedd, Mehefin; Ystradgynlais, Medi; a Llan- 
samlet, Hydref. Mae yn sicr ei fod yn Llantrisant yn Mai, 
ac yn fwy na thebyg ei fod 5ni y Pil ar y laf a'r 2il o lonawr, 
ac yn Ngh)rfarfod Misol Penybont yn Gorphenaf, ac feallai 
yn y DyfFryn yn mis Tachwedd. Nid oedd yn bresenol yn 
Mhontypridd yn Rhagfyr, am ei fod ar y pryd yn Bristol. 
Cynaliwyd y Cyfarfod Misol am Awst yn Nghaerdydd, sef ar 
yr 22ain a*r 23ain ; yr oedd efe yno. Dyma drefn y pregethu: 
am 6, y nos gyntaf, ** Wm. Morris, Mr. Charles ; am 10, 
Wm. Griffiths, Mr. Charles ; am 2, David Howell,* Wm. 
Morris ;" ac y mae*r testynau hefyd i lawr yn y cof-lyfr. Bu 
dwy Gymdeithasfa yn Morgan wg yn 1827 — y naill yn Mhont- 
faen, ar y 3ydd a'r 4ydd o lonawr, a'r Hall yn Mhenybont, 
ar y ddau ddiwrnod olaf yn Mai. Mae yn ddiameu fod Mr. 
Evans yn bresenol yn y ddwy. Y mae Mr. Thomas Nicholas, 
Pontfaen, yn cofio ei fod yn bresenol yn y Gymdeithasfa yno, 
ac iddo ddechreu un o*r oedfeuon. Yr oedd y Parchedigion 
David Charles, Caerfyrddin, a Rowland Hill, yn pregethu 
yn y Gymdeithasfa bono. Bu hefyd mewn tair Gymdeithasfa 
allan o'r sir — yn Aberhonddu ar yr 28ain a'r 29ain o Fawrth, 
yn Nghaerfyrddin ar y 27ain a'r 28ain o Fehefin, ac yn 
Mlaenafon (sir Fynwy) ar yr i7eg a'r i8fed o Hydref; pre- 
gethodd yn mhob un o honynt. Treuliodd yr oil o fis 
Rhagfyr yn Bristol; a phregethodd yno dair gwaith bob 
Sabboth, a dwy waith yn yr wythnos, sef yn gyfangwbl— 
tair-ar-ugain o weithiau, heblaw presenoli ei hunan yn y 

* Yr oedd efe newydd ddychwelyd o sir Faesyfed i gartrefu yn Abertawy. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 93 

cyfarfodydd gweddi a'r cyfeillachau eglwysig. Yr oedd 
rhywbeth yn mron bob nos yn y capel, ac yr oedd yntau bob 
amser yn ei le, yr hyn sydd yn profi y gallasai wneud gwein- 
idog sefydlog 501 Uawn cystal ag ydoedd o bregethwr teithiol. 
Ar gyfer y 6ed o Ragfyr yr ydym yn cael hyn, — **Gwrandaw 
Mr. Robert Hall." 

Gan fod ei Sabboth olaf yn Bristol y tro hwn ar y 3oain o 
Ragfyr, mae yn amlwg nas gallodd fyned i*r Pil i'r Cyfarfod 
Misol oedd i'w gynal yno y dydd olaf o'r hen flwyddyn, a'r 
dydd cyntaf o'r ftwyddyn newydd (1829) ; ond y mae yn 
bossibl, ac nid yn annhebyg, iddo fyned i Gymdeithasfa 
Pontfaen, ar yr 2il a*r 3ydd o lonawr. Gymdeithasfa achlys- 
urol ydoedd hon, megys yr un a fuasai yn yr un lie yn nechre 
y flwyddyn o*r blaen, ac yn gyfFelyb i'r Gymdeithasfa yn 
Mhenybont y flwyddyn cyn hyny. Y mae hanes am luaws 
o'r cyfryw Gymdeithasfaoedd achlysurol yn y cyfnod hwnw, 
yn ychwanegol at y Gymdeithasfaoedd Chwarterol. Y peth 
cyntaf yn hanes Mr. Evans am y flwyddyn 1828 sydd yn 
tynu ein sylw ato, ydyw taith o*i eiddo ar hyd terfyn dwyr- 
einiol Morganwg. Buasai yn Nghyfarfod Misol y Rock, 
Mynwy, ar y 4ydd a*r 5ed o Fawrth. Y Sul dilynol, y 9fed, 
yr oedd yn Llangynwyd y bore, Pontrhydyfen y prydnawn, 
a'r Dyflfryn y nos. Yna dydd Llun, y lofed, ar ei flfordd 
adref, pregethodd yn Nglynogwr ganol dydd, ac ar y Ton 
yn yr hwyr. Dranoeth aeth i Lanwyno, Aberdar, a Hirwaen. 
Y dydd dilynol i'r Cefn a Merthyr. Y diwrnod ar ol hyny 
pregethodd yn Llanfabon, Ystradmynach, a Chaerffili. Dydd 
Gwener, y i4eg, yr oedd yn yr Eglwys Newydd, Bethel, a 
Chaerdydd ; a dydd Sadwrn yn Mhentyrch, Bryntirion, a 
Llantrisant. Oddiyno aeth at ei gyhoeddiad Sabboth yr 
i6eg, yn Llanilltyd Fawr a Llysyfronydd. Cyn pen yr 
wythnos y mae yn cychw5ni i tyned i*r Gymdeithasfa oedd 
i'w chynal yn Abergwaen ar y 25ain a'r 26ain, He y pregeth- 
odd am 3 oddiar Heb. iii. 19 ; a therfynodd ei daith wrth 
ddychwelyd yn Nhreforris ar yr 3iain. Y mae y Parch. 



Digitized by 



Google 



94 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Daniel Symmons 3m cofio am y Gymdeithasfa bono, ac wedi 
ysgrifenu atom fel y canlyn :— " Yr wyf yn cofio y Parch. W. 
Evans, Tonyrefail, yn dda, ar y 25ain a'r 26ain o Fawrth, 
1828, er nad oeddwn ond i3eg oed. Yr oedd son mawr am 
dano, ei fod yn bregethwr digyfFelyb. Nid wyf yn cofio un 
gair o*i bregeth. Yr oedd ei wallt melyn, ei agwedd fywiog, 
a'i lais soniarus, peraidd, a seingar, yn tynu fy sylw neillduol ; 
a phan ddarllenodd ei destyn — Heb. iii. 19, * Ac yr ydym ni 
yn gweled na allent hwy fyned i mewn oherwydd annghred- 
iniaeth,' deallais fod a fynai y geiriau k mi ; er ieuenged 
oeddwn, teimlais fy mod yn greadur cyfrifol. Nid annghofiaf 
yr oedfa bono bytb. Yr wyf wedi anngbofio Uawer oedfa 
wedi byny, ond y mae yr oedfa bono, y geiriau byny, a'r llais 
serapbaidd bwnw, a*r agwedd fywiog bono oedd ar y pre- 
gethwr, yn aros. Cefais ycbydig o ymddyddan kg ef yn ei 
gartref flynyddau yn ol am fy belynt boreuol. Ymddangosai 
yr ben batriarcb yn teimlo yn ddwys. Daetb i'm bebrwng i 
gyfeiriad fy ngbyboeddiad encyd o ffordd; a dyna y tro 
diweddaf y cefais y fraint o ysgwyd IJaw kg ef." 

Ar ol ei ddychweliad o'r Gymdeitbasfa ucbod yn Aber- 
gwaen, yr ydym yn ei gael, gyda dilyn ei gyboeddiadau 
Sabbotbol ar byd a lied Morganwg, ar y yfed aV 8fed o 
Ebrill, yn Ngbyfarfod Misol Pencoed, ar y Sul cyntaf yn 
Mai yn Nhredegar, Rbymni, a*r Ysgwydd-gwyn ; ar yr iieg 
o Febefin yn pregetbu yn Ngbwrdd Misol Llantrisant, ac ar 
yr i6eg o'r un mis yn Nb^ Cwrdd y Cyfeillion y cyfeiriasom 
ato, ar Ian y Mychydd, tua milldir i'r chwitb o*r fFordd fawr 
sydd yn arwain o Donyrefail i Lantrisant. Ar y i5fed a'r 
i6eg o*r un mis yr oeddid yn ** agor capel Brofiskin " neu 
Croesfin, lie y pregetbodd am 10 oddiar Sepb. ii. 3, o flaen 
Mr. David jHowell. Ar y 3ydd o Gorpbenaf yr oedd yn pre- 
getbu am 6 o'r glocb y bore yn Ngbwrdd Misol Penybont. 
Y Sabbotb dilynol yr oedd yn y Pil y bore, Aberafon am 2, 
ac yn ngbapel yr Annibynwyr, Castellnedd, yn yr bwyr. Yr 
oedd capel y Metbodistiaid yn Ngbastellnedd y pryd bwnw 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 95 

ar lawr, ac yn cael ei ail-adeiladu, a'i wneuthur yn helaeth- 
ach na'r un blaenorol. Oddi)^!© aeth i Abertawy erbyn nos 
Lun, a dranoeth i Gymdeithasfa Llanelli, sir Gaerfyrddin, a 
phregethodd am 4 y prydnawn cyntaf. Yr oedd yn Nghyf- 
arfod Misol Aberdar y ddau ddiwrnod olaf o'r mis, ac yn 
cymeryd rhan yn y pregethu. Gwasanaethodd ei daith 
gartrefol y Sul cyntaf o fis Awst, gan ddechreu ar y Ton, a 
diweddu yn Nglynogwr ; ac oddiyno aeth, bore dydd Llun y 
4ydd, tua Llambedr-Pont-Stephan i'r Gymdeithasfa oedd i'w 
chynal yno ar y 6fed a'r 7fed. Cyrhaeddodd a phregethodd 
yn Nhrecastell nos Lun, ac yn Llanymddyfri ganol dydd 
Mawrth, ac yn Nghaio yr hwyr. Yr oedd yn pregethu am 
6, bore dydd lau, y 7fed, yn Llambedr. Y mae Mr. David 
Davies, Llanilar, yn cofio am yr oedfa. Y testyn oedd lago 
i. 25 ; a thra yr oedd yn pregethu daliodd Mr. William 
Havard wlawlen uwch ei ben. Y mae yn cofio i*r pregethwr 
ddyweyd,— " Y mae perfFaith gyfraith rhyddid a'r Tywysog 
oddiar yr orsedd yn rhyddhau y gwir Gristion. Y mae y 
gwir Gristion yn debyg i ganwyll y llygad — ni raid wrth 
bechod mawr i'w dywyllu, ond y tywodyn bach, os na olchir 
^f ymaith k dagrau edifeirwch, sydd yn sicr o gymylu rhyng- 
ddo a'i Dduw." Dychwelodd o Lambedr i Lanymddyfri nos 
lau, a chynaliodd oedfeuon yn Ystradfellte a Phontnedd- 
fechan dydd Gwener. Eithr er meithder y daith, a byrder 
yr amser y gwnaed hi ynddo, yr oedd Mr. Evans, bore Sul, i 
fyned i Glynogwr, ac oddiyno i Lantrisant erbyn dau, ac yn 
ol i'r Ton yr hwyr. Ar y 27ain o Awst aeth bob cam i 
Gyfarfod Misol Ystradgynlais, lie y pregethodd am 5 oddiar 
Heb. ix. 14. Ar ol cadw oedfa yn Abergwyddon, Mynwy, 
nos Sadwrn, y 6fed o Fedi, yr oedd yn cymeryd rhan mewn 
cyfarfod ysgolion yn y Gelligroes bore Sabboth, y 7fed, ac 
yn pregethu y prydnawn a'r hwyr. Oddiyno aeth nos Lun i 
Cadoxton, ac erbyn nos Fawrth i Fryntirion. Y Sul dilynol 
yr oedd yn gorphwys 2 y Sabboth cyntaf iddo fod gartref 
heb bregethu er dechreuad ei yrfa weinidogaethol. Ond y 



Digitized by 



Google 



96 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Sabboth canlynol, yr 2iain, yr oedd yn Mhontnedd-fechan y 
bore, Ynys-fach y prydnawn, a Chastellnedd am chwech, 
Yr wythnos ar ol hyny yr oedd yn cymeryd rhan yn y pre- 
gethu yn Nghwrdd Misol Caerffili ; a*r Sul olaf yn y mis yr 
oedd ar y Ton yn y bore, Bryntirion am ddau, a Phentyrch 
y nos. Fel yma yr ydoedd yn y gwaith mawr yn mron yn 
ddibaid. Nid yw yn ymddangos ei fod yn blino dim yn y 
gorchwyl ag yr oedd ei hoU enaid yn Uwyr gysegredig iddo- 
Yr oedd yn awr yn nghyflawnder ei nerth, ac y mae yn 
amlwg ei fod wedi penderfynu llanw ei wlad ei hun k't 
efengyl, ac i gymeryd pob cyfleusdra a roddid iddo i efengylu 
i'w gydgenedl mewn parthau ereill o Gymru. Yr ydym yn 
cael prawf arall, ac amlwg iawn, o hyn yn y llafur yr aeth 
drwyddo yn mis Tachwedd, 1828. Wedi gwasanaethu y 
daith gartrefol Sul yr 2il, pregethodd ddwy waith y dydd yn 
yr wythnos ddilynol yn ngwahanol gapelau pen dwyreiniol 
Morgan wg, yn gyfFelyb fel y gwnaethai yn y mis Mawrth 
blaenorol. 

Ar y i2fed y mae yn cychwyn ar daith fanwl trwy sir 
Frycheiniog, ac yn rhoddi ychydig oedfeuon ar ymylon 
dwyreiniol sir Gaerfyrddin, ac yn dibenu y daith yn y Llwyni, 
nos lau, y 27ain. Gorphenodd waith y mis ar Sul, y 3oain, 
yn Aberdar y bore, Llanwyno am ddau, a Phontypridd yr 
tiwyr. Hefyd pregethodd bedair gwaith dydd Nadolig ; ac 
ar y Sul olaf o'r flwyddyn yr oedd yn pregethu yn yr Eglwys 
Newydd y bore, Bethel y prydnawn, a Chaerdydd yn yr 
hwyr. 

Yr ydym yn awr yn dyfod at y flwyddyn 1829. Yn y 
dyddiad hwn y mae Mr. Evans yn dyfod ger ein bron mewn 
cymeriad newydd, sef fel ysgrifenydd cynorthwyol Cyfarfod 
Misol Morganwg. Gadawodd lyfr yn cynwys cofnodau o 
weithrediadau naw o Gyfarfodydd Misol y flwyddyn 1829, 
ac yn gyfFelyb am y blynyddoedd 1830 a 1831. Ysgrifenydd 
y Cyfarfod Misol ydoedd Mr. Basset, c)rfreithiwr, Llanilltyd 
Fawr, yr hwn oedd yn analluog i fod yn bresenol yn y cyfar- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 97 

fodydd o fis i fis ; a phenodwyd Mr. Evans i gymeryd ei 
swydd yn ei absenoldeb, a gwnaeth yntau groniclo yn ofalus 
y gweithrediadau. Ac fel y gallesid dysgwyl, y mae'r cofnod- 
ion hyn yn taflu llawer o oleuni ar sefyllfa yr achos crefyddol 
yn Morganwg yn y blynyddoedd hyny. Yr ydym yn gosod 
i fewn yn llawn yr engraifFt gyntaf o'r cofnodion. 

" 1829. Cyfarfod Misol Glynogwr, 28ain a 29ain. — i, 
Cydolygwyd yn Nghyfarfod Misol Glynogwr fod yr hoU 
eglwysi yn y sir ag sydd wedi myned dan draul eu hunain 
yn achos helaethiad eu capelau, i gasglu yn eu plith eu 
hunain un swUt yn flynyddol gyferbyn k phob aelod at leihau 
y ddyled sydd ar gorph y sir, ac i ddyfod ^'r casgliad hwn 
i mewn i Gyfarfod Blynyddol y Pil, ac i'w cofihau yn y ddau 
Gyfarfod Misol canlynol. 

" 2. Caniatawyd i bobl Cefncoedycymmer i helaethu eu 
capel, fel yr oedd angen yn galw am hyny, ond nad oedd 
iddynt ddysgwyl dim cynorthwy oddiwrth y sir, ond yn unig 
Merthyr a Dowlais ; ac i ddyfod kg estimate o draul yr hel- 
aethiad, yn nghyda swm yr addewidion at yr helaethiad, i'r 
Cyfarfod Misol cyn dechreu adeiladu." 

Mae yr ail o'r penderfyniadau uchod 5ni ddigon eglur, ac 
yn dangos y mawr ofal oedd gan y rhai a flfurfient y Cyfarfod 
Misol y pryd hwnw yn nghylch y draul o godi neu helaethu 
capelau. Y mae y penderfyniad cyntaf hefyd yn dwyn 
cysylltiad k'r un mater ; ond fe ddichon fod ychydig eiriau o 
eglurhad yn ofynol gyda golwg arno. Yr oedd y pryd hwnw, 
fel y mae eto, ddyled yn gorphwys ar y Cyfarfod Misol, neu 
" gorph y sir," fel y cyfryw, yn gystal a'r dyledion oedd yn 
gorphwys ar leoedd neu eglwysi unigoL Achosid dyled y 
Cyfarfod Misol trwy ei waith yn ymgymeryd i dalu symiau 
dros leoedd gweiniaid. Mae yn ymddangos ei fod yn hen 
arferiad i ofyn cynorthwy y Cyfarfod Misol, al fod yr un 
modd yn hen arferiad gan y Cyfarfod Misol i roddi cymorth,^ 
a thrwy hyny yn myned i ddyled. I gyfarfod k*r cyfryw 
ddyled sirol y trefnwyd y cynllun a dynwyd allan yn y pen- 
G 



Digitized by 



Google 



98 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 

derfyniad uchod, ac. yn ddiameu a weithiwyd allan gyda 
graddau mwy neu lai o Iwyddiant. Nid oedd pobl dda y 
Cefn i ddysgwyl cynorthwy ond o Ferthyr a Dowlais ; eto 
yr oedd5ait hwythau i gyfranu swUt y flwyddyn ar gyfer pob 
aelod eglwysig i symud ymaith ddyled y C3rfarfod Misol, ac 
felly pob eglwys arall yn yr un amgylchiad. Mae yr egwydd- 
or o gydweithrediad yn amlwg yn y C3'nllun ; ac fe ddangosir 
fod yr eglwysi cryfach wedi cael eu dysgu gynt gan y tadau 
i gynorthwyo y rhai gweiniaid. 

Yn y Cyfarfod Misol dilynol yn Nhrehill, ar y i8fed a'r 
igeg o Chwefror, cafwyd ymdriniaeth ar fater pwysig arall, a 
**phenderfynwyd sefydlu cylch-daith Sabbothol y gweinidog- 
ion trwy y sir, fel y byddai yr ordinhadau i gael eu gweinyddu, 
OS byddai yn bosibl, unwaith bob mis yn mhob capel." 
Dyma ddechreuad y drafodaeth a arweiniodd yn mhen blyn- 
yddoedd ar ol hyny i ffurfiad y cynllun gweinidogaethol — y 
"//«w," fel y gelwid ef— yn Morganwg, ac a fu o wasanaeth 
mawr, yn enwedig i'r eglwysi Ueiaf. Yr oedd yr eglwysi 
wedi amlhau yn ysbaid y deng mlynedd a basiodd, ond yr 
oedd nifer y gweinidogion yn aros yn agos yr un, ac yr oedd 
y nifer hwnw yn fychan. Yr oedd gweinidogaeth Mr. Rees 
Jones a Mr. William Griffiths yn gyfyngedig yn mron yn 
llw3'r i Browyr. Bu Mr. David Howell am dair blynedd ar 
ol ei neillduad yn sir Faesyfed. Ac yn awr yn nechre 1829, 
yr oil o'r pregethwyr mewn cyflawn urddau i wasanaethu 
l^oll nifer eglwysi cynyddol Morganwg, gyda*r eithriad o 
eglwysi Browyr, oeddynt Mr. Howel Howells, Mr. Hopkin 
Bevan, Mr. Richard James, Mr. David Williams, Mr. David 
Howell, a Mr. William Evans. Eithr yn y Cyfarfod Misol 
yr ydym yn awr yn cyfeirio atoje benderfynwyd cyflwyno 
enw Mr. Benjamin Evans i*r Gymdeithasfa i gael ei neillduo; 
yr hyn a gymerodd le yn y mis Awst canlynol. Ar ol hyny 
2;iid oedd nifer y gweinidogion yn y sir ond saith, neu yn 
hytrach riaw, a chymery4 i mewn y ddau frawd parchus yn 
Mrowyr. Yn yr un Cyfarfjd Misol hefyd cyd-olygwyd **fod 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 99 

angen rhanu y sir yn ddosbarthiadau." Dyma hedyn sym- 
udiad arall sydd bellach yn hen, nid yn unig yn Morganwg, 
ond yn yr holl siroedd ereill, er hyrwyddo dygiad 501 mlaen 
yr achos yn ein plith, ac sydd erbyn hyn wedi cyrhaedd 
mesur uchel o bwysigrwydd, ac yn ddiameu o efFeithiolrwydd, 
trwy fFurfiad y C5^arfod Dosbarth, yr hwn sydd 501 gyfrwng 
gwasanaethgar rhwng y Cyfarfod Misol a'r eglwysi. Yn 
ychwanegol at y pethau a nodwyd ** ymdriniwyd ychydig ar 
achos yr Ysgolion Sabbothol " yn Nhrehill, a phenderfynwyd 
ei fod i gael ystyriaeth pellach yn y Cyfarfod Misol nesaf, yr 
hwn a gynaliwyd yn Abertawy ar yr 21I a'r 3ydd o Ebrill. 
Yno penodwyd William Evans a Benjamin Williams i dynu 
allan i^str o gylch-deithiau y gweinidogion yn ol penderfyn- 
iad y Cyfarfod Misol blaenorol, i'w darllen yn yr un dilynol, 
yn Salem, Pencoed. Caniatawyd i'r eglwys yn Llangyfelach 
i ddodi oriel yn y capel yno. Penderfynwyd fod y cyfarfod 
«glwysig i'w gynal ar yn ail wythnos yn y ddau gapel yn 
Abertawy, set y Cruglas a'r Trinity, a ** bod dim ond uri 
achos i w ystyried yn y ddau gapel." Yn y cyfarfod neillduol 
am 8 o'r gloch yr ail fore, " Ymddyddanwyd k Mr. Francis 
ac k Mr. Cadwallader," — y ddau flaenor (yr olaf oedd tad- 
yn-nghyfraith Mr. David Howell), " i. Am eu sefyllfa 
bersonol rhyngddynt k Duw. Yn 2. Am eu profiad a'u 
tywydd gyda'r gwaith, fel golygwyr ar braidd Duw." Yn y 
Cyfarfod Misol dilynol, yn Salem, ar yr 2ofed a'r 2iain o 
Ebrill, darllen wyd a chymeradwywyd cynllun cylch-daith y 
gweinidogion ; gosodwyd Mr. Basset a William Powell i 
nodi ymddiriedolwyr ar gapel Penybont ; penderfynwyd na 
byddai i gapel new5rdd gael ei godi yn Aberdar nes y ceid 
gwell sylfaen nag oedd i'r hen ; enwyd Thomas David a 
•Richard Thomas o'r Prysc i fyned i Gymdeithasfa Caer- 
farchell, yn achos neillduad Benjamin Evans; ymddyddanwyd 
k dau frawd ieuanc o Aberdar am eu cymhelliadau i waith y 
weinidogaeth, a rhoddwyd caniatiLd iddynt i ddechreu Uefaru 
yn y cyfarfod eglwysig yn unig^ am ychydig ; sylwyd ar yx 



Digitized by 



Google 



lOO WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

angenrheidrwydd i gryf hau trysorfa y sir, fel y gellid estyn 
ychydig gynorthwy i'r hen lefarwyr ag oeddynt wedi myned 
yn analluog i deithio ; cymeradwywyd trefn newydd gyda'r 
Ysgolion Sabbothol, ac addawyd cyd-weithredu k'r cynllun 
yn ddioedi. Bu y pwnc o fedydd dan sylw yn y Cyfarfod 
Misol hwn, a chytunwyd nad oedd neb mewn oed i*w bed- 
yddio ond aelodau eglwysig, na neb babanod i'w bedyddio 
ond plant crefyddwyr; ac mewn perthynas i genadwri a 
ddaethai oddiwrth frawd yn un o*r eglwysi gyda golwg ar 
fedyddio ei blant, penderfynwyd nas gellid bedyddio yr hynaf 
o honynt, yr hwn oedd yn i7eg oed, heb ei ganiatad ei hunan. 
Y Cyfarfod Misol nesaf yn 1829 ag y mae genym ei gofnod- 
ion o dan law Mr. Evans, a gynaliwyd yn Mhenybont, ar y 
I5fed a'r i6eg o Gorphenaf. Yno penderfynwyd i Gastell- 
nedd a Llansawel i fod yn daith Sabbothol, a*r Ynysfach a'r 
Creunant, ac Ystradgynlais **a'i hardaloedd" yr un rnodd* 
Cyfarfod eglwysig i*w gynal yn Llansawel bob pythefnos. 
brodyr o Gastellnedd i'w cynorthwyo. Penderfynwyd rhanu 
y sir yn chwech o ddosbarthiadau, a bod un Uefarwr yn cael 
ei benodi yn mhob dosbarth i ofalu fod y casgliadau cyftred- 
inol 501 cael eu gwneuthur gan bob eglwys, ac yn cael eu 
dwyn i mewn i*r Cyfarfod Misol yn brydlawn. Y mae y 
cofnodiad nesaf yn un dyddorol iawn : "Enwyd Mr. Richard 
Thomas, William Evans, a Thomas David i ymddyddan k 
John James am ei gymhelliad i waith y weinidogaeth." Ac 
yn y Cyfarfod Misol dilynol, a gynaliwyd yn yr Eglwys 
Newydd ar y lafed a'r i3eg o Awst, cyflwynasant eu had- 
roddiad, a phenderfynwyd " Fod rhyddid i John James i 
lefaru yn gartrefol )m unig, ac i lefaru o flaen rhyw frawd, ac 
Bid wrtho ei hun, am ychydig amser eto." Dyma y gwr a 
ddaeth wedi hyny yn adnabyddus trwy Gymru fel y Parch- 
edig John James, Pe^nybont. Ni a gawn achlysur i wneuthur 
crybwylliad helaethach am dano mewn penod ddilynol. 
Hefyd rhoddwyd caniatad i John Samuel, Fforddlas, I 
gyngori ychydig yn yr Ysgol Sabbothol yn unig. Caniata- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. lOI 

wyd i*r eglwys yn Abertawy i brynu sylfaen y capel, os 
byddai yr ymddiriedolwyr yn feichn'ion am yr arian. Gosod- 
wyd ar y blaenoriaid i ofalu bod addoliad teuluaidd yn cael 
^i gadw gan bob penteulu perthynol i'r eglwysi. Darllenir 
y cofnodiad a ganlyn gyda dyddordeb: " Penderfynwyd i 
bob taith Sabboth i ddigoUedu y brodyr yn eu llafur Sab- 
bothol am waith y weinidogaeth, ac na roddo neb yn Haw 
llefarwr dan ddau swUt am oedfa ar y Sabboth." Cynaliwyd 
y Cyfarfod Misol nesaf yn Ystradgynlais, Medi gfed a*r lofed. 
Dyma yr unig gofnodiad, ac y mae yn werth ei groniclo ar 
ei hyd, gan ei fod yn dwyn perthynas i*r capel C5mtaf a 
godwyd gan y Methodistiaid Calfinaidd yn Nghwm Rhondda. 
" Caniatawyd i bobl y Ddinas i adeiladu capel i'r Corph er 
cadw ysgol a phregethu yr efengyl, ond ni addawyd iddynt 
un swm penodol oddiwrth y sir, ond yn unig y byddai iddynt 
gael rhywfaint o gymorth gan yr eglwysi amgylchol — un 
bunt oddiwrth bob un, os gwelent hwy yn dda, ond nad oes 
rhwymau ar neb ond sydd wedi addaw. Enwau'r cymdeith- 
asau sydd wedi addaw eu cynorthwyo — 

;^ s. d. 

1 Tonyrefail i o o 

2 Glynogwr i o o 

3 Salem i o o." 

Yr ydym eisioes wedi gweled y buasai moddion crefyddol yn 
cael eu cadw yn rheolaidd yn y lie hwnw er ys mwy na deg 
ml5medd. Dyma'r fan He yr agorwyd gweithiau glo gyntaf 
yn Nghwm Rhondda ; ac nid hir cyn yr ymgasglodd 5mo 
boblogaeth luosog, ac yr oedd pob argoel am achos crefyddol 
cryf. Mae yn ddiau mai da pe buasid wedi codi capel yn 
g5mt nag y gwnaed, ond nid oedd yr ysbryd anturiaethus 
sydd yn awr yn meddianu ein c)^eillion yn Morganwg wedi 
disgyn ar y tadau gofalus a thra gochelgar yn yr amser yr 
ydym yn awr yi;i cyfeirio ato. Ni a gawn achos capel y 
Ddinas gerbron y Cyfarfod Misol drachefn yn Nghaerdydd, 
ar yr 8fed o Hydref, pryd y "penderfynwyd galw yr hoU 



Digitized by 



Google 



I02 WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 

eglwysi with eu henwau yn Nghyfarfod Misol Pontypridd, i 
edrych beth a wnaiflf pob cymdeithas er cynorthwyo pobl y 
Ddinas i adeiladu capel." Hefyd, ** Fod ymdrin i fod jm 
Mhont)rpridd y dydd cyntaf yn achos dyled y Tai Cyrddau, 
am rhyw Iwybr er symud peth o'r ddyled tua*r Nadolig." 
Yn unol 4'r penderf3aiiad olaf, cytunwyd 5m Mhontypridd ar 
y sed o Dachwedd, ** trwy arwydd, y byddai i bawb trwy 
y sir i gydweithredu yn flfyddlon erbyn Cyfarfod Misol y PiU 
i dalu cymaint a allom o'r hen ddyled sydd yn aros ar y 
capeli." O ganlyniad fe oedwyd gwneuthur un addewid 
bellach tuag at gapel y Ddinas hyd ar ol y Calan. Penod- 
wyd Mr. D. Roberts i fyned i Bristol dros fis Rhagfyr. 
Caniatawyd i Ebenezer Pugh i lefaru yn Aberdar dros un 
mis. Danfonwyd gyda Evan Jones, Cwmnedd, at Titus 
Jones, ar iddo ddyfod i*r Cyfarfod Misol nesaf yn Aberafon, 
yr hwn a gynaliwyd ar y 25ain a'r 26ain o Dachwedd. Yno 
" penderfynwyd i Wm. Evans a Mr. Thomas Morris i fyned 
1 Lanfabon i fwrw golwg ar y He maent wedi gymeryd i 
adeiladu capel, ac i ddyfod k'u golygiadau i Gyfarfod Misol 
y Pil.** Bu'r pwnc o fagu'r plant yn yr eglwysi dan sylw, a 
rhoddwyd anogaethau at hyny. Derbyniwyd Uythyr oddi- 
wrth Mr. Smith, a phenderfynwyd anfon cyfarchiad ato 
mewn atebiad. 

Fe wasanaetha y cofnodion uchod i roddi golwg deg ar yr 
hyn ydoedd Cyfarfod Misol Morganwg dri-ugain mlynedd yn 
ol, ac i ddangos ** ysbryd rhagorol," manylder, flfyddlondeb, 
a chydwybodolrwydd y tadau, eu gofal mawr am yr achos 
yn ei holl ranau, a'r ymroddiad llwyr gyda pha un yr ym- 
gysegrent i waith yr Arglwydd. Y mae yn amlwg hefyd fod 
Mr. William Evans wedi enill lie pwysig yn mhlith ei frodyr, 
a bod ei ddefnyddioldeb yn cael ei fawr werthfawrogi. Yr 
oedd yn bresenol mewn naw o Gyfarfodydd Misol yn y 
flwyddyn 1829, ac yn pregethu ynddynt oil, gydag un eithr- 
i^d, — weithiau y nos gyntaf, brydiau ereill yr ail fore, un tro 
am chwech y bore, ac unwaith neu ddwy am ddau ; yr h)m 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. IO3 

sydd yn dangos fod yr oedfeuon cyhoeddus yn raddol yn cael 
eu hestyn hyd ddiwedd ail ddiwrnod y Cyfarfod Misol. Bu 
Mr. Evans hefyd mewn tair o Gymdeithasfaoedd Chwarterol 
yn y flwyddyn hon, sef yn Mhontypool, at y 25ain a'r 26airi 
o Fawrth, lie y pregethodd am 3 y prydnawn cyntaf, oddiar 
Mica ii. 13 ; yn Nghaerfarchell, ar y igeg a'r 2ofed 6 Fai, 
pryd y pregethodd ar yr un awr ag a wnaethasai yn Mhont- 
ypool, oddiar Rhuf. xiii. 11 ; ac yn Nghrughowel ar yr 2ofed 
a*r 2iain o Hydref, ac yr oedd yn pregethu yno am ddau o'r 
gloch oddiar loan i. 17. Yr ydym yn cofio ei glywed yn 
dyweyd iddo weithredu fel ysgrifenydd mewn un Gymdeith- 
asfa, ac mai yn Mhontypool y bu hyny ; ac fe ddichon mai y 
tro uchod y gwnaeth felly. Y mae cofnodau y Gymdeithasfa 
hono wedi eu hysgrifenu ganddo ef yn awr o*n blaen, ac yr 
ydym yn teimlo eu bod mor addysgiadol fel nas gallwn yn 
amgen na'u gosod i mewn yma. 

** 1829. Association Pontypool, Mawrth 25 i& 26. Society 10 
o*r gloch. Ymddyddanwyd k Mr. Morgan Evans, William 
Howells, a William Rowlands, — 

1. Am eu sefyllfa bersonol rhyngddynt k'r Arglwydd. 

2. Am eu profiad gyda gwaith y weinidogaeth. 

3. Rhoddwyd gair o gyngor i*r pregethwyr ieuainc, na 
byddont i siarad gormod mewn fiordd o achwyn oherwydd 
blino a lludded yn y gwaith, fel pe.tae neb erioed wedi 
gwneud y fath orchest a hwy, pan y mae hen bobl wedi 
gwneud eu gwaith hwy ddwywaith, trwy anhawsderau fwy o 
ddwywaith ; eithr heb nac achwyn na chwyno, yn ei weled 
yn wir fraint. 

4. Dylem fod yn fwy ystyriol o'n brodyr sydd yn flfaelu 
dyfod atom i'n cyfarfod ydd oherwydd afiechyd. 

5. Fod yn ddyledswydd arpom ym weled i'r achos yn ein 
gweinidogaeth, &c., yn y Ueoedd gwanaf yn gystal a*r rhai 
sydd fel arall, ie, bod yn ofalus yn hyn. 

Society un o'r gloch. 

I. Trefnu yr Association: Aberystwyth, May 6 & 7; Caer- 
farchell, Pcmhrokeshire, May 18, 19th. 



Digitized by 



Google 



I04 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

2. Caniatawyd i Mr. David Williams, Merthyr, a William 
Morris, Cefn, i ddanfon copy o'r rhan gyntaf o'u llyfr, sef yr 
Athraw, i Gyfarfod Misol pob sir yn y Deheubarth, fel y 
caflfont olwg ar y gwaith cyn yr Association nesaf, er barn ac 
amlygu eu golygiadau arno yno. 

3. Fod pob sir i ofalu anfon un Uefarwr i Bristol y Sulgwyn, 
i'r Association, 

4. Caniatawyd i bobl Caerfyrddin argraflfu iheolau perth- 
ynol i*r Corph, ond gofalu eu bod yn ol y rheolau sydd yn 
Nghyflfes Ffydd y Corph. 

5. Coflfawyd Uythyr a argraflfwyd yn Madagascar, wedi ei 
anfon at y Corph, gan ddymuno rhyw ychydig o gymorth at 
helaethu yr ysgolion yn eu plith. Mae yn nghylch 2000 o 
blant yn awr dan addysg ; ac o blith y rhai hyn y mae'r 
brenin eisioes yn cael rhai i fod mewn swyddau yn y wlad- 
wriaeth. Penderfynwyd fod eu hachos i fod dan sylw yn yr 
Association nesaf. 

6. Rhoddwyd gair o gypgor mewn perthynas i'r holl ym- 
ddyddan sydd yn y wlad mewn perthynas i'r Pabyddion. 
Mae yr agwedd sydd wedi myned ar y wlad yn herwydd 
hyn yn ynfyd ac yn wig iawn : y gwragedd, a phlant, a dyn- 
ion nad ydynt yn deall dim, yn Uawn berw ynfyd i gyd ; ond 
mai ein dyledswydd ni fel proffeswyr yw dilyn byw yn llonydd 
ac yn ddiymryson, ac yn ostyngedig wrth draed yr Arglwydd, 
gan gofio mai yr Arglwydd sydd yn teyrnasu, a hyn yw ein 
bywyd ni. Am hyny na fyddwn rhy brysur yn ein geiriau 
am bethau na wyddom nemawr neu ddim am danynt. 

7. Cynygiwyd y brodyr canlynol gan yr amr)rwiol siroedd 
i*r Corph, er cael eu neillduo yn gyflawn i waith y weinidog- 
aeth : — 

(i.) Edward Jones a David Jenkins, o sir Aberteifi. 
(2.) William Llewellyn, o sir Benfro. 
(3.) Benjamin Evaps, o sir Forganwg. 

8. Na byddo neb i ganiatau nac i oddef 5^*V^ hills ar 
ddrysau y capeli am werthu coed, neu i amlygu flfeiriau, neu 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. IO5 

gyhoeddi ychwaith o fewn y capeli ddim o*r fath bethau. 
* Ac efe a yrodd allan y prynwyr a'r gwerthwyr/ 
Society 8 o'r gloch. 

1. Penderfynwyd i*r siroedd anfon gweinidogion bob dau 
fis am un Sabboth i'r Gelli a Phenybont, er gweini yr ordin- 
badau i'r eglwysi Seisonig sydd yno. Sir Forganwg i anfon 
gweinidog am un Sabboth i'r Gelli (Hay) yn mis Medi. 

2. Cydunwyd i anfon gair o gyfarchiad oddiwrth yr Associ- 
ation at y brodyr sydd yn glaf ac yn anabl i drafaelu gyda'r 
achos gan eiddilwch a gwendid : — 

(i.) Mr. Williams, Lledrod, a Theophilus Jones, sir Aber- 
teifi. 

(2.) Mr. Charles a Thomas Evans, Caerfyrddin. 

(3.) Watkin Ed^yard, sir Frycheiniog. 

(4.) Mr. Howells, Richard James, sir Forganwg. 

3. Coflfawyd yr hyn fu dan sylw yn Association Merthyr 
mewn perthynas i'r Ysgolion Sabbothol. Na bo dim ond un 
ysgol i gael ei holi ar y Sabboth ,^ a phawb i ymadael ar ol y 
c)^arfod hwn ; ac na fyddo i bedair neu bump o ysgolion i 
gyfarfod ^'u gilydd y bore a*r prydnawn ar y Sabboth, ond 
ei gynal fel rhyw gyfarfod arall, a phawb i fyned tua*u cartref, 
fel na byddo traul a chost yn cael ei wneud ar y Sabboth 
gyda'r cyfarfod hwn yn wahanol i rhyw gyfarfod arall. 

4. Fod achos yr Ysgolion Sabbothol i fod dan sjdw yn 
Nghyfarfod Misol Abertawy, gan fod amryw o frodyr dyeithr 
yn dyfod yno." 

Dyna'r cofnodau ; ac y maent yn ddarlun da o*r Gymdeith- 
asfa fel ag yr oedd yn cael ei dwyn. yn mlaen gan y tadau. 
Gellid ymhelaethu gyda golwg ar rhai o'r penderfyniadau 
uchod, fel ag i daflu goleuni pellach arnynt ; ond byddai hyny 
yn arwain i ormod meithder. Gan hyny ni wnawn ychwan-' 
^ii dim at yr adroddiad, eithr ei adael fel y mae, i ddangos 
mawr a manwl ofal yr hen bobl o fendigedig goflfadwriaeth 
am yr achos a ymddiriedwyd iddynt gan Ben yr eglwys. Y 
mae y cofnodion uchod yn ddangosiad am yr hwn a'u hys- 



Digitized by 



Google 



Xp6 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

grifenodd hwynt, ei fod yn meddu cymhwysder i gyflawni 
gwaith ysgrifenydd, yr un mor amlwg ag oedd ganddo i 
gymeryd rhan yn ngwaith cyhoeddus y Gymdeithasfa. 

Nid yw y cofnodion a ysgrifenodd Mr. Evans o weithred- 
iadau Gymdeithasfa Caerfarchell ond byr. Fel y crybwyll- 
wyd, ei destyn yno ydoedd Rhuf. xiii. ii. Dywed Mr^ 
Henry Evans o'r lie hwnw mewn Uythyr atom : ** Clywais fy 
mam yn son lawer gwaith am bregeth Mr. Evans. Yr oedd 
ei lais treiddgar yn adsain tua'r capel * iachawdwriaeth yn 
nes,' nes y bu yn dychmygu ei glywed laweroedd o weithiau 
ar ol hyny. Clywais fy nhad a fy mam yn son llawer am y 
Gymdeithasfa yma. Bu yn orfoledd mawr pan oedd Morgan 
Howell yn pregethu — aeth yn waeddi dros y He." 

Y mae Mr. David Evans, Tyddewi, yn cadarnhau yr 
hyn a ddywed ei frawd, ac yn ysgrifenu fel hyn : ** Clywais 
fy rhieni yn son llawer am Gymdeithasfa Caerfarchell. Yr 
oedd rhywbeth yn hynod ynddi. Er fod yno w^r fel Michael 
Roberts a Morgan Howells, a gorfoleddu mawr rhai troion, 
eto yr oedd cymaint os nad mwy o son am bregeth William 
Evans na'r un o honynt. Lawer gwaith y clywais fy mam 
yn dyweyd ei bod wedi Uwyr annghofio pa le yr oedd ya 
sefyll pan yr oedd efe yn pregethu ; ac am amser maith ar ol 
hyny yr oedd yn teimlo, fel pe bae ar ddaear sanctaidd ac yn 
clywed ei adlais yn gwaeddi, * Iachawdwriaeth yn nes, mae 
yn nes,' bob tro y byddai yn pasio trwy yr heol." 

Ar ol y Gymdeithasfa hon yn Nghaerfarchell, aeth Mr» 
William Evans am daith i'r Gogledd. Wedi pregethu 
mewn amryw o fanau yn sir Benfro, yr oedd yn Nghilgeran 
am lo bore Sul, y 24ain o Fai, ac yn Aberteifi am 2 a 6r 
Yna aeth rhagddo yn frysiog ar hyd glanau sir Aberteifi, ac 
erbyn y nos Sabboth dilynol, cyraeddodd Abermaw. Y rhan 
fwyaf o'r wythnos ddilynol yr oedd yn Lleyn ac Eifionydd, 
ac ar Sul, y yfed o Fehefin, yr oedd yn Llithfaen y bore,. 
Clynog y prydnawn, a Llanllyfni am chwech ; nos Lun, 5rr 
8fed, yn Nghaernaifon. Dranoeth croesodd i sir F6n, a 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. IO7 

phregethodd dair gwaith bob dydd yn y wlad bono hyd y 
Sabboth canlynol, y i4eg, pryd yr oedd yn Beaumaris 
bore, Llanfair y prydnawn, a Bangor yr hwyr. Dydd Llun, 
y i5fed, yr oedd yn Llanllechid am lo, ac yna, fel y mae ar 
lawr yn y cof-lyfr, ** 14 miles to Bettws " erbyn 7 o'r gloch. 
Bore dydd Mawrth, yr i6eg, yr oedd yn Ysbytty, ac yn y 
Tymawr yr hwyr. Ar y ddau ddiwrnod dilynol, yr i7eg a*r 
i8fed, cynelid y Gymdeithasfa yn y Bala, a phregethodd 
yntau am 2 yr ail ddydd oddiar Esaia xxv. 6: "Ac Arglwydd 
y Uuoedd a wna i'r holl bobloedd 5^1 y mynydd hwn wledd o 
basgedigion, gwledd o loy w win ; o basgedigion breision, a 
gloyw win puredig." Y mae mater y testyn hwn yn un ag 
yr oedd meddwl Mr. Evans yn berflfaith gydnaws kg ef, ac 
yn hollol wrth fodd ei galon. Yr oedd wedi traddodi y 
bregeth droion ar y daith, ac felly yr oedd yn gwbl gartrefol 
ynddi ; ac y mae yn ymddangos iddo gael oedfa lewyrchus 
yn y Bala, ac oedfa hefyd a fu yn fendithiol. Yr oedd y 
Parch. John Jones, Ceinewydd, yn bresenol yn y Gymdeith- 
asfa bono, ac y mae yn garedig wedi danfon ychydig o'i adgof- 
ion am dani i ni. . " Aeth tri o ddynion ieuanc o gymydogaeth 
Aberystwyth, y rhai oil oeddynt wedi cael bias mawr ar 
wrando pregethau, dau o honynt oedd yn byw ar y pryd yn 
Aberystwyth, a minau o gymydogaeth Capel Dewi, i Sassiwn 
y Bala, yr hon a gynelid yn Mehefin, 1829. Cytunwyd i 
gyfarfod i*u gilydd yn y Bow Street am 10 o'r gloch y 
diwrnod o flaen y Sassiwn. Gwnawd hyn, a cherddwyd 
tua*r Bala y diwrnod hwnw, a chyraeddwyd Dinas Mawddwy 
yn yr hwyr. He y lletywyd dros y nos. Dranoeth cychwyn- 
wyd dros fynydd Bwlchygroes, a chyraeddwyd y Bala tua'r. 
haner dydd. Yr oedd )rr oedfa gyhoeddus gyntaf ar y Green 
yn dechreu am 3 ar y gloch fel arferol, a phregethodd yn yr 
pedfa bono y Parch. Henry Rees, ac ar ei ol y Parch. Richard 
Davies, o Lansadwrn. Dranoeth, am 6 y bore, y Parch. 
John Parry o Gaer, a'r Parch. Richard Lloyd, Beaumaris. 
Am 10, y Parch. Michael Roberts a*r Parch. Thomas Richard. 



Digitized by 



Google 



I08 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Am 2 y Parch. William Evans, Tonyrefail — y testyn, Esai. 25. 
6 ; ac ar ei ol y Parch. John Elias— testyn, Rhuf. 8. 37. Am 
6, y Parch. John Jones, Talsarn, ac ar ei ol y Parch. John 
Hughes, Wrexham. Dyma un o'r Sassiynau goreu y bum i 
ynddi erioed. le, i mi yr oreu ar gyfrif Uawer o bethau. Yr 
oedd yn hynod ar gyfrif cydgyfarfyddiad y fath ddoniau 
pregethwrol ag oedd ynddi, a'r eflfeithiau annileadwy a gyn- 
yrchodd ar lawer o'r gwrandawyr. Arosodd ei h eflfeithiau ar 
fy meddwl i am flynyddoedd — ie, yn wir hyd heddyw; ac yr 
oedd Mr. William Evans yn un o*r lluaws oflferynau a fu yn 
foddion i gynyrchu yr eflfeithiau hyn. Yr oedd fel udgom 
arian yn galw ar bechaduriaid i gyfranogi o wleddoedd yr 
efengyl. Gallwii ddyweyd Uawer am y Gymdeithasfa hono, 
ond rhaid ymatal." Dyma y Gymdeithasfa yn mha un yr 
ordeiniwyd Mr. John Jones, Talsarn, a Mr. John Hughes, 
Wrexham, wedi hyny Liverpool, ac ereill. Ar ei flfordd adref 
o'r Bala, pregethodd Mr. Evans mewn amryw o fanau yn sir 
Drefaldwyn ; hefyd yn y Rhaiadr a*r Bontnewydd — yn y He 
olaf yn nh^ un Mrs. Jones, — yn sir Faesyfed, yn y Capel-isaf, 
ac Aberhonddu yn Mrycheiniog ; a gorphenodd y daith nos 
lau, y 25ain o Fehefin, yn Merthyr Tydfil, 

Mewn perthynas i*w lafur cartrefol yn Morganwg am y 
flwyddyn yr ydym yn awr ami, yn ychwanegol at ei waith 
mewn cysylltiad i'r Cyfarfod Misol, yr oedd yn dilyn ei 
gyhoeddiadau Sabbothol gyda chysondeb difwlch, a 
phregethai yn ami ar ddyddiau yr wythnos. Heblaw hyny, 
byddai nid yn anfynych yn myned i amrywiol leoedd i gynal 
cyfarfod eglwysig, neu fel yr arferid dyweyd, ** cadw society ^'^ 
at yr hyn orchwyl yr oedd ganddo ddawn arbenig ac an- 
nghyflfedin. Er engraiflft : ** Chwefror iieg, Aberdar society ; 
y 27ain, Cardiff society ; Gorph. 22ain, Babell (CroesfAn) 
society; Tachwedd yfed, Seion (Brynsadler) society ; y iSfed, 
Dowlais society.*' Ar y 29ain a*r 3oain o Ebrill, agorwyd 
Capel Seion, Brynsadler, ac yr oedd efe yn pregetftu yno am 
10 oddiar Esai. Ivii. 19: ** Myfi sydd yn creu flfrwyth y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. IO9 

gwefusau ; Heddwch, heddwch, i bell ac i agos, medd yr 
Arglwydd ; a mi a'i iachaf ef." Hefyd ar y gfed a'r lofed o 
Ragfyr, yr oeddid yn agor ** t^ cwrdd City-is-coed," sef y ty 
y cynaliwyd pregethu a moddion ereill ynddo cyn codi capel 
Penllin, a thua milldir i'r dwyrain o*r pentref hwnw ; ac yr 
oedd Mr. Evans 301 pregethu am 2 o'r gloch. Ar y dydd 
olaf o'r flwyddyn, yr oedd yn y Pil yn y Cyfarfod Misol oedd 
i fod yno y diwrnod hwnw a*r dydd cyntaf o'r flwyddyn 
newydd, 1830. Y mae gweithrediadau y Cyfarfod Misol 
hwnw yn awr o'n blaen. Yn mhlith pethau ereill, pender- 
fynwyd roddi caniatad i ** bobl Llysyfronydd adeiladu capel 
yn Nhregolwyn tua gwerth 40 neu 50 o bunau, ac y byddai 
i ycbydig gymorth gael ei roddi iddynt er ei adeiladu gan y 
Corph, trwy gasglu yn yr eglwysi agosaf atynt, ac nid ei 
gyfrif at ddyled y sir.*' Dyma y tro cyntaf i Mr. Evans gael 
y fraint o bregethu yn Nghyfarfod Misol y Pil. Wrth ys- 
tyried ei boblogrwydd, a*r He a roddid iddo nid yn unig yn ei 
Gyfarfod Misol ei hun, ond hefyd yn y Gymdeithasfa, a hyny 
yn y Gogledd fel yn y Deau, nis gallwn lai na rhyfeddu rhyw 
gymaint yn herwydd hyny. Ond y mae cyfrif i*w roddi am 
y peth. Yn yr adeg hono yr oedd Gymdeithasfa achlysurol 
wedi bod yn cael ei chynal tua'r Nadolig yn flynyddol yn 
Morganwg, ac fel rheol byddai y dyeithriaid a elent i'r Cym- 
deithasfaoedd hyny yn myned hefyd i'r Pil, ac o angen- 
rheidrwydd gelwid arnj'nt i gymeryd y rhan gyhoeddus o'r 
gwaith. Gan fod Gymdeithasfa achlysurol i'w chynal yn 
Llantrisant ar y 5ed a'r 6ed o lonawr, mae yn ddigon tebyg 
fod o leiaf un gweinidog dyeithr yn y Pil y tro hwn hefyd ; 
eithr fe osodwyd Mr. Evans i bregethu am 11 yr ail ddydd. 
Yn y Gymdeithasfa grybwylledig yn Llantrisant yr oedd 
efe yn un o'r rhai yr ymddyddanwyd k hwynt yn ngh5rfarfod 
y pregethwyr — y lleill oeddynt Mri. Richard Thomas, B. 
Evans, a B. Williams — am eu profiadau crefyddol ac am eu 
profiad gyda'r gwaith ; a phryd hefyd y rhoddwyd gair o 
gynghor yn gyflfredinol mewn perthynas i'r dull o bregethu. 



Digitized by 



Google 



no WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Nid yw yn ymddangos fod 11a wer o bethau amgjdchradol dan 
sylw yn y Gymdeithasfa bono ; a digon priodol fyddai ei 
galw, fel y gwnaed y Gymdeitbasfa yn Ngbasgwys, sir 
Benfro, yn l88i, yn Gymanfa Ysbrydol. Gwnaeth Mr. 
Evans gofnodiad lied gyflawn o'r petbau buddiol fu dan 
sylw. Fe ddicbon ei fod yn gweitbredu fel ysgrifenydd, gan 
nad oedd Mr. Ebenezer Ricbard yn bresenol. Modd bynagi 
parbaodd i gyflawni gwaitb ysgrifenydd C5rfarfod Misql Mor- 
ganwg am y flwyddyn bon, fel y gwnaetbasai y flwyddyn 
flaenorol. 

Yn St. Ffagan, ar y 27ain a'r 28ain o lonawr, enwyd ef a 
Mr. David Howell i fyned i Gaerdydd i ymddyddan k William 
Thomas am ei gymelliadau at waitb y weinidogaetb ; ac 
befyd i fyned i Glynogwr gyda Mr. Ricbard Tbomas i ymr- 
ddyddan k Mr. William Watson i'r un amcan. Ar y Sul, y 
i4eg o Cbwefror, yr oedd yn Salem, Pencoed, am lo, St. Brid 
^m 2, a'r Hen Gastell, Penybont, am 6,; y tri diwrnod dilynol 
pregetbodd mewn amrywiol fanau yn Ngorllewin Morganwg. 
Yna efe a roddodd daitb o saitb diwrnod trwy ranau o sir 
Gaerfyrddin. Ar ol rboddi ycbydig o oedfeuon ycbwanegpl 
yn mben Gorllewinol Morganwg, cyraeddodd Ddyffryn Mar- 
gam erbyn nos Sadwrn, y 27ain, He y pregetbodd, ac befyd 
y bore Sabbotb dilynol ; yn y Graig-facb am ^, ac yn y 
Llwyni yn yr Jiwyr. Ar y 3ydd a*r 4ydd o Fawirtb yr oedd 
yn Ngbyfarfod Misol Mertbyr, ac aetb oddiyno i Lanfaboa 
erbyn 7 nos lau y 4ydd, a pbregetbodd dracbefn am 10 bore 
dranoetb yn Ystradmynacb. Yr oedd yn bresenol yn y 
cyfarfod i **agor ty cwrdd y Dinas,*' ar y 25ain o'r un mis} 
jjregetbodd yno am 6 oddiar Esai. Iv. 7, ar ol bod yn gwein- 
yddu mewn angladd yn y Castella Facb am 2 y prydnawn. 
Dyma, fel y dywedwyd yn barod, y capel cyntaf pertbynol i*r 
Met;bodistiaid yn Ngbwm Rbondda. Cyn diwedd yr un miSj 
sefar y 27ain a'r 28ain, yr oedd Gymdeitbasfa Cbwarterdl 
yn cael ei cbynal yn Mbontfaen. Fel y gallesid dy§gwyl, yr 
pedd Mr . Evans yno, ac 3rsgrifenodd grynodjeb cy fla^n o'jr 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. Ill 

gweithrediadau. Mri. D. Roberts, John Morgan, a Jenkin 
Harries oedd y brodyr yr ymddyddanwyd k hwynt yn y dull 
arferol yn nghyfarfod y pregethwyr. Cyngorwyd y llefarwyr 
i arfer termau Ysgrythyrol wrth bregethu, ac^i beidio cynal 
dadl er dim; i ymagweddu yn addas, ac ymarfer i sobrwydd, 
nid yn unig yn y pwlpud, ond yn mhob man ; ac na byddo 
neb yn perthyn i'r Corph yn tueddu at ddadleuaeth, eithr 
pawb, yn enwedig llefarwyr, yn arfer termau Ysgrythyrol, a 
gochel arfer geiriau yn tueddu at bynciau dadleugar. Ym- 
driniwyd ar y dull mwyaf buddiol i gadw cyfarfod eglwysig 
neu society profiad: ** (i.) Darllen, canu mawl, agweddio; 
(2.) Dywedyd gair yn gyffredinol, ond nid yn faith, neu i'r 
pregethwr neu i'r blaenor ddyweyd gair o'i brofiad ei hunan, 
yn hytrach na holi, holi, fel judge ar y fainc ; (3.) Gofyn 
ychydig.yn dirion i*r plant fyddo yn bresenol ; (4.) Bod yn 
gydnabyddus o glwyfau a doluriau pawb sydd yn angen- 
rheidiol i gadw society yn fuddiol." ^^ae yr anogaethau a'r 
awgrymiadau hyn yn sicr mor addas yn awr ag oeddynt y 
pryd hwnw. Bu William Evans yn drwyadl ffyddlawn i'r 
cyfarwyddiadau : ni bu neb erioed yn fwy felly. Yr oedd y 
sobrwydd sydd yn gweddu i bregethwr yr efengyl bob amser 
yn amlwg yn ei agweddiad. Nid oedd a fynai k dim dadleu- 
gar, ac yr oedd ei ymadroddion yn hollol Ysgrythyrol. Yr 
ydym eisioes wedi cael cyfle i grybwyll fod ganddo ddawn 
^eillduol at arwain *^ society profiad." Yr oedd bywiogrwydd 
ei ysbryd, cyflymder ei feddwl, a pharodrwydd ei ymadrodd 
yn dra manteisiol iddo i hyny ; eithr yr oedd yn meddu y 
cymwysderau pwysicach a mwy hanfodol, sef adnabyddiaeth 
o glwyfau a doluriau y saint ; ac yn ychwanegol at hyn oil, 
yr oedd ganddo ddigon o Synwyr a thynerwch i drin y clwyf- 
au fel ag i'w gwella. Nid annghofiwn byth y cytarfod 
eglwysig y buom ynddo ar Donyrefail dan ei arweiniad ef. 
yr Oedd hyny tua'r flwyddyn i860— yr unig gyfteusdra o'r 
fath ^rioed a gawsom. Wedi dechreu y pyfarfod trwy ddarf 
Hen a.gweddio ei hunan, ac yna rhoddi.cyfarchiad byr mewn 



Digitized by 



Google 



112 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

ysbryd cynhes ag oedd yn creu tynerwch yn mhawb oedd yn 
bresenol, efe a droes ar ei law ddehau at y brodyr yn y sedd 
fawr, ac yna aeth allan o amgylch y capel, nes y dychwelodd 
yn ol erbyn amser terfynu'r cwrdd, i*r man lie yr oedd yn 
sefyll ar y dechre, gan ofyn cwestiwn i, a thyny atebiad 
oddiwrth, amryw o'r brodyr a'r chwiorydd, a chan roddi 
cyngor i un, gocheliad i'r ail, gair o gysur i'r trydydd, ergyd 
dyner i'r nesaf, anogaeth i arall — gair yn ei bryd wrth bob 
un, a chymwyso'r cwbl at bawb. Nid oedd dim amser yn 
cael ei golii, na dim trai ar ei ddawn yntau yn trin pob math 
o brofiad a adroddid yn y modd mwyaf dedwydd a buddiol. 
Buom yn ddiweddar yn ymddyddan ag un a fagwyd yn 
eglwys Tonyrefail, a chyfeiriai at y cyrddau eglwysig a*r 
modd y byddai Mr. Evans yn eu cadw, fel adgofion melusaf 
ei mebyd a'i hieuenctyd. Y mae y diweddar Mr. Watkin 
Williams yn cyfeirio at yr un peth yn ei erthygl dan y 
penawd ** Tonyrefail," a ymddangosodd yn y Traethodydd am 
1869, pan y dywed, — ** Yr oedd purdeb duwiol chwaeth ein 
hanwyl a*n henwog weinidog, gwreiddiolder ei feddwl, cyf- 
lawnder ei adnoddau, newydd-deb ei ysbryd, a*i dymer 
fagwriaethol, yn ei wneuthur yn frairit o'r radd uchaf cael 
aros dan ei gysgod, ac ymborthi ar gynyrchion toreithiog ei 
gymdeithas." (tud. 459.) Ac felly y mae yn eglur na bu y 
sylwadau ar y dull goreu o gadw society profiad a wnaed jm 
y Gymdeithasfa uchod yn Mhontfaen yn ofer a diffrwyth i'r 
gweinidog o Donyrefail. 

Yr oedd Cyfarfod Misol nesaf Morgan wg yn cael ei gynal 
yn Salem, Pencoed, ar y i2fed a'r I3eg o Ebrill, Yno "John 
James a anogwyd i roddi ei gyhoeddiadau trwy y sir yn Sab- 
bothol." Ac yn mhen deufis wedi hyny, sef yn Nghyfarfod 
Misol Aberddawen, Mehefin i6eg a*r lyeg, "Ymddyddan- 
wyd k Mr, John James am ei brofiad a'i dywydd gyda'r 
gwaith o bregethu, a dangosodd yr hoU Gyfarfod Misol eu 
boddlonrwydd ynddo er rhoddi galwad iddo i lefaru trwy yr 
boll sir.'* Dyma y pryd, gan hyny, y derbjmiwyd Mr. John 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. II3 

James, Penybont, yn aelod o*r Cyfarfod Misol ; ac fe welir 
oddiwrth y cofnodion ei fod eisioes wedi enill He uchel yn 
meddyliau yr hoU frawdoliaeth. Yn yr un Cyfarfod Misol 
penodwyd Pwyllgor Adeiladu, "er cynorthwy i'r eglwysi 
hyny ag a fyddo yn adeiladu neu yn helaethu eu capeli." 
Nifer y pwyllgor hwn oedd deuddeg, ac yr oedd Mr. Evans 
yn un o honynt. Ac yn y Cyfarfod Misol dilynol a gynelid 
yn Mhenybont ar y i4eg a*r I5fed o fis Gorphenaf, enwyd ef 
a Mr. Richard Thomas a Mr. David Howell i ymweled k 
hoU eglwysi y sir, ac yr oedd pob un o honynt i gymeryd 
blaenor gydag ef. Yn ol penderfyniad blaenorol, yr oedd y 
sir wedi ei rhanu yn chwech o ddosbarthiadau, sef Aber- 
tawy, Castellnedd, Penybont, Llantrisant, Caerdydd, a 
Merthyr. Yr oedd y brodyr parchedig Mr. H. Howells, Mr^ 
Hopkin Bevan, a Mr. Rd. James, wedi llesgau, ac i raddau 
yn gystuddiol, fel na phenodwyd hwynt i gymeryd rhan o 
waith yr ymweliad ; ond fe ychwanegwyd enw Mr. Benjamin 
Evans at y gorchwyl. Nid ydym yn gwybod ai dyma yr 
"ymweliad" cyntaf, yr hyn sydd bellach yn arferiad blynydd- 
ol, ac yn cael ei gario allan gyda gofal mawr yn Morganwg. 
Fe ddichon na fyddai yn anfuddiol, ac yr ydym yn sicr y 
bydd yn hyfrydwch gan lawer o gyfeillion y sir hono, i weled 
y Papyr Ymweliad am y flwyddyn 1830. 

" Y pethau a nodwyd gan y Cyfarfod Misol i'w coflfau yn 
yr eglwysi gan yr ymwelwyr : — 

1. A oes heddwch a thangnefedd 5m eu plith ? oblegyd He 
mae annghariad ac ymrysonau, onid oes aflwydd yno ? 

2. Ymofyn yn fanwl a ydyw y blaenoriaid yn ddynion 
ymdrechgar i lanw eu lie yn yr eglwysi, ac heb fod yn faicb 
i'r rhai sydd dan eu gofal. 

3. A ydyw yr eglwysi yn ofalus, trwy gyfrwng y blaenor- 
iaid, i gael a chadw gweinidogaeth Sabbothol ? 

4. A ydyw yr ordinhadau 5m cael eu gweinyddu yn gyson 
yn yr eglwysi ? 

H 



Digitized by 



Google 



114 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

5. Ydyw pawb o berchen teuluoedd yn cadw addoliad 
ddwy waith yn y dydd o leiaf ? 

6. A oes gofal am ein teuluoedd i ddyfod k hwy i foddion 
gras hyd y mae ynom ? 

7. A oes ffyddlondeb i gadw pob moddion heb esgeuluso 
ein cydgynulliad ein hunain ? 

8. A ydyw ein plant yn cael eu magu yn yr eglwys ? 

9. A ydyw ein cyfarfodydd prifat yn cael eu cynal yn y 
modd goreu, trwy ymdrin k chyflyrau y bobl yn y modd 
mwyaf ysbrydol. 

10. Cyngor i bob eglwys i gadw undeb y Cyfarfod Misol, 
a bod yn wir ofalus i gadw pob peth yn ngosodiad y Cyfarfod 
Misol, a gwneud pob casgliad yn ol eu gallu, a hyny yn ei 
dymor priodol. 

11. Gofalu dechreu pob moddion at yr amser enwedig. 

12. Gofalu dibenu y cyfarfodydd prifat mewn amser addas. 

13. A ydyw yr ysgol yn cael ei chynal yn mhob capel ar y 
Sabboth. 

14. Gofyn rhif yr eglwys, a dodi hyny i lawr yn ysgrifen- 
edig/' 

Gwnaeth Mr. Evans ei ran o waith yr ymweliad yn y 
drydedd wythnos o Tachwedd ; a bu mewn deuddeg o fanau, 
sef holl ddosbarth Merthyr a rhan o ddosbarth Llantrisant. 
Erbyn diwedd y flwyddyn yr oedd yr ymweliad wedi ei gwbl- 
hau trwy yr holl sir; a gwnaed i fynu ystadegau yr eglwysi 
mewn rhan, a chyflwynwyd hwynt yn nghyfarfod blynyddol 
y Pil. Yr oedd holl ddyled Morganwg ar derfyn y flwyddyn 
1830 "mor agos ag y gellid deall'* yn ;^8ooo, a "rhif yr 
aelodau yn y sir, mor agos ag ydym yn gwybod, 4000." Yr 
oedd cyilydd mawr wedi cymeryd lie er y flwyddyn 1818, 
pryd nad oedd nifer yr aelodau ond yn nghylch 1400. Yn 
ol yr adtoddiad a gyflwynasid i*r Gymdeithasfa yn Mhont- 
faen yn niwedd y mis Mawrth blaenorol am sefyllfa yr achos 
yn y sir, ac fel y mae y fiigyrau hyn yn profi, yr oedd y 
^waith da yn myned rhagdlo yn llwyddianus yn yr amser 



/^ 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. II5 

hwnw. Y mae un cofnodiad arall perthynol i Gyfarfod 
Misol Morganwg am y flwyddyn yr ydym yn awr ami, ag 
sydd yn meddu dyddordeb ; ac yn gymaint a bod enw Mr. 
Evans ynddo, y mae yn rhan o*r hanes sydd genym i'w 
adrodd. Yn Nghyfarfod Misol Abertawy, Rhag. laf a'r 2il, 
^* enwyd Mr. Richard Thomas, Thomas David, a William 
Evan (cofier mai efe ei hun oedd yn ysgrifenu) i fyned i 
Hirwaen ac i Ddowlais i ymddyddan k brodyr ieuainc am 
eu cymhelliad i waith y weinidogaeth." Ac yn y Cyfarfod 
Misol dilynol yn y Pil, ** penderfynwyd yn achos y dyn 
ieuanc sydd yn Hirwaen a rhywbeth ar ei feddyliau am 
lefaru, iddo ddywedyd ychydig ar ddiwedd yr ysgol bob 
Sabboth mewn ffordd o gyngori am y mis hwn, i edrych a 
ddaw pethau yn fwy i*r goleu ; ac felly y tri dyn ieuainc 5m 
Nowlais yr un modd.'* Fe adnebydd ein cyfeillion yn Mor- 
ganwg pwy oedd y "dyn ieuanc*' hwnw yn Hirwaen. Ni a 
gawn gyfleusdra eto i ddyfod at ei enw. Ac yn mhellach, 
mewn cysylltiad k helaethiad yr achos yn y sir yr ydym yn 
gweled y tri chrybwylliad canlynol yn nghof-lyfr Mr. Evans: 
(i.) Mehefin yr 2il, "agor t^ cwrdd Tregolwyn ;" (2.) Hydref 
27ain a*r 28ain, "Cefn — agor ty cwrdd ;" (3.) Rhagfyr 27ain, 
^*agor ty cwrdd Salem, am 10: Rhuf. xiii. 11." Nid yw )m 
ymddangos *ei fod yn bresenol yn y ddau le blaenaf. Yn 
ystod y flwyddyn hon gwasanaethodd yr hoU deithiau Sab- 
bothol yn ei sir, gyda dwy neu dair o eithriadau ; ac ni bu 
ond dau neu dri o Sabbothau allan o'r sir. Bu yn y gwaith 
bob Sul o ddechreu'r flwyddyn i*w diwedd. Ni choUodd 
ond un Cyfarfod Misol, yr hwn a gynaliwyd yn Aberdar yn 
mis Mai ; a phregethodd yn mhob un o'r lleill. Mae y cof- 
Jyfr yn ei ddangos fel un ag oedd yn dwyn gofal mawr a 
Uafurus dros achos yr Arglwydd yn ei wlad. Hefyd yr oedd 
yn bresenol yn Nghymdeithasfa Aberteifi ar y 4ydd a'r 5ed 
o Awst, a phregethodd yno am 4 y prydnawn cyntaf, oddiar 
Heb. X. 23, o flaen Mr. John Elias. Yr oedd Mr. Elias yn 
pregethu drachefn am 10 dranoeth, pryd y cafodd un o oed- 



Digitized by 



Google 



Il6 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

feuon hynotaf ei oes. Fe geir crybwylliadau helaeth am y 
Gymdeithasfa bono, ac yn enwedig am yr oedfa ddeg o'r 
gloch, gan y diweddar Barch. Dr. Phillips, HenfFordd, yn y 
gyfrol o'r Drysorfa am 1870. Eithr y prydnawn cyntaf nid 
oedd Mr. Elias wedi pregethu gyda'r nerth a'r Uewyrch ag 
oedd yn arferol iddo ef. Y mae yn ymddangos modd bynag 
i Mr. William Evans gael cymorth annghyfFredin, a'i fod y 
tro hwnw yn ei hwyliau goreu. Yr oedd mewn trallod 
meddwl mawr ar ei fFordd i'r Gymdeithasfa bono, fel yn wir 
y byddai yn gyfFredin ar achlysuron o*r fath. Gofynwyd 
iddo unwaith gan frawd o weinidog, sef Mr. Ebenezer Jones, 
Castellnedd, pan ddygwyddasant gwrdd ar brydnawn Sad- 
wrn, tua'r flwyddyn 1867, ar eu fFordd i'w cyhoeddiadau y 
Sabboth dilynol, "A gaf fi ofyn i chwi pa fodd yr oedcjych 
pan yn myned i'r Cymanfaoedd mawrion ?'* " Bron marw, 
bron marw." " le, a oeddych felly mewn difrif?" **0'wn 
yn wir, o'wn yn wir. Mi ddywedaf i chwi yn awr : yr wyf 
yn cofio myned i Gymanfa yn Aberteifi ; yr oeddwn yn llwfr 
iawn ; ac yn y society, pan yr oeddynt yn cyhoeddi yr oedfeu- 
on, clywais fy mod i bregethu am dri ar y maes gydag Elias \ 
OS oeddwn yn ddrwg o'r blaen, gwaeth wedi hyny ; ond yr 
oedd yn rhaid ymdrechu. Cefais oedfa dda ; a dyna oedd 
yn od, welwch chwi, yr oedd y dyrfa wrth fyned o'r cae yn 
dywedyd wrth eu gilydd, a minau yn y crowd yn eu clywed^ 
< Yr un bach aeth 4'r cwrdd ;' ond beth d41 ? Yr oedd Elias 
yn pregethu am ddeg dranoeth gyda'r fath nerth, nes oedd 
llawer yn cwympo mewn llewygfeydd. Yr oedd yr un bach 
o'r golwg yn awr." Yr ydym ein hunain yn cofio ei glywed 
yn dyweyd mewn cyfeiriad at yr un oedfa yn Aberteifi, ** Yr 
oedd ei waethaf ef (Elias) yn well na'm goreu i." 

Bu drachefn yn Nghymdeithasfa Woodstock, sir Benfro» 
ar y igeg a'r 2ofed o Hydref ; ac yr oedd yn pregethu yno 
am 3 y prydnawn cyntaf, oddiar Act. xiii. 26. Yr oedd yvt 
Nghaerfyiddin drwj^'r dydd ar Sul yr i7eg, a chyraeddodd 
Woodstock erbyn 2 o'r gloch prydnawn dydd Llun i fod ya 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. II7 

y Cyfeisteddfod ; a phregethodd yn yr bwyr, sef nos yn 
mlaen y Gymdeithasfa, oddiar i Tim. vi. 19. Dros y gweddill 
p'r wythnos rhoddodd dair oedfa yn y dydd yn sir Gaerfyrdd- 
in, a dychwelodd erbyn y Sabboth, y 24ain, i GasUwchwr am 
10, Llangyfelach am 2, a Chastellnedd yr hwyr. Gwnaeth 
Mr. Evans ysgrifenu penderfyniadau Gymdeithasfa Wood- 
stock yn yr un Uyfr ag yr oedd yn cadw cofnodau Cyfarfod 
Misol Morganwg ynddo. Yn y Gymdeithasfa bono y cyf- 
Iwynodd y Cyfarfod Misol achos y ddadleuaeth ag oedd wedi 
bod yn cael ei dwyn yn mlaen am tua blwyddyn o amser yn 
Merthyr, ag oedd yn peri annghydfod poenus yn yr eglwys 
yno. Yr oedd y mater wedi bod dan sylw y frawdoliaeth yn 
Morganwg mor bell yn ol a Chyfarfod Misol Merthyr, yr hwn 
a gynelid ar y 3ydd a'r 4ydd o Fawrth, pryd y " cydolygwyd 
am y ddadl, nad oedd y ddadl ddim ond mewn termau, ac 
nid mewn athrawiaeth, sef am y prynedigaeth ; a chydunwyd 
yn unllais, trwy arwydd, mai yn ol llyfr y Corph mae addasaf 
geirio ar y pr)medigaeth : a phwy bynag ymgynygia godi y 
ddadl drachefn i fod dan gerydd." A bu yr achos eiiwaith 
dan sylw y Cyfarfod Misol yn ystod y flwyddyn, a chafwyd 
y rhaid ei gyflwyno i ystyriaeth. y Gymdeithasfa. Ac yn 
Woodstock fe " gytunwyd ar y brodyr canlynol i fyned dros 
yr Association i Ferthyr Tydfil fel cenadwyr ar yr achos sydd 
yn galw sylw: — 

Parch. Wm. Morris. Mr. Elias Basset. 

„ Evan Harries. „ Wm. Watkins. 

„ Wm. Havard. „ — . Powell, - 

„ Arthur Evans. „ Owen Lewis. 

„ Richard Thomas. „ Thomas David. 

„ Wm. Evans. „ Wm. Jenkins." 

Yr oedd y cenadon hyn mewn llawn arwdurdod i weithredu 
fel y barnent yn oreu er lies yr achos yn y He. Aeth y ddir- 
prwyaeth bwysig uchod i Ferthyr dydd Mercher, yr 22ain o 
Ragf5rr. Nid ydym yn gwybod a oedd yr holl genadon yn 
bresenol, ond y mae genym sicrwydd fod Mr. William Evans 



Digitized by 



Google 



Il8 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yno, ac hefyd Mr. William Morris, ac y mae j^n dra thebyg 
fod y mwyafrif, os nad yr oil, o'r lleill yn bresenol. Cynal- 
iwyd dau gyfarfod — un yn y prydnawn a'r Hall yn yr hwyr. 
Y penderfyniad y daethpwyd iddo ydoedd, nad oedd dim i'w 
wneuthur end dadgorphori yr eglwys, a diarddel yr hoU 
aelodau, a chymeryd meddiant o'r capel gan y cenadon. 
Wedi myned allan o'r capel gofynwyd i Mr. Evans gan Evan 
Jones (neu IfanShon fel yr adnabyddid ef), yr hwn a fu farw 
tuag ugain mlynedd yn ol, wedi cyraedd yr oedran mawr o 
gant a thair blwydd, — " Pa bryd yr ydych yn dyfod yma i 
bregethu eto, Mr. Evans?" pryd yr atebwyd ef mewn mynyd 
gan y gweinidog o Donyrefail, " Pwy hawl sydd genyt ti i 
ofyn cyhoeddiad ? nid wyt ti ddim yn aelod eglwysig." Cyf- 
Iwynodd y cenadon eu hadroddiad i'r Gymdeithasfa achlys- 
urol a gynaliwyd yn mhen ychydig ddyddiau ar ol hyny, sef 
ar y 29ain a'r 3oain o Ragfyr, yn Aberafon, yr hon a lywydd- 
id gan Mr. John Evans. Fel hyn y mae y cofnodiad sydd 
o'n blaen : " Ymdriniwyd ar achos Merthyr. Nodwyd 
personau i fyned i Ferthyr i ddechreu society Sadwrn, sef y 
dydd cyntaf o'r flwyddyn (1831), am chwech o'r gloch ; a 
rhoddwyd gorchymyn na dderbynid neb yn ol i'r society gyntaf 
na'r ail o'r bobl oedd yn nechre yr ymddadleuaeth. Enwau 
y personau i fyned i Ferthyr : — William Havard, William 
Evans, Mr. Morris, a Thomas Pugh." Oddiwrth y pender- 
fyniad hwn y mae yn deg i ni gasglu y gellid derbyn yr oU 
o'r aelodau ar ol yr ail gyfarfod eglwysig, eithr yn ddiameu 
ar y telerau eu bod o hyny allan " yn ddyfal i gadw undeb yr 
Ysbryd yn nghwlwm tangnefedd," ac yn llwyr roddi heibio 
pob dadl ac ymryson. Yn awr, un o'r rhai, ac yn ddiau y 
penaf un, yn nechre y ddadleuaeth ydoedd Mr. David 
Williams, y gweinidog^ at yr hwn yr ydym wedi cyfeirio yn 
barod, am yr hwn y dywedir yn y " Cofnodiad BywgrafFydd- 
ol " am dano ar tudalen 292 o'r ail gyfrol o Hanes Eglwysi 
Annihynol CymrUy ei fod " yn ddyn o ewyllys gref, ac yn dra 
phenderfynol am ei fFordd." Ei olygiad ef am yr lawn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. II9 

ydoedd ei fod yn ddirprwyol ac nid yn fasnachol. Dyma'r 
" termau " ag y bu y ddadleuaeth yn eu cylch ; ac megys yn 
mhob dadleuaeth, daeth pethau ereill i fewn ag oedd yn 
gwneud y rhwyg yn fwy rhwng y ddwy blaid. Y canlyniad 
fu, i Mr. Williams ymneillduo, a'r rhai a lynent wrtho, a 
fifurfiasant achos jnewydd, a chodasant, yn mhen ychydig 
amser, gapel a alwyd Adulam, ac ymwasgasant at yr Anni- 
bynwyr ; a derbyniwyd hwynt i gylch yr enwad hwnw. Ac 
felly fe Iwyr dorwyd y cysylltiad rhwng Mr. David Williams 
k Chyfundeb y Methodistiaid. Yr oedd gan Mr. David 
Williams fab o'r enw Edward Williams, yr hwn a fuasai yn 
bregethwr yn y Corph. Yr oedd wedi ei dderbyn yn aelod 
o'r Gymdeithasfa. Bu efe yn gyfaill i Mr. Evans ar un o'i 
deithiau yn y Gogledd, sef ei daith gyntaf yn y flwyddyn 
1823. Yn y flwyddyn 1826, ar ol ei symudiad o Ferthyr i 
drigianu yn Nghaerffili, ** ymadawodd ^'r Methodistiaid, a 
derbyniwyd ef 501 aelod yn y Groeswen gan Mr. Hughes. 
Yn nechre y flwyddyn 1829 derbyniodd alwad oddiwrth 
eglwys Bethesda'r fro, ac urddwyd ef yno Mawrth igeg yn 
yr un flwyddyn yn gynorthwywr i'r Hybarch Thomas Wil- 
liams, yr emynwr enwog." (Hams Eglwysi Annihynol CymrUy 
cyf. 1., tud. 89.) Wedi gwasanaethu amryw o eglwysi — ^ 
Meifod, Moelfre (sir Ddinbych), Llanfairmuallt, Cwmbran, 
a Brynbiga, terfynodd ei oes yn Llansantflraid, Maldwyn, a 
bu farw Medi yr i6eg, 1863. Hysbysir ni yn y gwaith yr 
ydym uchod wedi dyfynu o bono fod Mr. Edward Williams 
yn wr hynod o serchus a chyfeillgar, ac y meddai synwyr 
cyffredin cryf, a'i fod yn bregethwr cryno, chwaethus, a 
melus. Nid ydym yn cofio clywed Mr. Evans yn son am 
dano ; ond mae yr hyn a ddywedwyd yn dangos y rhaid yr 
edrychid arno fel gwr ieuanc gobeithiol, pan yr aeth gydag 
ef ar daith i bregethu yr efengyl trwy siroedd Brycheiniog a 
Threfaldwyn yn 1823. Ni fu yn Uwyddianus iawn yn ei yrfa 
weinidogaethol gyda'r Annibynwyr. Fe ddichon pe buasat 
wedi aros yn ei wlad ei hun, ac ymfoddloni i drigo yn mhlith 



Digitized by 



Google 



I20 WILLIAM EVANSy TONYREFAIL. 

ei bobl ei hun, y buasai ei gymwysderau wedi ymddadblygu 
i fwy o amlygrwydd nag a wnaethant, ac y buasai ei enw 
wedi dyfod i lawr atom yn beraroglaidd fel enwau ereill 3m 
y Cyfundeb a gychwynasant gyda'r gwaith mawr agos yr un 
pryd ag y dechreuodd efe bregethu ; oblegyd er nad oedd 
b)nvioliaeth i'w ^hael 3m nglyn ^'r weinidogaeth, yr oedd y 
fath syched am yr efehgyl yn y dyddiau hyny, a'r fath 
gyfleusderau i'w chyhoeddi trwy deithio ac yn y Cymdeith- 
asfaoedd, fel ag i dynu allan ddoniau gweinidogaethol, ac i 
wneud y defnydd helaethaf o honynt. 

Gan ein bod yn awr wedi gwneud crybwylliad am Mr. 
Edward Williams fel cyfaill Mr. Evans ar ei daith gyntaf i'r 
Gogledd, gwnawn nodiad byr am y brodyr a fuont gydag ef ar 
ei deithiau yn 1825 a 1829. Ei gyfaill yn 1825, mor bell ag y 
gallwn gasglu, ydoedd Mr. Williams, Pontypridd. Yr oedd 
Mr. Williams ar y pryd, ac am flynyddoedd wedi hyny, 3m 
llanw y swydd o Oruchwyliwr y Cyhoeddiadau yn sir For- 
ganwg. Ei waith ef ydoedd ysgrifenu dros y Cyfarfod Misol 
i wahodd pregethwyr dyeithr, a threfnu eu teithiau. Cyn 
m3med i'r Gogledd gyda Mr. Evans, gorchymynwyd ef gan y 
Cyfarfod Misol i ofyn gan Mr. William Jones, Rhuddlan, i 
ddyfod ar daith i bregethu yr efengyl yn Morganwg. Yn 
Nghymdeithasfa y Bala, yn y flwyddyn grybwylledig, ceisiodd 
Benjamin Williams gan Mr. Evans i fyned gydag ef at Mr. 
Jones. Ond pan ddangoswyd ef iddynt, dywedodd Mr. 
Williams, ** Ni ofynaf fi ddim iddo ; nid wyf fi yn ei liko." 
" Paham hyny ? " gofynai Mr. Evans. " Oblegyd mae e' yn 
gwisgo ei het ar ochr ei ben." Ac ni ofynwyd iddo y tro 
hwnw. Felly yr adroddai Mr. Evans yr hanes i ni. Bu 
Mr. Benjamin Williams farw yn 1844 yn 71 mlwydd oed, 

Y cyfaill yn 1829 ydoedd y cymeriad hynod, Jenkin Harry. 
Pan ar ei fFordd i'r Gogledd y tro hwn cyfarfyddodd Mr. 
Evans k Mr. Michael Roberts, yr hwn oedd yn dychwelyd 
adref o Gymdeithasfa Caerfarchell, mewn deg o fanau, a 
chyd-bregethent ; y ddau gyfaill yn dechreu yr oedfeuon ar 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 121 

3^11 ail. Adroddai Mr. Evans iddo gael oedfa hynod hwylus 
yn Machynlleth, ac ar ei diwedd dywedodd Jenkin Harry 
wrtho, " O 'machgen anwyl i, mae yn dda gen' i, ti a'i cur- 
aist ef heno o ddigon." Un diwrnod yn nghwrs y daith, 
safodd Jenkin i roddi ychydig elusen i ddynes druenus yr 
olwg arni, a gwnaeth y sylw, "Creadur Duw oedd hona." 
" le, ond yn eich gwlad eich hun, ac nid mewn gwlad es- 
tronol fel hon, y dylech wneud peth fel yna, Siencyn," 
meddai Mr. Evans wrtho. Eithr yr unig ateb a roddai y 
cyfaill oedd, " Creadur Duw oedd hona," gan ail adrodd y 
geiriau mewn t6n haner cwynfanus. Yn un He cafodd Jenkin 
Harry hwyl annghyflfredin wrth bregethu. Ar eu fFordd 
i'r lie nesaf, safodd ychydig ar ol Mr. Evans, gan sibrwd yn 
duchanllyd, a dywedodd, "Cwrdd puwr, a dim ond chwe* 
cheiniog." "Beth sydd y mater 'nawr, Siencyn?" "Cwrdd 
puwr." " le, ond beth am hyny ? " ** Cwrdd puwr, a dim 
ond chwe' cheiniog." G^r o dymerau bywiog oedd Jenkin 
Harry ; buasai yn ddyn gwyllt ac yn dilyn oferedd cyn ei 
droedigaeth : gwnaeth gras lawer o.drefn arno, ondparhaodd 
yn gymeriad hynod. Ceir cyfeiriadau pellach ato yn ysgrif 
y Parch. W. Williams, Abertawy, dan y penawd " Bro Mor- 
gan wg,'' yn y Drysorfa am i860. 



Digitized by 



Google 



PENOD VII. 

1831— 1836. 

CYNWYSIAD. 

Mr. William Evans am ddau fis yn Llundain— Llythyr y Parch. R, 
Hughes, Uwchlaw'rffynon— Cymdeithasfa Tredegar, 1831— Cofaodau 
Cyfarfod Misol Morganwg— Ymweliad k Bristol, Rhagfyr 1831 — 
Agoriad capeli Penllin a'r Eweni a Llysyfronydd— Cymdeithasfaoedd 
a Chyfarfodydd Misol 1832— Taith i'r Gogledd yn 1833 gyda Mr. 
John James, Penybont — Cymeriad ac ychydig o hanes Mr. James — 
Cymdeithasfa Casgw^s — Agoriad capeli Pontypridd a Bryntirion — 
Cystudd yn Rhagfyr 1833— Dau fis yn Llundain, 1834— Cymdeithasfa 
Tyddewi— Mis yn Bristol — Pumed taith i'r Gogledd — Cymdeithasfa' r 
Bala, 1835— Mr. Evan Morgan, Caerdydd— Taith trwy siroedd Penfro 
ac Aberteifi — Cymdeithasfa Nantyglo— Agoriad capeli Merthyr a Soar 
— Llwyddiant yr achos yn Morganwg — Cymdeithasfaoedd Pontypridd 
a Crughowel, 1836 — Mis yn Bristol. 

|R ydym wedi gweled mai y gorchwyl cyntaf y 
galwyd Mr. Evans ato yn y flwyddyn 1831 
ydoedd i fyned i Ferthyr gyda thri o frodyr 
ereill, i ail gorfFori yr eglwys yn Mhontmorlais. 
Aeth yno i gadw cyfarfod eglwysig nos Sadwrn 
y laf o lonawr. Dranoeth, ar Sul yr 2il, yr oedd yn nhaith 
Llanfabon, Ystradmynach, a Chaerffili; a bore dydd Llun 
am 10 yr oedd yn angladd Mr. Evan Morgan, Caerdydd, 
tad y gweinidog o'r un enw a'i frawd doniol Mr. Thomas 
Morgan. Nid oes dim neillduol i'w grybwyll yn mhellach 
am fis lonawr. Ar yr 2il a'r 3ydd o Chwefror cynelid y 
Cyfarfod Misol yn yr Aberthyn a'r Bontfaen, lie y " cydun- 
wyd i ddanfon Wm. Evans i London am ddau fis." Yn unol 
a'r penderfyniad hwn yr ydym yn cael Mr. Evans yn myned 
i fyny i'r brif-ddinas trwy Gasnewydd a Bristol, ac yn 
cyraedd yno am 11 o'r gloch bore dydd Gwener yr 11 eg, ac 
arosodd hyd ar ol y Sabboth cyntaf yn Ebrill. Yr oedd Mr- 




Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 1 23 

Jeflfrey Davies gydag ef am ran o'r amser. Pregethai dair 
gwaith ar y Sabbothau ; ac yr oedd yn Jewin, neu y 
Cambrian, neu Denmark Street, yn mron bob nos o'r wythnos, 
naill ai yn pregethu, neu mewn cyfarfodydd gweddi, neu yn 
cadw society. Eithr mynodd un noswaith rydd, sef y gfed o 
Fawrth, i fyned i wrandaw Mr. Howells, Longacre. Y mae 
yn hyfryd iawn genym i allu gosod i mewn yma lythyr oddi- 
wrth un ag oedd yn byw yn Llundain y pryd hwnw, ac sydd 
yn cofio yn dda am weinidogaeth Mr. Evans yn yspaid ei ail 
ymweliad hwn ^'r brif-ddinas, ac yn wr ieuanc yr adeg bono, 
eithr bellach er ys Uawer o flynyddoedd yn adnabyddus fel y 
Parch. Robert Hughes, Uwchlaw'rfFynon, swydd Gaernarfon; 
ac yr ydym yn wir yn dra diolchgar iddo am y llythyr sydd 
yn canlyn : — 

** Uwchlaw'rflfynon, Chwilog, R.S.O., 

Chwefror lofed, 1891. 
" Anwyl Frawd, — Yr wyf yn un o'r miloedd a deimlant 
hiraeth a chwithdod mawr trwy Dde a Gogledd Cymru pan 
yn clywed am farwolaeth yr hybarch hen batriarch William 
Evans, Tonyrefail, er fod hyn i*w ddysgwyl yn ol trefn natur. 
* * * Nid wyf yn cofio dim am dano hyd y flwydd}^ 
1 83 1, pan oedd yn gwasanaethu am y tymhor arferol yn 
Llundain, a minau yno yn ddyn ieuanc ar y pryd ; a dyna yr 
adeg mwyaf pwysig ar fy mywyd, oblegyd dyna y pryd yr 
ymunais gyntaf k chrefydd. Yr wyf yn cofio yn dda y seiat 
gyntaf i mi erioed fod ynddi oedd yn Jewin Crescent, a'ch 
tad yn un o bump o bregethwyr oedd yn fy holi ar y pryd, 
a phob un o honynt yn treio ei law arnaf a hyny yn bur gig- 
noeth, yn ol arfer y dyddiau hyny ; ac yr wyf yn meddwl mai 
eich tad oedd y tjmeraf o honynt oil. Mae yr amgylchiad 
ym. yn fyw iawn yn fy meddwl hyd yma. Yr oeddwn yn 
Gael y fath flis ar ei bregethu, fel yr wyf yn meddwl na 
chollais yr un oedfa tra y bu yno. Ond un tro neillduol 
teimlais i mi gael bendith, os cefais fendith mewn pregeth 
erioed. Y pryd hwnw yr oedd yr anfFyddiaid yn gwneud 



Digitized by 



Google 



124 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

cynhwrf mawr yn Llundain, yn dadleu gyda'r hen Dr. 
Bennet, yn gwasgaru traethodau, ac yn defnyddio pob 
moddion yn eu gallu i ddileu dylanwad Cristionogaeth, a 
llithio eneidiau anwadal ; ac yr oeddynt yn llwyddo i hudo a 
dyrysu lluaws, yn benaf ieuenctyd, a minau yn yr adeg 
mwyaf peryglus rhwng i8 ac 20 oed. Yr oedd an- 
nghrediniaeth bron fy llethu. Yr oeddwn mewn ymdrechfa 
er ys wythnosau, ac weithiau bron ildio, gan feddwl pe 
buaswn wedi cael crefydd iawn, na fuaswn yn cael fy nirdynu 
mor ofnadwy. Ac yn nghanol yr ymladdfa galed aethum i 
Jewin nos Sabboth i wrandaw ar Mr. Evans yn pregethu. 
Ei destyn oedd yn yr Epistol at yr Hebreaid, — * Ac yr ydym 
ni yn gweled na allent hwy fyned i mewn o herwydd an- 
nghrediniaeth ? ' Sylwodd yn gyntaf yn nacaol, nad ydy w 
teimlad byw o annghrediniaeth yn brawf o bono, ond yn 
hytrach yn y gwrthwyneb mai y credadyn sydd yn cael ei 
boeni fwyaf o'r herwydd. Bu y fath fendith i mi ar y 
bregeth hon, fel na phoenodd y gelyn creulawn hwn ryw 
lawer arnaf wedi hyny. 

" Yr wyf yn cofio yn dda am dano yn dyfod ar daith trwy 
y wlad yn 1833. Yr oedd ei weinidogaeth yn bur effeithiol. 
Yr oedd y diwygiad grymus yn ei wres y pryd hwnw. Cafodd 
oedfa rymus iawn yn Ysgoldy Pen-cae-newydd, oddiar y gair 
* cadw enaid rhag angau.' Mae son am dani gan yr hen 
bobl hyd heddyw. Am ei daith yn 1855, yr oedd ei ddyfod- 
iad a'i bregethau yn gymeradwy iawn, Uawer yn cael 
adeiladaeth a mw3aihad mawr. Mae ei weinidogaeth yn 
perarogli yn y wlad hyd heddyw. * * * Gan gofio yn 
garedig atoch, 

" Robert Hughes. 

"Mr. D. Evans." 

Er fod y rhanau diweddaf o'r llythyr dyddorol hwn ya 
rhagflaenu yr hyn a^ y bydd genym gyfeiriadau pellach atynt 
yn mhellach yn mlaen yn y Cofiant, eto barnasom mai gwell 
dodi i fewn y llythyr yn gyfan fel y mae uchod. Y no^ Sab- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I25 

both y c)rfeirir ato yn y Uythyr, pryd y cafodd Mr. Hughes y 
fath fendith a gwaredigaeth i'w enaid, ydoedd y 27ain o 
Fawrth. Nid ydym eto wedi llwyddo i gael gafael yn y 
bregeth ; ond y mae yn sicr genym, ar sail yr hyn oedd yn 
amlwg yn nodweddiadol o'i weinidogaeth yn gyflfredin, fod y 
bregeth bono yn meddu cymwysder neillduol i gynorthwyo 
ac esmwythau y cyfryw ag oeddynt mewn ymdrech kg an- 
nghrediniaeth. Ymadawodd Mr, Evans o Lundain y tro 
hwn am 7 o'r gloch bore dydd Mercher, y 6ed o Ebrill, yn y 
Plume and Feather Coach, a chyraeddodd Bristol am haner awr 
wedi 9 )m yr hwyr ; taliad, ** 16/-, a 4/- am y luggage" 
Pregethodd yn Bristol nos lau, y 7fed, a thair gwaith y Sul 
canlynol, ac hefyd nos Lun, yr iieg. Gallwn feddwl iddo 
gyraedd gartref nos Fawrth, y i2fed, neu yn weddol fore 
dranoeth ; canys yr oedd yn pregethu ar y Ton nos Fercher, 
y i3eg. Ac felly yr ydym yn ei gael yn union ar ol ei 
ddychweliad adref yn ymaflyd yn ei ddyledswyddau gweini- 
dogaethol arferol, ac yn ymroddi yn egniol i*r gwaith ag yr 
oedd bryd ei galon mor fawr arno, gan ddilyn ei gyhoedd- 
iadau Sabbothol yn mhob parth o sir Forganwg yn ddifwlch, 
a'r Cyfarfod Misol yr un modd. Ni bu ond mewn un Gym- 
deithasfa tu allan i'r sir yn y flwyddyn hon, sef yn Nhredegar 
ar y igeg a'r 2ofed o Hydref. Yr unig ran o*r gwaith 
cyhoeddus a wnaeth ef yno ydoedd, ** am 10, gweddio." Yr 
oedd yn bresenol amryw o weinidogion o'r Gogledd, a 
" rhoddwyd diolchgarwch cyhoedd i frodyr y Gogledd am 
ddyfod i'r Association mor fFyddlawn, o bob sir yn y Gogledd, 
trwy arwydd, sef codi dwylaw." Mae y cofnodiad hwn yn 
engraiflft darawiadol i egluro yr " ysbryd rhagorol " oedd yn 
nodweddu y tadau. Nis gallwn fyned heibio heb grybwyll 
cofnodiad arall o weithrediadau y Gymdeithasfa bono. Yn 
y flwyddyn yr ydym yn awr arni y sefydlwyd Trysorfa'r 
Gweinidogion perthynol i'r Cyfundeb yn Neheudir Cymru. 
Ar tudalen y 7fed o'r hanes a ysgrifenasom am y Drysorfa yn 
yr Adroddiad am y blynyddau 1881 a 1882, sef yn mhea 



Digitized by 



Google 



126 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

haner can' mlynedd ar ol ei sefydliad, yr ydym yn cael yr 
hyn a ganlyn : — " Yn y flwyddyn hon (1831) y darfu i Mr. 
Davies (gynt o Castle Green, Aberteifi) gyfansoddi, ar gais 
y Cyfundeb, Lythyr cylchynol priodol, yr hwn a argrafFwyd 
yn Gymraeg ac yn Saesoneg, ac a daenwyd trwy Gymru er 
mwyn galw sylw y wlad yn gyflfredinol, a'r eglwysi yn neill- 
duol, at y Drysorfa." Mewn cyfeiriad at y Llythyr cylch- 
ynol uchod y gwnaed y penderfyniadau canlynol yn Nghym- 
deithasfa Tredegar : — " CofFawyd am y Drysorfa tuag at 
gynorthwyo llefarwyr angenus a'u gweddwon. Darllenwyd y 
Llythyr a ddanfonodd Mr, Davies at y Corph, fel pen llwybr 
er bod yn gynaliaethol i'r Drysorfa. Penderfynwyd i Mr. 
Richard ei gyfieithu i'r Gymraeg, ac anfon copi o hono i bob 
sir, ac i'r siroedd argrafFu cymaint ag a welent hwy yn 
angenrheidiol yn ol barn y Cyfarfod Misol yn mhob sir." 

Yn awr ni a ddychwelwn unwaith eto at gofnodau Cyfarfod 
Misol Morganwg a ysgrifenwydj gan Mr. Evans yn y 
flwyddyn sydd yn awr dan ein sylw. Mae yn j^mddangos 
iddo ef weithredu fel ysgrifenydd y flwyddyn hon, ac am ran 
o'r un ddilynol, fel y gwnaethasai y ddwy flynedd flaenorol. 
Yn Nghyfarfod Misol Glynogwr, Mehefin 29ain a*r 3oain, y 
rhoddwyd caniatad i Mr. John Davies i fyned i Gaerfyrddin 
i'r ysgol am ychydig amser, yr hyn a arweiniodd i'w ymsef- 
ydliad yn mhen ychydig flynyddoedd wedi hyny yn hen dref 
Penfro, He y bu mor llwyddianus am gynifer o flynyddoedd. 
Yno hefyd y rhoddwyd caniatad i bobl Eweni i adeiladu 
capel. Bu yno ymdriniaeth ar y mater o gael cynllun i'r 
gweinidogion i fyned trwy yr hoU eglwysi yn rheolaidd i 
weinyddu y sacramentau. Yr oedd hyn yn ail gynyg i gario 
allan yr amcan. Penodwyd Mr. Richard Thomas a Mr. 
David Howell gyda Mr. Evans i dynu allan y cyfryw gyn- 
Uun. Yn y Cyfarfod Misol dilynol yn Mhenybont, penodwyd 
Mr. Evans yn ysgrifenydd sirol Trysorfa'r Gweinidogion, a 
Mr. Elias Basset yn drysorydd sirol. Yn Nghadoxton, Medi 
yr 2iain a'r 22ain, caniatawyd i bobl Waenfo i adeiladu 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 1 27 

capel; hefyd enwyd Mr. Evans a Mr. Thomas Morris, 
Ponypridd, i fyned i Lanfabon yn nghylch y capel yr oedd- 
ynt wedi dechreu ei adeiladu ; ac yn yr un Cwrdd Misol 
** helaethwyd tertynau Evan Morgan (Caerdydd) a William 
Watson, i gael roddi eu cyhoeddiadau o fewn eu dosbarth- 
iadau yn unig." Ac yn Nhreforris, ar yr iieg a'r i2fed o 
Hydref, '* helaethwyd terfynau Edward Matthews, o Hir- 
waen, fel pregethwr i fyned ar y Sabbothau i lefaru yn ei 
ddosbarth yn unig." Yr un pryd caniatawyd i eglwys y 
Goppa i helaethu eu capel. Mater ag oedd yn destyn llawer 
o sylw a thrafodaeth ydoedd dyled y capelau ; ac yn 
Nghwrdd Misol Tonyrefail, Tachwedd yr 2il a'r sydd, pen- 
odwyd Mri. Richard Thomas, D. Howell, a W. Evans, gyda 
nifer o flaenoriaid, i ymweled ^'r eglwysi a'r cymydogaethau 
i gasglu at ddyled y sir. Cyflawnodd Mr. Evans ei ran o'r 
gorchwyl hwn yn yr ail a*r drydedd wythnos o'r un mis. 
Mae yr ychydig grybwyllion hyn o gofnodali y Cyfarfod 
Misol, a gallwn ychwanegu agoriad capel Penllin ar y 6ed 
a'r yfed o Hydref, yn dangos fod Methodistiaeth yn parhau 
i ymledu a gwreiddio yn sir Forganwg yn 1831, fel yn y 
blynyddoedd oeddynt wedi myned heibio. Ac yr oedd yr 
achos mawr yn enill nerth nid yn unig trwy fod capelau 
newyddion yn cael eu codi a hen gapelau yn cael eu helaethu, 
ond hefyd trwy fod cynifer yn ymgeisio am y weinidogaeth, 
ac yri eu plith rai a godasant i fod yn ddynion enwog yn eu 
dydd. 

Am y pum' Sul olaf o'r flwyddyn 1831, bu Mr. Evans yn 
gwasanaethu yr achos yn Bristol, a phregethodd dair gwaith 
bob Sabboth a dwywaith ar yr wythnos— yn oil, tair-ar-ugain 
o weithiau yn ystod ei arosiad i'r un gynuUeidfa. Yr oedd 
yn bresenol yn agoriad ty cwrdd Eweni, ar y i5fed a'r i6eg 
o Fawrth, 1832, He y pregethodd ddwywaith. Ar y 27ain 
a'r 28ain o'r un mis yr oedd yn Nghymdeithasfa Abergwaen, 
ac yn pregethu yno am 3 y prydnawn cyntaf; ac wrth 
ddychwelyd rhoddodd gyhoeddiad byr trwy ranau o sir 



Digitized by 



Google 



128 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Aberteifi. Yr oedd wedi arfaethu myned i Gymdeithasfa 
Talgarth, Mai 22ain a*r 23ain, ac jt oedd cyhoeddiad wedi 
ei drefnu iddo mewn cysylltiad k*x Gymdeithasfa. Buasai 
yn pregethu yn Hirwaen, Pontneddfychan, ac Ystradfellte 
y Sabboth blaenorol ; eithr yn lie myned yn mlaen i Defynog 
ac Aberhonddu, ac oddiyno i Dalgarth, dychwelodd adref 
bore dydd Llun, os nad o leiaf ran o'r flfordd nos Sul. Dydd 
Mercher, y 23ain, y ganwyd ei fab Howell. Nos Sadwrn, y 
26ain, a'r bore Sul dilynol, yr oedd yn yr Eglwysnewydd, 
ac am ddau a chwech yn Nghaerdydd. Yr ydym yn ei gael 
yn Nghymdeithasfa Cydweli ar yr i7eg a'r i8fed o Gorphenaf, 
ac yn pregethu yno am 4 y prydnawn cyntaf oddiar 2 Cor. 
iv. 17. Y Sul olaf o*r mis yr oedd yn Risca, Mynwy, am 10, 
Babell am 2, a Gelligroes yr hwyr. Y Sul cyntaf yn Awst 
yr oedd yn Nantyglo y bore, Penycae y prydnawn, a Thre- 
degar y nos. Oddiyno aeth i Defynog erbyn canol dydd 
Llun, ac yn mlaen i Lanymddyfri erbyn saith o'r gloch, 
Dranoeth aeth i Gaio a Llambedr. Yr oedd yn y Gymdeith- 
asfa yn Llangeitho ar yr Sfed a'r gfed, a phregethodd am 6 
oddiar Salm Ixxxiv. 4. Treuliodd y Sabboth canlynol yn 
Nghaerfyrddin, gan bregethu dair gwaith. Gorphenodd y 
daith hon yn y Goppa, nos Fawrth y i4eg, a chyraeddodd 
adref dranoeth. Ar y 26ain a'r 27ain o Fedi yr oedd yn 
cymeryd rhan yn agoriad **t^ cwrdd Llysyfronydd ;" a 
rhoddodd oedfeuon y dyddiau dilynol yn Llanilltyd Fawr, 
St. Brid, Bryncethin, Nurston, a'r Hafod-talog, ar ei ffordd 
i'r Pil erbyn y Sabboth. Yr oedd Gymdeithasfa yn Nghaei:- 
£51i Hydref y iSfed a'r igeg, ac y mae yn ddiameu ei fod yn 
bresenol ynddi. Bu hefyd yn ol ei arfer agos yn yr oil o 
Gyfarfodydd Misol y flwyddyn. Yn Nhrehill, Chwefror 
I5fed a'r i6eg, "caniatawyd i bobl Aberddawen adeiladu 
capel yn Mhenmarc." Agorwyd capel Penmarc y 23ain a'r 
24ain o Hydref. Yn Salem, Ebrill 23ain a'r 24ain, pender- 
fynwyd i ranu dyled y sir rhwng y gwahanol eglwysi. Yr 
oedd y swm ag y cafwyd cyfrif am dano yn cyraedd ;^3i27; 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 



129 



Pontrhydyfen 120 

Caerdydd ... 600 

Aberdar ... 540 
Cefncoedcymar 294 

Dinas ... 80 

Llwyni ... 60 

Ystradgynlais 230 



a phenodwyd cyfeisteddfod i wneuthur y rhaniad. Cyfarfu 
y pwyllgor yn Mhenybont Mai yr i7eg, a rhanwyd y ddyled 
rhwng y capelau canlynol, "pob society yn myned dan y swin. 
a enwyd, yn nghyda'r 116g priodol ; a dysgwylir, os yn bosibl,. 
eu talu o fewn ysbaid pedair blynedd. Enwyd Elias Basset,. 
Esq., i fod 5m drysorwr." Dyma y rhestr o*r eglwysi ag y 
rhanwyd y ddyled rhyngddynt : — 
Pontfaen ... ;f400 Bryntirion ... 

Creunant ... 

Cadoxton ... 

Caerffili 

Dinas Powis 

Bethel 

DyfFryn ac 
Aberafon 

Hirwaen ... 

Glynogwr ... 

Llangyfelach 

Llanwyno ... 

Yr ydym yn sylwi fod enwau rhai lleoedd allan o'r rhestr 
uchod. Y tebygolrwydd yw i'r lleoedd hyny wneud eu rhan 
at ddyled y sir yn ol cynllun blaenorol a gytunasid arno ; ac 
felly yr oeddynt yn awr yn rhydd. Nid oes genym ddim 
cyfrif yn y coflyfr o'n blaen am Iwyddiant y cynllun diweddaf 
uchod. Yn wir nid oes i'w gael ddim o gofnodiadau y 
Cyfarfod Misol gan Mr. Evans, o Ebrill 1832 hyd lonawr 
1841. Mae yn ymddangos fod Mr. Elias Basset yn awr yn 
gallu dilyn y Cyfarfodydd Misol a Ilanw ei swydd fel 
ysgrifenydd. 

Cyn ymadael i'r flwyddyn 1832 y mae yn rhaid i ni gael 
troi yn ol at gofnodion Cymdeithasfa Cydweli. Yno y 
ffurfiwyd Trysorfa y Gymdeithasfa. Wele y penderfyniad ; 
" Penderfynu gwneud Trysorfa perthynol i'r Association, fel y 
byddai gan y Corph yn yr Association ryw ychydig o arian 
mewn Haw at ryw bethau fyddai yn galw yn y Corph am 
I 



£zo 


Merthyr ... /50 


30 


Pontypridd... 8a 


30 


Pentyrch ... 20 


30 


Pendeulwyn 3a 


30 


St. Ffagan's 4a 


20 


Trehill ... 5a 


• QO 


Tonyrefail ... 45. 


17 


Eglwys Newydd 45 


50 


Ystradmynach 20 


40 




40 


" 


40 





Digitized by 



Google 



130 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

danynt, heb achos danfon at y gwledydd i'w casglu mewn 
modd afrwydd ac anhwylus iawn. Diben y drysorfa hon yw 
achos yr Association yn unig, megys argrafFu rhyw bethau 
perthynol i'r Corph. Enwyd Mr. Griffith Harries 501 
drysorwr, a Mr. Ebenezer Richard yn ysgrifenydd.'* Cyfran 
pob sir yn flynyddol at y drysorfa hon i fod fel y canlyn : — 
Aberteifi £^, Caerfyrddin £^, Morganwg £^, Penfro £2, 
Brycheiniog •;^2, a Mynwy £1, Dyma gan hyny ddechreuad 
Trysorfa y Gymdeithasfa. Ac fel yma yr ydym 3m gweled y 
modd y gwnaeth y tadau gychwyn y naill sefydliad ar ol y 
Hall perthynol i'r Cyfundeb, a thrwy hyny dwyn y ** Corph " 
i*v flfurf Uuniaidd sydd arno yn ein dyddiau ni. Fe ddichon 
mai yn araf y buont yn symud tuag at wneuthur y peiriant 
cyfundebol yn orphenedig ac effeithiol. Eto yn mlaen yr 
oeddynt yn myned, a hyny gyda graddau nid bychan o 
Iwyddiant. 

Dechreuodd Mr. William Evans ei waith yn y ftwyddyn 
1833 trwy hwregethu am iieg y dydd cyntaf o lonawr yn 
Nghyfarfod Misol y Pil, ac aeth oddiyno i gadw oedfa yn yr 
hwyr i'r Llwyni, a nos dranoeth i*r T^ Newydd. Yr oedd yn 
bresenol hefyd yn Nghwrdd Misol Trehill, ar ddyddiau olaf 
lonawr. Bore dydd lau, y 7fed o Chwefror, yr oedd yn y 
Pil, yn dechreu ar daith i'r Gogledd, a ymestynodd hyd at y 
25ain o Fawrth, a Mr. John James, Penybont, yn gyfaill iddo. 
Yr oeddynt ar nos Fercher, y i3ego Chwefror, yn Nhregaron, 
ac yn Uetya yn nh^ Mr. Ebenezer Richard. Yr oedd 
cymaint o ofn Mr. Richard ar Mr. John James, fel yr ydym 
dan yr argraflf na phregethodd yn Nhregaron. Modd bynag, 
^ofynodd i Mr. Evans, ** Pwy y w hwn sydd gyda chwi ? A 
ydyw e yn pregethu ? " " Ydyw, pan liciflf e," oedd ateb Mr. 
Evans. "O," meddai Mr. Richard, "dyna garwn inau 
wneud, — pregethu neu beidio pan wy'n licio." Os cyn yr 
oedfa y bu'r ymddyddan hwn, feallai i Mr. James bregethu ; 
ond OS wedi'r cwrdd, mae yn amlwg na phregethodd. Eithr 
OS y gwnaeth bregethu, mae yn sicr y cafwyd traflferth i V 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I3I 

berswadio i wneud, gan mor fawr oedd ofn Mr. Richard arno. 
Yn y t^ gofynodd Mr. Richard am gael gweled y cyhoeddiad, 
a dangoswyd ef iddo. Yr oedd wedi ei ysgrifenu yn daclus 
ar bapyr hir, ac yn chwareus cymerodd y gwr enwog linyn i 
fesur ei hyd, a meddai, ** Nid yw ond hyn a hyn o fodfeddi." 
Ac wrth weled Mr. Evans yn bryderus ac i raddau yn ofnus 
yn ngwyneb y daith, dywedodd Mr. Richard : " Mae Uawer 
porth cyfyng ar y daith hon ; ond y fFordd i fyned trwyddynt 
yw bod yn ddigon main." Erbyn y Sul canlynol, yr lyeg, )^ 
oeddynt wedi cyraedd Dolgellau a*r Abermaw ; yna aethant 
rhag blaen trwy sir Feirionydd, ac yn lied fanwl trwy sir 
Gaernarfon a Mon, a thrwy ranau o sir Ddinbych. Ar y 
I4eg a*r i5fed o Fa wrth yr oedd Cymdeithasfa'r Gogledd 5m 
cyfarfod yn nhref Diubych ; a phregethodd Mr. Evans am 
2, o flaen Mr. Elias, oddiar Gal. vi. 7, 8. Yr oedd y Parch. 
Edward Williams, C)niwyd, yn bresenol, a dywed mewn 
Uythyr atom i Mr. Evans " gael oedfa nerthol iawn, ei lais 
yn soniarus ac yn efFeithiol. Yr ail waith y clywais ef ydoedd 
yn y Capel Mawr, yn Ninbych, yr wyf yn meddwl mai nos 
Sabboth ydoedd, a thyrfa fawr yn gwrandaw ac wedi eu 
gwefru. Y test}^! — Rhuf. iii. 25. O fel yr oedd yn gwaeddi 
mor eflfeithiol,— * lawn, lawn, lawn; digon i Dduw, digon i 
ddyn, digon i*r nefoedd ac i'r ddaear, digon am amser ac i 
dragywyddoldeb.' " Y mae yn bleser mawr genym i ddodi j 
mewn yma y llythyr canlynol a dderbyniasom oddiwrth y 
Parch. Robert Hughes, Gaerwen, yn cynwys adgofion am y 
daith hon :— 

«* Yr wyf yn cofio eich taid yn myned trwy sir Fon y 
tro cyntaf. Yr oedd ei weinidogaeth y pryd hyny yn 
defhynu fel gwlaw, fel gwlith-law ar irwellt, ac fel cawodydd 
ar laswellt. Ond y tro diweddaf ond un y bu efe drosodd, y 
tynodd efe fwyaf o sylw. Yr oedd efe a'r diweddar Barch. 
John James gyda'u gilydd. Yr oeddwn i y pryd h)niy wedi 
d3rfod o Amlwch, fy He geaedigol, i Gaerwen i breswylio. 
,Ac yr oedd y ddau frawd parchedig yn pregethu yn y Gaer- 



Digitized by 



Google 



132 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

wen 2 o*r gloch ddydd Llun. Testyn eich taid ydoedd, lago 
V. 20. Pregeth rhyfedd, un o'r pregethau rhyfeddaf a 
wrandewais erioed. Diau iddi fod yn foddion i droi Uuaws o 
bechaduriaid oddiwrth gyfeiliorni eu ffyrdd, ac i*w gwaredu 
rhag angau. Y desgrifiad a roddes efe o angau enaid oedd yn 
ofnadwy. Yr oedd yr hoU gynuUeidfa, megys eneidiau 
noethion heb gyrph, yn Uefain am eu cadw. * * * 

" Ydwyf, anwyl frawd, yr eiddoch yn flfyddlawn, 

"R. Hughes." 
Yr oedd Mr. Hugh Roberts, Bangor, hefyd yn cofio Mr^ 
Evans, a*i gyfaill Mr. John James, ar yr un daith, ac yr oedd 
yn eu gwrandaw nos Sul, y lofed o Fawrth, yn y TabernacI, 
Bangor. Y testyn ydoedd 2 Cor. iv. 17. **Yr oedd hon,**^ 
meddai Mr. Roberts, ** 5'n bregeth ragorol — C} ferbynu 
cystudd a gogoniant, byrdra cystudd a thragywyddol ogon- 
iant, ysgafndra cystudd a phwys gogoniant, cystudd yn ei 
berthynas k'x byd hwn a gogoniant yn ei berthynas ^'r byd a 
ddaw. Yr oedd yn bur efFeithiol i gynuUeidfa luosog.'^ 
Dyma yr oedfa y cyfeiriodd Dr. Owen Thomas mor eflfeithiol 
ati yn Nghymdeithasfa y Forth, Rhondda, yn 1887, y tro 
diweddaf y bu Mr. Evans mewn Cymdeithasfa. Yr oedd 
Mr. Hugh Roberts yn cofio hefyd am ei bregeth yn y Bala 
yn 1829, pryd yr oedd yn llefaru am 2 o flaen Mr. Elias, fel y 
crybwyllwyd eisioes; ac y mae yn cadarnhau adgof Mr. John 
Jones, Ceinewydd, am dani, a dywedodd mewn llythyr atom 
ychydig fisoedd cyn ei farwolaeth, ** Oedfeuon nerthol," (gan 
gyfeirio at y ddwy bregeth) " ac yn cario dy Ian wad roawr ar 
y g)niulleidfa." Ar ol yr oedfa yn y Gaerwen, ag y mae Mr. 
Robert Hughes yn ei nodi, yr oedd Mr. Evans a*i gyfaill ya 
myned i Gyfarfod Misol Mon, yn Niwbwrch, He y pregeth- 
asant nos Lun, y 4ydd o Fawrth, a Mr. Evans drachefn bore 
dranoeth, o flaen Mr. Elias. Os oedd ofn Mr. Ebenezer 
Richard yn fawr ar John James yn Nhregaron, yr oedd ofn 
Mr. Elias yn awr j'n fwy amo. Mae yn ymddangos fel pe 
byddai Mr. Elias yn gwybod am ei wendid, ac ymgadwodd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 



^33 



o'r golwg, fel na welodd Mr. John James y gwr mawr ac 
enwog hyd ar ol yr oedfa y nos gyntaf yn Niwbwrch. Pe 
buasai wedi ei weled cyn yr oedfa y mae yn sicr y buasai 
wedi gwrthod pregethu; fel yn wir y gwnaeth droion yn ystod 
y daith. Eithr er y gwendid hwn oedd yn perthyn iddo, yr 
oedd Mr. John James yn gyfaill o'r mwyaf dymunol. Meddai 
y ddynoliaeth oreu, yr oedd yn foneddwr wrth natur, yn wr 
disyml, a'i gyfeillach yn bur a serchog. Yr oedd hefyd yn 
^r o bersonoliaeth hardd, ac yr oedd ganddo lais o*r mwyaf 
hyfryd, a meddai lywodraeth hoUol arno ; nid ydym yn cofio 
neb a allai wneud disgyniadau yn well nag ef, megys o'r 
pumawd neu'r wythawd i lawr at y cyweirnod. Ac yr oedd 
yn medru esgyn gyda'r un rhwyddineb a naturioldeb ; a pha 
un bynag ai i lawr yn isel, neu ynte ar dop ei lais y byddai 
yn Uefaru, yr oedd yr un mor hyfryd i'w wrandaw. Ar ol 
iddo dwymo gyda'i bwnc, ac yr oedd efe yn naturiol yn 
** wresog yn yr ysbryd," eithr nid yn danllyd ei ardymheredd 
fel yr hwn ag yr oedd yn awr yn gyfaill iddo, byddai ei 
feddyliau hefyd yn ddyrchafedig, ac wedi eu gwisgo mewn 
iaith gyfaddas a phrydferth. Ac yr oedd ei ystum yn hynod 
weddus, er ein bod yn sicr na wnaeth efe erioed astudio 
areithyddiaeth ; ond yr oedd ei agweddiad addas yn y pwlpud 
a*i leisio swynol yn gwbl naturiol iddo. Pe buasai wedi cael 
manteision addysg uchel yn more ei fj'wyd, mae yn sicr 
genym y buasai yn un o ddynion blaenaf ei oes yn y 
Cyfundeb y perthynai iddo. Eithr er yr anfantais o ddifFyg 
gorteithiad boreol ei feddwl, efe a lanwodd le mawr yn 
nghylch Methodistiaeth Morganwg, yr oedd yn hoflf-ddyn yr 
hoU gynuUeidfaoedd, a gwasanaethodd yr hoU eglwysi yn ei 
sir ei hun gyda flfyddlondeb mawr. Ychydig flynyddoedd 
cyn ei farwolaeth buom yn ymddyddan kg ef am ei daith 
gyda Mr. Evans trwy Ogledd Cymru, a dywedai am yr hwn 
ag yr oedd yn gyfaill iddo ei fod ** yn ddoeth, ymroddedig, a 
chyfeillgar ; a*i fod yn gefnogol iawn i'w gyfaill." Bu y ddau 
yn gyfeillion mawr hyd y diwedd. Ychydig cyn marwolaeth 



Digitized by 



Google 



134 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Mr. James buont yn cydwasanaethu am Sabboth yn Mhen- 
ygraig, Rhondda. Yr oedd y cyfeillion yno wedi bwriadu 
llawer ar y Sabboth, ac yn pryderu yn fawr na byddai i ddim 
ddygwydd i rwystro y naill na'r Hall i ddyfod i'r cyhoeddiad. 
Cyraeddodd Mr. James nos Sadwrn, ac yr oedd Mr. Evans 
yno yn gynar bore dydd Sul, Pregethodd Mr. Evans yn y 
bore ; a Mr. James yn yr hwyr, a'r holl amser yr oedd yn 
pregethu, yr oedd Mr. Evans yn sefyll wrth ei ochr yn cynaj 
ei freichiau, neu fel y dywedir mewn rhai parthau o Gymru 
yn porthi'r gwasanaeth. Ni bu dau erioed yn fwy dedwydd 
gyda'u gilydd, ac yr oedd yn Sabboth i*w gofio byth ; yr 
oedd yr holl gynulleidfa, fel y ddau weinidog, yn hoUol wrth 
eu bodd ; yr oedd capel Pisgah y Sul hwnw yn ddiamheuol 
yn un o'r " nefolion leoedd yn Nghrist lesu." Yr oedd Mr. 
John James, Penybont, yn wr o gymaint ragoriaeth fel dyn, 
Cristion, a phregethwr, a bu y fath gyfeillgarwch rhyngddo 
ef a Mr. Evans, fel y mae crybwylliad helaethach am dano 
yn hollol weddus yn y gwaith hwn. Yr ydym gan hyny gyda 
hyfrydwch yn gosod i mewn yma yr ysgrif ganlynol a 
dderbyniasom oddiwrth ei fab-yn-nghyfraith, y Parch Hugh 
Harries, Pencoed, yr hon ar ein cais ag y bu efe mor garedig 
a'i pharotoi, ac yr ydym yn dra diolchgar iddo am dani, ac y 
mae yn sicr genym y teimla ein holl ddarllenwyr yr un modd : 
" Ychydig o adgofion am y diweddar Batch. John J antes ^ 
Penyhont-ar-Ogwr. — Yr oedd yn hanu o deulu parchus oedd yn 
byw mewn ffermdy yn yr Hengastell, Penybont. Ganed ef 
yn y flwyddyn 1806. Cafodd ei ddwyn 1 fyny o*i febyd mewn 
awyrgylch grefyddol ; ac y mae yn debyg fod yr addysg a'r 
esiampl dda a gafodd wedi gadael argrafF ddofn ar ei galon ; 
a phriodolai yr argraffiadau crefyddol cyntaf a gafodd i*r 
cyngorion difrifol a gafodd gan ei fam dduwiol. Bu am rai 
blynyddau ar ol hyn heb wneud profFes gyhoeddus o grefydd. 
Ond un Sabboth yn yr Hengastell, o dan weinidogaeth y 
diweddar Barch Hopkin Bevan, Llangyfelach, dyfnhawyd 
yr argraffiadau ; dadguddiodd Ysbryd Duw ei gyflwr coUedig 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 1 35 

yn y fath oleuni iddo fel y methodd a chael Uonyddwch ne& 
dyfod o hyd i Geidwad ; cyflwynodd ei hunan iddo ac i*w 
wasanaeth, a pharhaodd )ni fFyddlon yn ei wasanaeth hyd ei 
fedd. Yr oedd mynwes wresog i*w dderbyn yn eglwys yr 
Hengastell ; ac fel y dywed y Parch. E. Matthews yn ei 
adgofion am dano, * Aeth i mewn i'r eglwys y pryd hyny 
megys i wely twym. Nid yn ami y gwelwyd eglwys mor 
wresog, mor egwyddorol, mor gadarn yn yr Ysgrythyrau, 
mor ddoniol yn eu gweddiau, ac mor addfed yn eu profiadau, 
ag oedd eglwys yr Hengastell yr amser hwnw.* Felly gwelir 
iddo fyned i le manteisiol i gael magwraeth ysbrydol ac 
iachus. Nid hir y bu cyn cael ei gymell i gymeryd rhan 
gyhoeddus yn y gwasanaeth, ond cafwyd gryn waith i'w gael 
i wneud hyn, er cael pob cymelliad a chefnogaeth gan yr holl 
swyddogion. Yr oedd o duedd nervous yn natuTiol, ac hefyd 
yn coleddu meddwl isel iawn am ei alluoedd, fel nad oedd 
ganddo ddim ymddiried ynddo ei hun ; a bu hyn yn brofed- 
igaeth iddo lawer gwaith. Pa fodd bynag, trwy fod yn daer, 
a pharhau i*w gymell, Uwyddwyd i'w gael i ddibenu y cyfar- 
fod eglwysig un noswaith ; ac wedi dechreu gweddio, nid hir 
y bu cyn myned i'r nefoedd, a thynu y nefoedd i lawr i'r 
cyfarfod, nes yr oedd pawb yn foddfa o ddagrau, a'r hen 
flaenoriaid UygadgrafF yn medru canfod ynddo y noson bono 
un o s6r dysgleiriaf y pwlpud Cymreig. 

** O hyn allan tynodd ei weddiau sylw mawr yn y dref a'r 
wlad ; ac nid rhyfedd, canys yr oedd ynddo y fath gydgyfar- 
fyddiad o ddoniau naturiol ac ysbrydol na welir ond yn 
anaml yn yr un dyn. 

" Yn fuan iawn cymellwyd ef i'r pwlpud. Yr oedd pawb 5m 
meddwl mai yno y dylai fod ; ond yr oedd efe ei hun yn 
meddwl yn wahanol, a chiliai yn ol mewn dychryn wrth 
feddwl am y cyfrifoldeb ofnadwy cysylltiedig &'r swydd. Yr 
oedd ynddo duedd at bregethu yn foreu iawn. Pan yn blant 
gattref gyda'u mam weddw byddent yn fynych yn cynal 
cyfarfodydd yn y t^, wedi iddi hi fyned allan i'r capel ; a 



Digitized by 



Google 



136 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

John oedd y pregethwr bob amser. Ond er fod y duedd a'r 
awydd am bregethu yn parhau ynddo, eto yr oedd yn teimlo 
cymaint o'i anngh3rmwysder at y gwaith fel y ciliai yn ol 
rhag ymgymeryd kg ef, er cael ei gymell yn daer at hyny. 
Ond trwy hir gymell, a thynu, a denu, a gwthio gan swydd- 
•ogion yr eglwys, boddlonodd wneud yr hyn a allai, a 
<:hychw)niodd ar waith y weinidogaeth ; ac ni fu yn edifar 
gan neb o'r swyddogion am yr hyn a wnaethant. Daeth 
galw mawr am ei wasanaeth yn fuan — blaenoriaid yn ymdyru 
o'i am^lch gan grefu am gyhoeddiadau ; a daeth yn boblog- 
aidd iawn yn fuan. * Am ei bregethu,' meddai Mr. Matthews, 
* nid oes genym ond ychydig i'w ddweyd, ond fod hyny jni 
ddirgelwch fel y rhan fwyaf o'i bethau ef : yr oedd yn meddu 
ar ddoniau pregethu anarferol. Yr oedd yn fwy peraidd- 
leisiol na'r diweddar Barch. John Jones, Talsarn, ac fe wyr 
pawb a'i clywsant ef fod ganddo lais hynod o swynol, eto nid 
oedd yn cyraedd Mr. James o ran melusder, na nemawr yn 
gryfach ychwaith ; a byddai Mr. James lawn mor eflfeithiol 
ag yntau ar ei amserau mwyaf dedwydd.' Byddai ei bregethu 
yn cynyrchu eflfeithiau rhyfedd yn fynych ar ei wrandawyr. 
Yr oedd ei floedd dyner a pheraidd o dan ddylanwad teimlad 
gwresog a chynyrfiad ysbrydol yn efFeithio i'r fath raddau 
arnynt fel ag yr annghofient y byd— ei helbulon a'i obeithion 
—a phethau mawrion trefn gras wedi llyncu eu meddyliau 
yn llwyr. Sylwedd ei bregethau oedd, Crist lesu a'r iach- 
awdwriaeth fawr sydd ynddo, a'i chymwysder ar gyfer angen 
pechadur colledig. Os nad oedd yn synu ei wrandawyr k 
drychfeddyliau newydd, medrai eu swyno kg efengyl bur 
mewn ysbryd efengylaidd ; ac fel y dywedodd y Parch. D. 
M. Davies, Penclawdd, yn ei adgofion am dano, — *Beth 
bynag oedd yn ddiffygiol yn ei bregethau, yr oedd ynddynt 
rywbeth na wna y drychfeddyliau godidocaf a'r ymresj'miad- 
au cadarnaf y tro hebddo ; gwyddai pa fodd i arwain y praidd 
i'r borfa fras, i ddychwel y darfedig, i rwymo y friwedig, ac 
i grythau y Uesg.* Byddai tymer ei wrandawyr yn dylan- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I37 

wadu i raddau helaeth arno. Byddai ganddo ei hofF leoedd 
i fyned i bregethu, ac nid oes rhaid dweyd mai y lleoedd 
mwyaf gwresog oedd y rhai hyny ; ac anfynych y byddai yn 
cael oedfa ^t yn y cyfryw fanau. Ond mewn cynuUeidfa 
sych a stoicaidd, hwylio y.i erbyn y gwynt a'r tide y byddai 
yn gyffredin, ac er ymdrechu ei oreu yn methu myned yn y 
blaen. 

** Byddai bob amser yn gwneud ei oreu i gael pregethu o 
flaen pawb, er feallai mai pregethwr ieuanc iawn fyddai i 
bregethu gydag ef. Yr oedd ei hunanymwadiad nior fawr 
fel mae'n debyg na welodd efe erioed un pregethwr yn llai 
nag ef ei hun. Os dygwyddai i'r brawd fyddai wedi mynu 
cael pregethu o*i flaen gael oedfa hwylus, gwaith anhawdd 
fyddai cael ganddo fyned i bregethu ar ei ol. Rhyw dro, 
mewn cyfarfod pregethu yn Crug-glas, Abertawy, yr oedd 
brawd arall ac yntau i bregethu nos Lun : mynodd y brawd 
arall fyned o*i flaen, a chafodd oedfa hwylus iawn. Yr oedd 
yntau yn anfoddlawn pregethu ar ei ol, a cheisiai gael gan 
weinidog arall oedd yn bresenol gymeryd ei le. Gwrthodai 
hwnw, gan ddweyd fod yn rhaid iddo bregethu. Trwy hir 
^ymell a pherswadio aeth i fyny grisiau y pwlpud yn araf, a 
phan jT oedd ar ben y grisiau, dyna'r hen frawd gwresog a 
duwiol — William Rees, o Glandwr — ^yn gwaeddi allan, 
* 'Nawr, Arglwydd mawr, rho dy help i fy mrawd anwyl i 
tregethu.' Eflfeithiodd gweddi yr hen frawd arno, newidiodd 
ei wedd, Uonodd ei ysbryd, ac ymgymerodd k*T gwaith yn 
^alonog; a chyn pen chwarter awr wedi iddo ddechreu 
pregethu, yr oedd yn feistr y gynulleidfa, yn cyhoeddi yr 
^fengyl dragywyddol yn ei hwyliau goreu, a'r gynulleidfa yn 
foddfa o ddagrau o'i flaen, a'r hen William Rees yn canmawl 
y Gwr fu farw cyfuwch ag yntau. Nid oedd yr oedfa hono 
ond un o lawer e rai cyffelyb a fyddai yn eu cael. Yr oedd 
yn hynod boblogaidd ; a phob dosbarth ac oedran yn mwyn- 
Jiau ei weinidogaeth ; a pharhaodd felly hyd y diwedd. 

«* Yr oedd hefyd yn ddarllenwr mawr ar y Beibl a*r hen 



Digitized by 



Google 



138 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 

Buritaniaid, ac yn feddyliwr cyson. Ysgrifenodd lawer— do^ 
gyfrolau o sylwadau ; ond gan mai k hlachlead y byddai yn eu 
hysgrifenu yn gyflfredin, mae yn anmhosibl eu darllen^ 
Meddyliai am adnod, darllenai bob peth arni a fyddai o fewn 
ei gyraedd er cymorth i*w deall, meddyliai lawer ar yr hyn 
a ddarllenai ; a phan y byddai meddwl newydd yn ymgyf- 
Iwyno iddo ysgrifenai ef i lawr ar glawr llythyr neu ryw 
ddernyn o bapyr a fyddai o fewn ei gyraedd ar y pryd. Ond 
nid oedd ar ol hyny yn trefnu ei feddyliau, eithr yn gadael i'r 
meddyliau hyny dreiglo allan pan y byddai yn pregethu fel y 
byddent yn dygwydd dyfod ; ac fel y dywedodd Mr. Matthews 
am dano, * Os byddai y teimladau yn poethi a chynhyrfu, 
byddent yn treiglo allan fel swn dyfroedd lawer a chedyrn 
donau y m6r, ac weithiau fel telynorion yn canu ar eu 
telynau, nes y byddent yn dawnsio ar hyd yr hoU le.* O'r 
cwbl a ysgrifenodd, nid oes ondpedair neu bump obregethau 
wedi eu hysgrifenu yn drefnus ganddo. 

" Yr oedd yn hynod mewn gweddi pan y cychwynodd 
gyda chrefydd ; parhaodd felly hefyd. Yr oedd ei glywed ef 
yn gweddio yn ddigon o dal am ddyfod i'r cyfarfod, pe na 
buasai dim arall wedi bod yno : eiriolai dros achubiaeth 
pechaduriaid, gan ddadleu hen addewidion cyfoethog yr 
efengyl, gyda'r fath wres a thaerineb nes argyhoeddi pawb 
ei fod wedi bod yn y cysegr sancteiddiolaf yn ymwneud k 
Duw trostynt. PSm ar daith gyda y diweddar Barch. David 
Roberts, Pontfaen, drwy sir Aberteifi, daethant rhyw nos- 
waith i Dregaron, a'r noson hono gwrthodai bregethu, fel y 
gwnai yn fynych ar y daith ; ni wnai ond dechreu yr oedfa. 
Cafodd afael a hwyl neillduol mewn gweddi— yr oedd 
efFeithiau y dylanwad rhyfedd oedd yn cydfyned ^*i lais per- 
aidd a'i erfyniadau taer yn gorchfygu y gynuUeidfa, nes bron 
a thori allan i ;^orfoleddu. Yr oedd y diweddar Barch. 
Ebenezer Richard wedi bod oddicartref, ac wedi methu 
dychwelyd mewn pryd i fyned i'r oedfa. Yr oedd Mrs,- 
Richard yno, ac yr oedd hithau fel ereill wedi ei chodi i hwyl- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 139 

neillduol gan y weddi, a dywedai wrth Mr. Richard wedi 
myned gartref, * Dyna golled gawsoch drwy fethu d'od i'r 
capel. O ryfedd, dyna weddi ! ' * Beth,' ebe Mr. Richard, 
* a oedd dim pregethu yno heno ? * * O, y weddi ryfedd, 
dyna weddi ! ' A phan yr oedd Mr. Roberts yn adrodd 
hanes yr oedfa wrth gyfaill, dywedai * fod ei bregeth ef wedi 
myned o'r golwg, ac nad oedd siarad am ddim ond am y 
weddi ryfedd.* 

** Un hynod mewn gweddi ydoedd yn y dirgel, wrth yr allor 
deuluaidd, yn gystal ag yn y cyhoedd ; ac yr oedd ei Dad 5rr 
Hwn oedd yn gweled yn y dirgel, yn talu iddo yn yr amlwg, 
Hefyd yr oedd yn gymeriad pur iawn, yr oedd yn un per- 
flfaith, yn ofni Duw, ac yn cilio oddiwrth ddrygioni. Mor 
belled ag y medrai llygad dynol ganfod, yr oedd yn anhawdd 
rhoddi bys ar un ysmotyn du arno, er ei fod ef ei hun yn 
teimlo ei fod yn Uawn o anmherflfeithrwydd. Yr oedd yn un 
perffaith yn ngolwg pawb a*i hadwaenai, a pha oreu yr ad- 
waenid ef, perfFeithiaf fyddai yn eu meddyliau. Israeliad yn 
wir ydoedd, yn yr hwn nid oedd twyll. Yr oedd ei dduwiol- 
deb mor fawr fel yr oedd wedi enill tystiolaeth yn nghyd- 
wybodau pawb niai gwr Duw ydoedd. Yr oedd ei bresenol- 
deb mewn cyfarfod yn cario dylanwad mawr, er mae yn 
bosibl na ddy wedai lawer. Yr oedd yn cael ei barchu gan 
fyd ac eglwys fel dyn Duw, ac yr oedd colli un o*r fath yn 
golled dirfawr yn mhob cylch crefyddol ; ac felly yr oedd y 
wlad yn teimlo pan y cymerwyd ef i flfwrdd. Yr oedd gwag- 
der ar ei ol yn y Cyfarfod Misol, yn y pwlpud, yn yr eglwys, 
ac yn ei deulu. 

" Ni chafodd ei gystuddio yn hir. Yn mis Mawrth cafodd 
anwyd trwm, yr hwn a effeithiodd yn fawr arno. Trwy ofal 
a thruniaeth feddygol, daeth ychydig yn well, ac yn mis 
Ebrill aeth at ei gyhoeddiad am Sabboth i Canton, Caerdydd. 
Nos Sabboth, ar ol gorphen gwaith y dydd, cymerwyd ef yn 
glaf iawn ; dychwelodd adref dydd Llun mewn poen dir- 
fawr, a pharhaodd felly am rai dyddiau. Llwyddodd y 



Digitized by 



Google 



140 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

lueddyg i esmwythau ei boen, ond parhaodd yn wael, ac yr 
oedd yn amlwg fod 3'r hen babell yn dadfeilio. Gwellhaodd 
ychydig ar ol hyn, ac yr oedd yn rhaid iddo fyned at ei 
gyhoeddiad i'r Pil am Sabboth yn mis Mai. Gwnaeth y 
teulu eu goreu i*w berswadio i beidio myned rhag iddo gael 
ail anwyd ; ond mynai fyned— nid oedd modd ei rwystro, a 
hwnw oedd y Sabboth diweddaf y pr^ethodd. Dychwelodd 
adref dydd Llun yn Uawer gwaeth, ac er hoU ymdrech y 
meddygon, gwaelu yr oedd. Cymerwyd ef i lawr am newid 
i Kenffig (lie y byddent fel teulu yn arfer treulio rhai misoedd 
bob haf), gan obeithio y byddai y newid yn lies iddo ; ond 
gwelwyd yn fuan nad felly yr oedd. Wrth ganfod hyn, yr 
oedd ei anwyl briod yn awyddus am eigael adref i Benybont; 
ond dy wedai yntau wrthi, * Y mae arnaf ofn y daith i Beny- 
bont, ond nid oes arnaf ofn y daith i dragy wyddoldeb.' Yr 
oedd wedi bod yn ofni angeu— ofn y boen gysylltiedig k*r 
ymddatodiad— drwy ei oes ; ond am ganlyniadau marw yr 
oedd yn berffaith dawel. * Peth brawychus yw marw,* 
meddai, * yr wyf yn teimlo peth arswyd arnaf rhag pangfeydd 
marw.' Byddai bron bob amser yn y ddyledswydd deulu- 
aidd yn cyfeirio at ofn yr ymddatodiad. Ond pan ddaeth yr 
awr, cafodd ei waredu yn llwyr oddiwrth yr hyn a fawr ofnai, 
a dywedai hen wraig dduwiol o Benybont, * fod ei Dad nefol 
yn gwybod fod ar Mr. James ofn angeu, ac a ddywedodd 
wrtho am ddyfod mewn mynyd fel na byddai iddo gael golwg 
ar angeu ' ; ac felly y bu. Cafodd fyned megys heb brofi 
marwolaeth, heb wybod dim am loesion a phangfeydd yi ym- 
ddatodiad. Cauodd ei lygaid a hunodd yn dawel boreu 
dydd Mercher, Mehefin y i2fed, 1878. Y dydd Llun can- 
lynol ymgasglodd tyrfa luosog nas gwelir ond anaml ei bath, 
o bell ac agos, i dalu y gymwynas olaf i'w weddillion marwol. 
Claddwyd ef yn mynwent capel y Pil, a gwasanaethwyd ar 
yr amgylchiad gan amryw weinidogion parchus. 

" Gadawodd ar ol weddw ac unig ferch i alaru eu colled 
ar ol priod a thad mor dyner a charedig. Erbyn hyn y mae 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I41 

ei weddw wedi ei ddilyn i'r orphwysfa nefol, lie nad oes 
ymadael mwy." 

Yr oedd cymdeithas y fath un a Mr. John James yn 
gymorth nid bychan i wneuthur y daith ag y rhoddasom ei 
hanes uchod yn un ddedwydd. Ac yr oedd Mr, F-vans ei 
hun ar y pryd yn man goreu ei fywyd, yn iach ac yn gryf, ac 
erbyn hyny hefyd wedi cyraedd ei boblogrwydd uchaf. Ac 
yn ben ar hyn oil, yn ol y tystiolaethau yr ydym eisioes wedi 
eu cyflwyno, bu ei weinidogaeth ar y daith ddedwydd bono 
yn NgogJedd Cymru, yn y flwyddyn 1833, yn foddion i fawr 
gysuro y saint, ac i waredu llawer o eneidiau rhag angau. 

Cyraeddodd gartref dydd Mawrth y 26ain o Fawrth. Ar 
y 3ydd a'r 4ydd o Ebrill yr oedd yn bresenol yn Nghyfarfod 
Misol Salem, Pencoed, ac yn pregethu am 10 yr ail ddydd* 
Yr wythnos ganlynol aeth i Gymdeithasfa Pontypool, yr hon- 
a gynelid ar y lofed a'r iieg; a phregethodd yno am 2 o'r 
gloch oddiar i Sam. xxx. 6. Nid aeth i Gyfarfod Misol 
Merthyr ar ddyddiau cyntaf Mai, ond yr oedd yn bresenol yn 
Aberaion ar yr 22ain a'r 23ain ; ar yr 28ain a'r 29am yn 
Nghymdeithasfa Casgwys, sir Benfro, ac yr oedd yn pregethu 
yno am 3 oddiar lago v. 20. Cafodd oedfa rymus ; yr oedd 
€i lais mor nerthol a chlir, fel y clywid ei floedd mor belled a 
Bullhook, pellder yn agos i dair milldir. Y mae Casgwys yn 
sefyll ar y terfyn rhwng y rhan Gymreig a'r rhan Saesneg o 
sir Benfro. Pr deau mae y trigolion oil yn Saeson ; ac 
erbyn hyn hefyd y mae y Saesneg yn mron wedi cymeryd 
meddiant Uwyr o'r wlad i'r gogledd o Gasgwys, o leiaf haner 
y fFordd i Woodstock a'r Gwastad, ac y mae'r moddion 
crefyddol yn cael eu dwyn yn mlaen yn gwbl yn yr iaith bono. 
Hyd tuag ugain mlynedd yn ol yr oedd Cyfarfod Misol y sir 
yn cael ei gynal )ni Nhasgwys yn flynyddol, sef fel rheol yn 
mis Mawrth,. a threfnid pregeth Gymraeg a phregeth Saes- 
neg yn mhob oedfa. Yn yr amser gynt y bregeth Gymraeg 
fyddai yn olaf, ac felly yr edrychid ar yr iaith Gj^nraeg ya 
-cael y flaenoriaeth. Fd hyny ydoedd dri-ugain mlynedd ya 



Digitized by 



Google 



142 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

ol ; m^ys er engraiflft yn yr adeg ag yr oedd Mr. Richard 
Lumley yn weinidog yn Lacharn, sef o 1833 ^Y^ ^^39* ^c yr 
€lai efe i lawr yn mron bob blwyddyn i Gyfarfod Misol 
Casgwys i bregethu yn yr oedfa ddeg o*r gloch o flaen Mr. 
Thomas Richard, Abergwaun. Ar yr achlysuron hyn byddai 
y ddau bregethwr enwog yn llefaru gyda nerth mawr ; ac y 
mae son am yr oedfeuon hyd y dydd hwn. Yr un modd yn y 
Gymdeithasfa grybwylledig, y bregeth Saesneg oedd gyntaf 
yn mhob oedfa, a'r un Gymraeg yn olaf. Am dri y prydnawn 
cyntaf pregethodd Mr. John Evans, New Inn, yn y Saesneg, 
ac yna, fel y dywedwyd eisioes, Mr. William Evans 5m 
Gymraeg. Mae yr hen flaenor Mr. James Hughes, Froghall, 
yn cofio yn dda am y Gymdeithasfa, ac yn hofF iawn o siarad 
am dani, Mae yn g6f genym glywed Mr. Evans yn son am 
y Gymdeithasfa hono, ac iddo sylwi fod yr olwg ar y gynuU- 
eidfa, yn cynwys nifer lluosog o wragedd yn gwisgo yr hen 
hetiau Cymreig, yn hynod o brydferth. I ddangos y 
cyfnewidiad sydd wedi cymeryd He yn ardal Casgwys o ran 
iaith arferedig y trigolion, yn y Gymdeithasfa a gynaliwyd 
yno yn 1881, y bregeth Gymraeg oedd yn gyntaf, a'r un 
Saesneg yn olaf; ac wrth bob tebyg pan y cynelir yno 
Gymdeithasfa nesaf ni bydd angen am bregeth Gymraeg 
o gwbl. 

Ar ei fFordd adref o Gymdeithasfa Casgwys teithiodd Mr. 
Evans bob cam i Abertawy erbyn nos lau, y 3oain o Fai, a 
phregethodd yno, ac yn Llansamlet am 10 bore dydd Gwener, 
yr 3 lain. Ar ol bod gartref nos Wener, cychwynodd yn 
irydlawn dydd Sadwrn i fyned i gadw oedfa yn Llanbyddery, 
yn Mro Morganwg ; a'r Sul dilynol, yr 2il o Fehefin, yr oedd 
yn Mhenmarc y bore, Llantryddyd y prydnawn, ac yn Nhre- 
hill yr hwyr ; ac yna yn ddiau adref. Nos Fawrth, y 4ydd, 
yr oedd yn pregethu yn flfermdy y Rhiwgarn, gerllaw Ton- 
yrefail ; a nos dranoeth yn Mhenllwyngwent, gerllaw Gl}^- 
ogwr, pryd y bedyddiodd David, mab Thomas a Sarah 
Williams, a brawd i*r Parch. Evan Williams, Glynogwr* 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I43 

Ar y dyddiau Llun a Mawrth, y lofed a'r iieg, yr oedd 
*^ agoriad capel newydd Llansawel " yn cymeryd Ue. Mae 
yn dra thebyg y gofynasid iddo ef i fyned yno ; ac nid yw 
301 annhebyg iddo yntau addaw bod yn bresenol; modd 
bynag nid yw yn ymddangos y gallodd fyned yno. Ond nos 
Fawrth, yr iieg, pregethodd yn Garthgraban, sef yn nhy ei 
dad, a'i gartief genedigol ei bun. Yr oedd ei dad bellach yn 
heneiddio ac wedi llesgau, ac yn analluog i ddilyn y moddion 
yn y capel ar y Ton, fel yr arferasai gynt. Fel y gwelsom 
yn barod, bu farw yn mhen ychydig gyda haner blwyddyn 
ar ol hyny. Ar yr 2ofed o*r un mis yr oedd Mr. Evans yn 
pregethu am 2 yn Nghyfarfod Misol Penybont. Nid oes 
-dim yn neillduol i'w grybwyll am y tri mis canlynol heblaw 
ei fod yn dilyn ei gyhoeddiadau Sabbothol a'r Cyfarfod 
Misol gyda'i ymroddiad arferol. Wrth sylwi ar ei lafur 
Sabbothol y mae yn ymddangos y byddai weithiau, yn wir 
nid yn anfynych, mewn rhan yn cyflenwi dwy daith ar yr un 
Sul. Dyma engraiflft : Medi yr 22ain, Glynogwr am 9, cyf- 
arfod ysgolion ; Llanwyno am 2, Pontypridd am 6. Y 
tebygrwydd yw fod taith Glynogwr, Dinas, a Thonyrefail 
heb bregethwr y Sabboth hwnw ; ac y mae y dybiaeth yn 
cael ei chadarnhau gan y ffaith i Mr. Evans bregethu ar y 
Ton nos Fawrth, y 2^4.ain, yr hyn oedd yn gwneud i fyny am 
ddiflfyg pregeth y nos Sul blaenorol. Yr oedd dwy os nad 
tair o ysgolion yn cael eu holi yn Glynogwr y bore Sabboth 
liwnw, ac y mae yn sicr i'r cyfarfod barhau lawn ddwy awr. 
O Glynogwr i Lanwyno y mae pellder o wyth i ddeg milldir, 
ar hyd fFordd anwastad— i fyny ac i lawr rhiwiau serth; ac 
y mae yn sicr i'r pregethwr, ar ol gorphen gwaith y dydd yn 
Mhontypridd, fyned i'w gartref cyn gorphwys. Nid yw hyn 
ond un o luaws o esiamplau cyfFelyb o'r modd yr oedd efe 
. yn treulio ac yn ymdreulio yn ngwasanaeth ei Arglwydd. 
Ar Sul yr 2ofed o Hydref yr oedd yn Rhymni y bore, Tre- 
degar am 2, a Phenycae am 6 ; yna dydd Llun, yr 2iain, i 
J^antyglo erbyn 10, Llanelli am 2, a Chrughowel yr hwyr. 



Digitized by 



Google 



144 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Dranoeth pregethodd yn y Bwlch, Llangors, a Thalgarth. 
Yr oedd hyn ar ei ffordd i Gymdeithasfa Aberhonddu, yr hon 
oedd i*w chynal ar y 23ain a*r 24ain ; ac yr oedd yn pregethu 
yno am 2 oddiar Job xxxiii. 24. Aeth i Defynog erbyn yr 
hwyr, a'r dydd canl)nol i Ystradfellte a Phontneddfychan. 
Nos Sadwrn, a bore Sul y 27ain, yr oedd yn Hirwaen, Cefn- 
coedcymer am 2, a Merthyr y nos. Dyma wythnos o deithio 
a gweithio caled, ond y peth cyntaf oedd yn ei aros ar ol 
dychwelyd adref ydoedd oedfa i bregethu ar Donyrefail, nos 
Lun, yr 28ain. Y dydd olaf o'r mis, a'r cyntaf o Dachwedd, 
yr oedd "agoriad t^ cwrdd Pontypridd" yn cymeryd He ; ac 
yr oedd Mr. Evans yno yn pregethu am 2 a 6 yr ail ddiwrnod. 
Ar yr 22ain o Dachwedd yr oedd yn pregethu am 2 a 6 yn 
** agoriad capel Bryntirion." Yn y cyfrif o'i lafur yr ydym 
yn cael bwlch yn mis Rhagfyr. Ni bu yn pregethu o gwbl 
am y tair wythnos cyntaf o*r mis hwnw. Yn ystod yr wyth- 
nosau hyn bu yn gorwedd niewn twymyn beryglus, ond 
cafodd adferiad mwy buan nag yr ofnid, a gallodd fyned i*w 
gyhoeddiad yn y Penhydd nos Sadwrn yr 2iain, a'r Sul 
dilynol yn nhaith Pontrhydyfen, Llangynwyd, a'r Llwyni ; 
a phregethodd hefyd bedair gwaith dydd Nadolig, sef ar y 
Ton am 5 y bore, Glynogwr am 10, Dinas am 2, a Phonty- 
pridd am 6. Terfynodd lafur y flwyddyn 1833 trwy bregethu 
am 5 dydd Mawrth, yr 3iain o Ragfyr, yn Nghyfarfod Misol 
yPil. 

Rhoddi pregeth mewn angladd yn Mhenllwyngwent 
oedd ei orchwyl cyntaf yn 1834, sef ar yr 2il o lonawr, 
Rhwng yr ail a'r try dydd Sabboth o'r mis hwnw yr ydym yn 
ei gael yn rhoddi taith i bregethu mewn amry wiol leoedd ar 
derfyn dwyreiniol Morganwg, gan ddechreu yn Llanwyno 
bore Llun, y i3eg, ac yn diweddu yn yr Eglwys-newydd nos 
Sadwrn, y i8fed. Fe ddichon ei fod yn ymweled 4'r eglwysi . 
dros y Cyfarfod Misol yr un pryd. Ar y 29ain a'r 3oain yr 
oedd y Cyfarfod Misol yn cwrdd yn Merthyr, ac yr oedd 
Mr. Evans yn pregethu am 6 y nos gyntaf. Bore dydd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I45 

Gwener, yr 3iain, yr oedd yn gadael Caerdydd am 6 y bore i 
fyned i Bristol, ac oddiyno i Lundain, lie y cyraeddodd am 7 
o'r gloch bore dydd Sadwrn, y laf o Chwefror. Arosodd 501 
Llundain y tro hwn dros naw Sabboth, sef hyd ar ol Cymanfa 
flynyddol y Pasg. Gwnaeth y cyfeillion yn y brif-ddinas y 
defnydd goreu o bono yn ysbaid y tymor hwn. Traddododd 
saith-ar-hugain o bregethau yn Jewin Crescent yn unig. Yr 
oedd mewn rhy w gyfarfod neu arall bob nos o*r wythnos gyda'r 
eithriad o nos Sadwrn. A byddai yn pregethu dair gwaith 
yn mron bob Sabboth ; ond ar gyfer prydnawn Sul, y gfed o 
Chwefror, yr ydym yn cael yn y coflyfr " gwrando W. 
Williams, 2,'* a phrydnawn Sul, y 23ain o Fawrth, " James 
Hughes, 2." Yr oedd Mr. Henry Rees i fod gydag ef yn 
nghyfarfod y Pasg. Yr oedd yn pryderu llawer wrth edrych 
yn mlaen at y Gymanfa, ac yn teimlo i raddau yn ddigalon. 
Dywedodd un diwrnod wrth Mr. James Hughes, " Yr wyf fi 
yn myned adref. Mae Mr. Rees yn pregethu mor ragorol, 
fel y mae yn fy llethu. Nid wyf yn gweled fy mod o un 
defnydd gyda'i fath ef." " le," ebe Mr. Hughes, ** eich 
teimlad chwi y w hyna, Mr. Evans ; ond i ni mae eich gweini- 
dogaeth chwi mor ddefnyddiol a*r eiddo ef. Na, na, aroswch 
chwi i gwblhau y tymor." Ac wedi adrodd yr hanes 
ychwanegodd Mr. Evans, " Fe rows help mawr i mi.'' Fe 
welir oddiwrth hyn fod ganddo ef syniad uchel iawn am 
ragoriaeth Mr. Henry Rees fel pr^ethwr. Gofynasom iddo 
flwyddyn neu ddwy cyn ei symudiad ei farn am y gweinidog 
enwog hwnw, a'i ateb ydoedd, " Pregethwr mwyaf ei oes o 
ddigon o ran manylder, ond nid am routo." Yn y Gymanfa 
flynyddol, y Pasg, pan yr oedd y ddau weinidog yn cyd- 
bregethu, cafodd Mr. Evans oedfa hynod lewyrchus: yr oedd 
yn •* routo," a rhoddwyd iddo fuddugoliaeth Iwyr ar y 
gynulleidfa. Yr ydym yn cofio ei glywed yn adrodd i un 
brawd ddodi rhy wbeth yn ei law, gydag amlygiad cynes o'i 
foddlonrwydd oblegyd yr oruwchafiaeth a gawsai. 
Ymadawodd Mr. Evans o Lundain am 5 o'r gloch bore 
K 



Digitized by 



Google 



146 y/JLLUM EVANS, TONYREFAIL* 

dydd Mercher, yr 2il o Ebrill, a phregethodd yn Bristol nos 
lau y 3ydd. Ni bu allan o Forganwg ar ol hyny hyd Gym- 
deithasfa Tyddewi, yr hon a gynelid ar y i^eg a'r i5fed o 
Hydref, pryd y pregethodd am 3 y prydnawn cyntaf oddiar 
Actau xxvii. 27. Cafodd oedfa lewyrchus, a hir-gofiwyd y 
bregeth ; y mae un gair o'i eiddo ynddi wedi glynu ac aros 
yn nghof pobl hynaf y He hyd y dydd hwn : " Tybied oedd y 
morwyr eu bod yn nesau i ryw wlad, ond yr ydym ni yn 
gwybod ein bod yn nesau i ryw wlad." Ar ei fFordd adref o 
Dyddewi yr oedd yn y Goppa bore Sul y igeg, yn Nghas- 
Uwchwr am 2, ac Abertawy yr hwyr, ac yn Llansawel am 11 
bore dydd Llun. Y dyddiau Mercher a lau dilynol yr oedd 
yn Nghyfarfod Misol Penmarc, ac yn pregethu yr ail fore. 
Ar ol taith mor bell gallesid meddwl y buasai yn dda ganddo 
gael gorphwys gartref am ychydig ddyddiau, o leiaf hyd y 
Sabboth canlynol. Ond ni fynai cfe arbed ei hun. Ar ol 
dychwelyd o Gymdeithasfa Tyddewi nos Lun, yr oedd yn 
rhaid myned i'r Cwrdd Misol yn Penmarc dydd Mercher ; 
ac yn gyffelyb yn mis Rhagfyr, er ei fod yn myned i Bristol 
am bedwar Sabboth, yr oedd yn rhaid myned i'r Cwrdd 
Misol yn Llanilltyd Fawr ar ei ffordd, lie y pregethodd ddwy 
waith, Dydd Gwener y 5ed yr oedd yn Llaneurwg am 10, 
Casbach 2, a*r Casaewydd y nos. Dranoeth croesodd i 
Bristol. Megys y troion o'r blaen ybuasai yn y ddinas bono, 
yr oedd yn pregeth^ dair gwaith bob Sabboth, ac i ddefnydd- 
io ei air ei hunan yn y coflyfr, yn "Uefaru" ar ddwy noswaith 
yn yr wythno$, Ar ol SuJ yr 28ain dychwelodd adref yn 
imion, gan gyraedd os nad nos Lun yn gyuar dydd Mawrth. 
Ac felly y terfyna ei ha»es am 1834. 

y mae cyfrif ei lafiw: am y jOiwyddyn nesaf, 1835, mewo 
perthyoas i*w deitbiau Sabbothol a'r Cyfarfod Misol, a'i ofal 
am yr achos yn Morgaawg yn ei boll ranau, yn hoilol yr \m 
fctth ag a W4Bteom am y bJyoyddioedd blaeuorol. Prif ddyg- 
wyddiadau y flwyddyn yr ydysm yn awr w«di dyfod ati, modd 
byaag, oeddyoJt ei burned t^ith i'r Gogledd, a thaith trwy 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 147 

siroedd Penfro ac Aberteifi. Cymerodd y gyntaf le yn mis 
Mehefin. Cychwyijodd dydd Sadwm, y 6ed, a rhoddodd 
oedfa y noswaith bono yn nhy yr hen weinidog, Mr. Richard 
James. Dranoeth, sef Sul y yfed, yr oedd yn yr Ynysfach am 
10, Creunant am 2, ac Ystradgynlais am 6. Erbyn Sul, y 
I4eg, yr oedd wedi cyraedd Penal am 10, Aberdyfi am 2, a 
Towyn am 6. Yna aeth rhagblaen trwy Bryncrug, Dol- 
gellau, Llanfachreth, a Llanuwchllyn ; ac yr oedd yn 
bresenol yn Nghymdeitbasfa y Bala, yr hon a gynelid ar yr 
lyeg a'r i8fed, a phregethodd yno am 2 oddiar Rhuf. iii. 25, 
o flaen Mr. Ebenezer Richard. Y mae Dr. Owen Thomas 
yn rhoddi banes y Gymdeitbasfa bono yn gyflawn yn y gyfrol 
gyntaf o Gofiant Mr. John Jones, Talsarn, ac y mae yn un 
o'r damau mwyaf cynbyrfus yn y gwaith digymbar hwnw. 
Ar ol y tro cyntaf i ni ddarllen yr banes, cawsom gyfleusdra 
yn fuan i fyned dros yr adroddiad am gyfarfod y pregethwyr 
a*r blaenoriaid am wyth o'r glocb yr ail fore yn ngblywedig- 
aeth Mr. Evans, a dywedodd yn gynbyrfus, ** Yr oeddwn i 
yn y fan a'r He.** Yr oedd efe yn eistedd yn ymyl Mr. 
Ebenezer Richard yn y cyfarfod hwnw, ac wrth wrandaw y 
brodyr yn traethu ar y mater dan sylw, sef Gwaith Acbubol 
yr Ysbryd G14n ar galonau pechaduriaid, ac yn amcanu eg- 
luro y modd y mae yr Ysbryd yn gweitbredu ar y meddwl, 
dywedodd wrth Mr. Richard, " Nid wyf fi ddim yn deall y 
pwnc ;*' ac atebodd Mr. Richard ef yn ddystaw, " Nid 
ydynt hwythau ychwaith yn ei ddeall." Yr ydym yn barnu 
mai dyma y tro y gofynwyd iddo i siarad, ac ar ol iddo 
roddi anerchiad byr yn Uawn by wyd ac yn codi jnr boll gynuU- 
•eidfa i hwyl byfrydi ac wedi eisiedd i lawr yn sydyn, i 
rywun o ben draw y capel waedcji allan, *^ Ewch yn mlaen, 
-wr da, dywedwch dipyn yn rhagor wrthym/' Ond nid oedd 
gair yn mhellach i*w gael oddiwrtho ef, Ar ddiwedd y 
cyfarfod dywedodd Mr. Elias wrtha« '^ Mr. Evans, gan na 
fynech chwi ddy weyd oad mor yckydig wrthym ni, y mae yn 
jrhaid i chwi ddyweyd g^r wrjh P4juw drosom ni/' Ae 



Digitized by 



Google 



148 WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 

felly y bu ; terfynodd Mr. Evans y cyfarfod trwy weddi. Ar 
ol adrodd sylw Mr. Elias dywedai wrthym, "Dynabert!" 
Dranoeth i'r Gymdeithasfa yr oedd yn Llangynog a Meifod, 
a'r dydd dilynol yn Llanfair-caereinion, Tregynon, a'r Dref- 
newydd. Sul yr 2ofed, ar ol pregethu drachefn yn y Dref- 
newydd, aeth i Landinarn a Llanidloes. Yna brysiodd adref 
trwy Langurig, Rhaiadr, Llanfairmuallt, a Llangors, gan 
orphen y daith 5m Merthyr, nos lau, y 25ain. Ei gyfaill y 
tro hwn ydoedd Mr. Evan Morgan, Caerdydd. Fel hyn y 
dywedodd Mr. Evans wrthym am dano ef,— "Yr oedd efe 
yn cario siop gydag ef," sef y gwahanol angenrheidiau at 
deithio, megys crib, ellyn, siswrn, a phethau o'r fath ; " yr 
oedd efe yn daclus a boneddigaidd iawn. Yr oedd yn gwneud 
ei hun gartref yn mhob man ; ac yn difyru'r teuluoedd trwy^ 
ganu tonau ar eiriau newydd. Gofynodd Mrs. Davies, Bala,, 
i mi beth oedd heblaw pregethwr ; dywedais inau, Stone-cutter^ 
Dywedai hithau ei fod yn ddyn ieuanc fine iawn. Byddai 
Mr. Morgan, pan gaffai gyfleusdra, yn edrych trwy'r myn- 
wentydd i weled ceryg beddau. Yr oedd yn gyfaill nad oedd 
eisieu cael ei well." Bu cyfathrach gynes rhyngddynt tra bu 
Mr. Morgan fyw ; a phan y symudwyd ef yn wr cymharol 
ieuanc yn mis Awst, 1853, Mr. Evans a alwyd i draddodi y 
bregeth Gymraeg ar achlysur ei gladdedigaeth. Yr oedd 
wedi cyflawni yr un gwasanaeth yn angladd ei dad a'i 
chwaer ; ac yn mhen ychydig flynyddoedd ai ol hyny cymer-: 
odd ran gyffefyb yn nghladdedigaeth ei frawd adnabyddus^ 
Mr. Thomas Morgan. Er bod yn agos i ddeugain mlynedd 
er marwolaeth Mr. Evan Morgan, yr ydym yn ei gofio ya 
dda. Pan yr oedd ein rhieni yn hyw yn y Tydraw, Llanharri, 
yr ydym yn ei gofio yn dyfod ar nos Sabboth i gapel Seion,. 
Brynsadler, a'r agweddiad urddasol oedd arno wrth agosau 
at risiau y pwlpud. Mae genym g6f byw am dano yn, 
pregethu ya Mhontypridd, tua'r flwyddyn 1848, ar y geiriau,; 
" Ydwyf yr hwn ydwyf," ac yr oeddym yn teimlo fod rhyw- 
beth mawr a phwysig yn y br^eth. Fel hyn y mae y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 149 

cofnodiad am dano yn y Dyddiadur am 1854: — ** Awst 10, 
1853, bu farw y Parch. Evan Morgan, Caerdydd, yn 44 
mlwydd oed. Bu yn pregethu am tua 24 o flynyddoedd, ac 
yn gyflawn weinidog er ys 12 mlynedd. Yr oedd sancteidd- 
rwydd ei fywyd, ei lafur yn y gair aV athrawiaeth, a difrifol- 
deb ei weinidogaeth, yn ei brofi yn wr Duw. Yr oedd 
gweddusrwydd mater, iaith, a dull traddodiad ei bregethau, 
yn nghyda'i drefnusrwydd hynod gyda hoU orchwylion ei 
swydd, yn ei wneuthur yn barchus yn mysg ei frodyr, ac yn 
gymeradwy iawn yn y wlad. Dyoddefodd gystuddiau trym- 
ion yn y blynyddoedd diweddaf o'i oes, ond gorphenodd ei 
yrfa mewn gorfoledd." Heblaw amrywiol ysgrifau a ddan- 
fonodd i*r cyfnodolion, Mr. Evan Morgan ydyw awdwr 
cofiant Mr. Morgan Howells, yr hwn a ysgrifenwyd ganddo 
yn y flwyddyn 1852, pan yr oedd wedi colli ei lais, ac oblegyd 
hyny yn analluog i bregethu. 

Y daith arall a wnaed gan Mr. Evans yn 1835, sef trwy 
siroedd Aberteifi a Phenfro, a gymerodd le yn misoedd 
Hydref a Tachwedd. Dechreuodd y daith hon yn Nhrelales, 
nos Fawrth, y 27ain o Hydref; ac ar ol rhoddi ychydig 
oedfeuon yn ngorllewin Morganwg ac yn sir Gaerfyrddin, 
aeth yn lied fanwl trwy y rhan Gymreig o sir Benfro, ac yr 
oedd yn bresenol mewn Cyfarfod Misol a gynelid yn Nghas- 
m^, ar yr 2il a'r 3ydd o Dachwedd. Yn sir Aberteifi y tro 
hwn nid aeth i fyny yn uwch na Thabor, Liang wyryfon. 
Sul y i5fed, yr oedd yn Nghastellnewydd-Emlyn am 9, 
Cynwil am 2, a Chaerfyrddin yr hwyr. Gorphenodd y daith 
yn Mhontrhydyfen, lie y cynelid Cyfarfod Misol ar y igeg a'r 
2ofed ; ac wedi pregethu yno am 10, aeth i'r Llwyni i roddi 
oedfa yn yr hwyr, a bore dranoeth adref. Y Sul canlynol yr 
oedd " yn yr ysgol gartref," ac yn pregethu am chwech. 

Yr unrg Gymdeithasfa yn y Deheudir ag y bu Mr. Evans 
3mddi yn y flwyddyn yr ydym yn awr arni, ydoedd yn Nant- 
yglo ar y i4eg a*r I5fed o Hydref. Enwyd ef i bregethu am 
i o'r gloch. Cododd Mr. Evans i fyned i bregethu yn 



Digitized by 



Google 



XjO WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

pnlaenaf, ond cydiodd Mr, Thomas Richard 3mddo fel ag i'w 
rwy8tro, gan adael i*r pregethwr arall i fod yn gyntaf. Ac 
felly y bu« Mater y bregeth flaenaf ydoedd ail-enedigaeth, a 
desgrifiai Mr. Evans y bregeth i ni fel ** pregeth yn unig i 
ychydig o Drefiiyddion Calfinaidd,** ac am hyny yn ei fam 
et nid oedd yn gweddu ar y fath achlysur ; ac ychwanegai, 
••Yr hyn sydd yn eisieu mewn pregeth cymanfa ywrh3rwbeth 
i bawb ac i bob un." Yna gofynasom iddo, " Beth oedd eich 
testyn chwi ? " Cododd ar ei draed, estynodd ei fraich, 
crymodd ychydig ar ei fys blaen, a dywedodd yn bwysleisiol, 
" Ni thycia cyfoeth yn nydd digofaint : ond cyfiawnder a 
wared rhag angeu.*' Yna efe a adroddodd y frawddeg 
gyntaf o'r bregeth. " Y mae cyfoeth yn dda i brynu ychain, 
i gario yn mlaen farsiandiaeth, i godi palasau, i yru mewn 
cerbydau, i adeiladu Uongau ; eithr ni thycia yn nydd digof- 
aint : ond cyfiawnder a wared rhag angeu." " Sut gwrdd a 
gawsoch chwi " ? " O, yr oedd yno le rhyfedd ; y bobl yn 
wylo ac yn gwenu ar yn ail." Y Sabboth canl5mol i*r Gym. 
deithasfa hon, yr oedd Mr. Thomas Richard yn pregethu am 
lo 3m Mhontypridd, ac am 6 yn Llantrisant ; ac yr oedd Mr. 
Evans yn ei wrandaw y ddau pen i'r dydd. 

Y mae dau beth arall yn y cof-lyfr perthynol i'r flwyddyn 
1835 ag y dylem eu crybwyll, sef " agor ty cwrdd Merthj^r " 
ar y ddau ddiwrnod olaf yn Ebrill, ac ** agor t^ cwrdd 
newydd Llantryddyd," sef Capel Soar, Tresimwn, ar yr 2il 
a*r 3ydd o Ragfyr : yr oedd Mr. Evans yn bresenol ac yn 
cymeryd rhan yn y pregethu at; y ddau achlysur. Yr oedd 
3m pregethu am 2 yn Nghyfarfod Misol y Pil ar y dydd 
C5mtaf o'r flwyddyn newydd, 1836. Y mae y cof-lyfr yn par- 
hau i ddangos y £fyddlondeb mawr gyda pha un yr oedd 3m 
gwasanaethu eglwysi a Chyfarfod Misol Morganwg, a'i fod yn 
llanw y lie amlwg a chyfrifol 3^: oedd wedi ei enill iddo ei hun 
gyda chymeradwyaeth cyflfredinol. Yr ydym yn cael prawf- 
ion pellach y flwyddyn hon eto fod ei lafur ef a'i frod3nr yn 
cael ei fendithio ; yr oedd y gwaith mawr ag yr oedd efe mor 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. X3I 

ymroddedig iddo yn parhau i Iwyddo. Ar yr 2il a'r 3ydd o 
Fehefin agorwyd capel Penclawdd. Cynclid y Cyfarfod 
^isol yn Llangyfelach ar y laf a'r 2il; yr oedd Mr. Evans 
yn pregethu yno am lO yr ail ddydd. Oddiyno yr aeth i 
Benclawdd, a phregethodd y nos gyntaf a*r ail fore. O Ben^ 
clawdd aeth i Lansamlet erbyn yr hwyr ; a dranoeth, dydd 
Sadwrn, i St. Brid, He y pregethodd y nos a bore y Sul 
dilynol, ac yn y Brychtwn am 2, a Llanilltyd Fawr am 6. 
Ar yr 2il a*r 3ydd o fis Tachwedd, ** Agor capel newydd 
Aberafon." Trefn y moddion ydoedd : am 6 y nos gyntaf, 
Mr. William Griffiths a Mr. Ebenezer Richard ; am 10, Mr. 
Lewis Edwards a Mr. E. Richard; ac am 2, Mr. Richard 
Thomas a Mr. William Evans. Nid yw y cof-lyfr yn ein 
hysbysu pwy bregethodd y nos olaf. Drachefn, nos lau a 
dydd Gwener yn yr wythnos ganlynol, y lofed a'r iieg, agor- 
wyd capel Tonyrefail, sef yr ail gapel yn y lie hwnw. Yr 
oedd yn awr yn agos i haner can' mlynedd er y codwyd y 
Capel cyntaf, yr hwn oedd yn adeilad hirfain, yn ol cynllun 
cyflfredin capelau y cyfnod hwnw, ac yn dwyn delw yr hen 
eglwysi plwyfol. Eithr erbyn yr adeg yr ydym yn awr yn 
cyfeirio ati yr bedd y dull wedi newid, a'r capelau ysgw^r, 
gyda dau ddrws yn y wyneb a dwy ffenestr rhyngddynt, a'r 
pwlpud yn sefyll rhwng y ddwy ffenestr, yn cael eu codi jm 
lie yr hen gapelau " meinion hirion " cyntefig, ac yn eu plith 
ail gapel Tonyrefail, yr hwn a agorwyd ar y dyddiau. 
Crybwylledig. Ac fel y canlyn y bu trefn y pregethu ar yr 
achlysur : am 6 y nos gyntaf, Mr. R. Thomas a Mr. Wm. 
Griffiths ; am 10 yr ail ddiwrnod, Mr. D. Howell a Mr. T. 
Elias; am 2, Mr. J. James a Mr. Wm. Griffiths; ac am 6, 
Mr. E. Matthews a Mr. T. Elias. Y tlwyddyn hon ydoedd 
y gyntaf i sir Forganwg gael Cymdeithasfa Awst a'r gwas- 
anaeth ordeinio cysylltiedig k hi. Hyd yma yr oedd y 
fraint hon wedi ei chyfyngu i siroedd Aberteifi a Chaerfyrddin, 
ac ni chafodd yr olaf ond y 4dau neillduad cyntaf, sef yn 
tSii a 1813; ac fel rheol cynelid Cymdeithasfa Awst 301 



Digitized by 



Google 



152 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Llangeitho. Eithr yn awr fe ddechreuwyd y cynllun o drefnu 
y Cymdeithasfaoedd Chwarterol yn y Deheudir, yr hwn a 
ddilynwyd am bum' mlynedd-a-deugain, sef hyd y cyfnewid- 
iad a wnaed yn 1880 i adael yr hoU Cymdeithasfaoedd yn 
ddiwahaniaeth i fyned yn eu tro i gylch pob Cyfarfod Misol 
yn y dalaeth. Am yr ysbaid a nodwyd, sef o 1836 hyd 1880, 
cynelid Cymdeithasfa Awst yn olynol yn siroedd Aberteifi, 
Caerfyrddin, a Morganwg yn unig. Mae yn ddiameu y bu 
Uawer o siarad ar y mater, ac y teimlid graddau o ledneis- 
rwydd, os nad peth petrusder, gyda golwg ar symud yr hen 
derfyn. Yr oedd yn berfFaith naturiol fod swyn mawr yn 
Llangeitho ; ac nid yw y swyn wedi darfod, ac y mae yn 
hyderus genym na dderfydd 'chwaith. Ond yr oedd y 
Cyfundeb yn Morganwg wedi lledu ei wreiddiau i'r fath 
raddau, ac wedi casglu cymaint o gryfder, — ac yr oedd yr un 
pethyn wir am sir Gaerfyrddin, — fel yr oedd ar bob cyfrif yn 
gweddu i brif Gymdeithasfa y flwyddyn gael ei chynal yn ei 
thro yn y naill a'r Hall, fel yn sir Aberteifi.* Ac felly y 
cytunwyd ; ac fe gynaliwyd Cymdeithasfa Awst am y tro 
cyntaf yn sir Forganwg ar y 4ydd a'r 5ed o Awst, 1836, yn 
Mhontypridd, ac yno yn mhlith ereill y neillduwyd Mr. 
John James, Penybont, a Mr. David Roberts, Pontfaen, i 
gyflawn waith y weinidogaeth. Yr ydym eisioes wedi 
cyfeirio yn helaeth at Mr. John James. Cellid dyweyd 
Uawer hefyd am Mr. David Roberts. Yr oedd efe yn wr o 
gyneddfau naturiol cryf, a diwylliodd ei feddwl yn dda trwy 
ddarllen pob math o lyfrau. Efe ydoedd un o'r rhai cyntaf 
yn mysg ei frodyr i ddarllen yr Adolygiadau, a daeth yn 
feddianol ar wybodaeth gyfFredinol eang. Yr oedd yn 
parotoi ei bregethau yn ofalus, a gadawodd ar ei ol bentwr 
o lawysgrifau, yn y rhai y ceir, a defnyddio ymadrodd o'i 
eiddo ei hun, ** fFrw3rth meddwl." Yr oedd yn hoflf iawn o 
bobl ieuainc, ac yn enwedig o bregethwyr ieuainc gobeithiol. 
Yr oedd yn naturiol yn hynaws ac yn foneddigaidd, ac yn 
hynod ddyddan yn ei gyfeillach. Yn y blynyddoedd yr ydym 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I53 

ni yn ei gofio 5^1 oedd y parlys, yr hwn a'i . cymerodd 
ymaith ar yr lyeg o Dachwedd, 1858, yn yr oedran cymharol 
ieuanc o 57ain mlwydd, wedi taflu ei gysgod o'i flaen ; ac yr 
oedd graddau o lesgedd I'w ganfod arno. Ond y rnae yn g6f 
byw genym am oedfa eflfeithiol a gafodd yn Nghaerdydd tua'r 
flwyddyn 1853, pryd 5^: oedd yn pregethu gyda rhwyddineb a 
bywiogrwydd mawr ar y testyn, ** Duw cariad yw." Yn y 
cofnodiad am dano yn y Dyddiadur am i860, dywedir, " Yr 
oedd ei bregethau bob amser yn sylweddol a melus. * * * 
Traddodai yr efengyl yn y symledd priodol iddi, a hyny yn 
ami gyda nerth a dylanwad mawr.** Yr oedd ychwanegiad 
Mr. John James a Mr. David Roberts at nifer y gweinidogion, 
gan hyny, yn adgyfnerthiad pwysig i'r pwlpud Methodistaidd 
yn Morganwg. 

Heblaw y Gymdeithasfa yn Mhontypridd yr ydym yn awr 
wedi bod yn cyfeirio ati, bu Mr. Evans yn bresenol ac yn 
cymeryd rhan yn y pregethu mewn dwy Gymdeithasfa y tu 
allan i*w sir ei hun, sef yn Nghaerfyrddin ar yr i6eg a*r ijeg 
o Fawrth, ac yn Nghrughowel ar y 25ain a'r 26ain o Hydref. 
Yn yr oedfa ddau o*r gloch yr oedd efe yn pregethu yn y 
naill a'r Hall. Ei destyn yn Nghaerfyrddin ydoedd i Pedr 
iv. 7, ac yn Nghrughowel, Heb. vii. 25. Yr oedd yn y 
Gymdeithasfa ddiweddaf gydgrynhoad o ddoniau gweinidog- 
aethol annghyffredin. Gallwn feddwl fod Mr. Evans ei hun 
yn teimlo hyny, oblegyd yr ydym yn cael yr hyn na roddwyd 
i lawr ganddo ond yn dra achlysurol yn ei gof-lyfr, sef trefn 
y moddion a thestynau y pregethau. Y mae Dr. Owen 
Thomas wedi croniclo trefn y moddion cyhoeddus yn y 
Gymdeithasfa hon yn Nghrughowel ar tudalenau 215 a 216 
o'r gyfrol gyntaf o Gofiant Mr. Henry Rees ; ond ni a ddod- 
wn i mewn yma hefyd drefn yr oedfeuon, eithr yn y flfurf y 
cofnodwyd hwynt gan Mr. Evans : — 

" October 25 and 26, 1836, Association CrickhowelL 
3. Lewis Edwards ... 2 Cron. 6. 18. 
Thomas Richards ... Eph. 4. 30. 



Digitized by 



Google 



154 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 



6* Ebenezer Davies 



Esia 62» 6, 7« 



io« Ebenezer Richards.,. Actau 24. 25. 

Henry Rees Heb. i2, 14. 

2. Wm. Evan ... ... Heb. 7. 25. 

John Jones Heb. 2. 6." 

Nid arosodd i oedfa yr hwyr, ond aeth erbyn 7 o'r gloch i 
Benycae, Mynwy. Treuliodd y mis olaf o'r flwyddyn )m 
Bristol, yn gwasanaethu yr achos Cymraeg yno. I ddangos 
fod croesi y culfor yn liawer mwy o beth y pryd hwnw nag 
ydyw yn awr, sylwer ar y cofhodiad canlynol:— **Rhag. 3, 
gadael Caerdydd i awr wedi dau o'r gloch, ac yn Bristol cyn 
8 o'r gloch gyda'r mail; fare, 12/-." Megys yn y tymorau 
blaenorol y buasai yn y ddinas bono, galwyd arno i bregethu 
dair gwaith ar y Sabboth, eithr ymfoddlonasant y tro hwn 
ar un bregeth yn yr wythnos ; ond yr ydym yn gweled 
y cynelid dau ** gyfarfod gweddio " heblaw ** cyfarfod yr 
eglwys" bob wythnos. Dychwelodd adref ar y 27ain o 
Ragfyr. 



Digitized by 



Google 



t>ENOD VIII. 

1837 — 1842. 



CYNWYSIAD. 

Dechreuad Dirwest— Mr. Evans yn c)rmeryd yr ardystiad — Ei araeth 
Ddirwestol gyntaf— Ei ail araeth— Y Cymdeithasfaoedd y bu ynddynt 
yn 1837 — Ei lafur mawr yn misoedd cyntaf 1838— Ei ymdrech o blaid 
Dirwest — Cyflwyniad Tlws Arian iddo gan Ddirwestwyr Caerdydd — 
Yn bresenol yn agodad capeli Pentyrch a Glanybad, Ebrill, 1839 — 
Tymor arall )m Uundain — Dau fis o gystudd — Cynygiad i olynu Mr. 
Hughes yn y Groeswen — Marwolaeth sydyn Mr. Smith, Aberafon — 
Cymdeithasfa Llaneurwg, 1840— Taith i sir Benfro, a Chymdeithasfa 
Abergwaen — Adgofidn y Parch. William Williams— Agoriad capeli 
Abercynfl&g a*r Llwyni — Mis Rhagfyr, 1840, yn Bristol — Cyfarfod 
Misol Morganwg yn 1841 — Cymdeithasfa Aberhonddu; adgofion y 
Parch. Thomas Rees— Sefydlu Athrofa Trevecca — Taith yn sir 
Fynwy, 1842— Bristol, Rhagfyr, 1842— Adgofion y Parch. Dl. Sym- 
mons a'r Parch. J. Herbert, Drefnewydd. 

MAE y flwyddyn yr ydym yn awr yn dyfod ati, 
sef 1837, i'w hystyried yn un bwysig, ac yn 
flwyddyn y gellir edrych ami fel yn dechreu 
cyfnod newydd. Dyma yr amser y dechreu- 
wyd yr ymdrech o blaid dirwest yn ngwahanol 
barthau Deheudir Cymru. Yn " Hanes y Diwygiad Dirwest- 
ol yn Nghymru '* gan Dr. John Thomas, Liverpool, yr ydj^m 
yn cael y flFurfiwyd y Gymdeithas Ddirwestol Gymreig 
gyntaf, yn nghapel Rose Place, Liverpool, Mawrth yr 8fed, 
1835* Cyn diwedd y flwyddyn bono, ac yn ystod y flwyddyn 
ganlynol, sefydlwyd ugeiniau o*r cyfryw gymdeithasau, ac 
ardystiodd miloedd o bersonau yn amrywiol siroedd Gogledd 
Cymru. Eithr " )rchydig o gymdeithasau a sefydlwyd yn y 
De cyn diwedd 1836;" ac yr oedd yr ychydig gymdeithasau 
hyny yn mron oil joi mhen Gogleddol sir Aberteifi. Yr oedd 




Digitized by 



Google 



156 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

nifer o Gymdeithasau Cymedroldeb yn y Deheudir yn 1836, 
a chyn hyny ; er engraifFt, yn nhref Caerfyrddin er 1834, ac 
yr oedd cymdeithas o'r fath yn Merthyr Tydfil. Nos Lun, y 
23ain o lonawr, 1837, bu Mr. William Evans yn Merthyr 
mewn cysylltiad i'r gymdeithas bono. Fel hyn y mae y 
cofnodiad yn ei lyfr:—" 23 (lonawr), Merthyr, Cymdeithas 
Cymedroldeb ^ * * * 7," Wrth areithio ar gymedroldeb 
y tro hwn perswadiodd ei hun i Iwyr-ymataliaeth, er na 
wnaeth gymeryd yr ardystiad dirwestol am rai misoedd wedi 
hyny. Yn Nghymdeithasfa Ystradgynlais, yr hon a gynelid 
ar y 5ed a'r 6ed o Gorphenaf yn yr un flwyddyn, bu yr 
ymddyddan canlynol rhwng Mr. Evans a Mr. Richard 
Humphreys o'r DyfFryn : — 
" A ydych chwi efo'r Ddirwest yma, Mr. Evans ?" 
** Na, nid wyf fi ddim yn perthyn i'r sect newydd, ond yr 
wyf yn gymedrolwr i'r pen," 

" O, chwi ddowch, mae pob un o'ch bath chwi yn gwneud." 
Ac felly bu. Fel hyn y mae Dr. John Thomas yn adrodd 
yr hanes yn y gwaith yr ydym wedi cyfeirio ato, tud. 138: — 
** Dechreuwyd yn Nhonyrefail bron yr un pryd ag yn Llan- 
trisant ; ac yr oedd y Parch. W. Evans a'i feibion, a Mr, 
Thomas Morgan, yn mysg y rhai cyntaf i gymeryd yr ardyst- 
iad, y rhai ydynt eto yn aros, ac wedi bod trwy eu hoes yn 
ffyddlon i'r Gymdeithas. Ni chafodd yr egwyddor amddi- 
ffynydd mwy teg a boneddigaidd na Mr. Evans, TonyrefaiL 
Areithiodd lawer yn ei oes, ac o*r braidd y cyfrifid un wyl yn 
gyflawii yn Morganwg oni byddai efe ynddi. Tynodd ei 
gwys yn union, a thra y gwelwyd tymorau ar lawer, yr oedd 
ef yn wastad i'w gael yn yr un man ; ac y mae yn awr, pan 
ar fin ei 90 oed, a'i galon yn gynes at yr achos a bleidlodd 
am yn agos i haner canrif," Yn mhellach yn mlaen yn yr 
un gyfrol, tud. 205, dywed yr awdwr parchedig, **Yn y 
Deheubarth nid oes neb am oes hir wedi bod yn fwy amlwg 
na'r Hybarch William Evans, Tonyrefail, yr hwri sydd eto 
yn aros, yn hen ac yn gyflawn o ddyddiau. Dadleuai bob 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I57 

amser o blaid yr achos yn deg a boneddigaidd, ac yn wastad 
cytnhellai soft words and strong arguments" Dyddiad sefydlu y 
Gymdeithas Ddirwestol gyntaf yn Nhonyrefail ydoedd Medi 
laf, 1837. Ein hanwyl dad aeth o'r cwrdd i'r siop i brynu 
copi chwe'cheiniog i ysgrifenu yr ardystiad, ac i osod ynddo 
enwau y rhai a ymunent ^*r Gymdeithas ; ac efe benodwyd 
yn ysgrifenydd. Yr oedd ef yn ddirwestwr flwyddyn cyn 
hyny. Yn y cyfarfod hwnw, neu yn yr un dilynol a gynal- 
iwyd nos Lun, yr iieg, yr arwyddodd Mr. William Evans 
yr ardystiad dirwestol. Yr oedd yn bresenol yn y cyfarfod 
cyntaf, ac yr oedd yn nghanol y dirwestwyr pan 5^: aethant 
dan erlidigaeth wedi myned allan o'r cwrdd. Y mae hyn yn 
ei wneuthur yn dra thebygol iddo gymeryd yr ymrwymiad y 
noswaith bono. Ond os na wnaeth arwyddo yr ardystiad y 
noswaith bono, mae yn amlwg fod gogwydd ei feddwl yn 
y cyfeiriad hyny, gan iddo daflu ei bun i blitb y Uwyr-ymat- 
alwyr pan yn cael eu herlid ar ol myned allan o'r cyfarfod* 
Modd bynag y mae sicrwydd hollol nad oedodd gymeryd y 
cam yn mbellach na'r " cyfarfod dirwestol " a grybwyllir yn 
ei gof-lyfr a gynaliwyd ar yr iieg o Fedi. 

Yr ydym yn cofio ei gly wed yn adrodd banes yr acblysur 
uniong)nrchol iddo arwyddo yr ardystiad. Yr oedd yn 
bresenol yn y cyfarfod, pa un bynag ai ar y laf ai yr iieg o 
Fedi nid ydym yn hollol sicr ac nid y^ o bwys penderfynu, 
un o gymeriadau mwyaf amlwg yr ardal, ac un a fuasai yn 
bofF.o ddiod, yr hwn ar y diwedd a ddywedodd wrth Mr* 
Evans, " Mr. Evans, os signwch chwi, mi signiaf finau." 
" Gad a dy gelwydd." " Gwnaf yn wir, Mr. Evans." " At 
y ford, ynte." Ac at y bwrdd yr aeth y ddau ac fe gymerwyd 
yr ymrwymiad gan y naill a'r Hall, ac ysgrifenwyd eu henwau 
jm mysg aelodau y Gymdeithas Ddirwestol. Gan ei fod o'r 
blaen yn ** gymedrolwr i'r pen," nid ydym yn meddwl ei fod 
yn ei ystyried yn ddim aberth i fod yn llwyrymwrthodwr ; 
ond pe buasai yn aberth, yr oedd ysbryd yr efengyl wedi ei 
feddianu mor llwyr fel yr oedd yn barod mewn moment i ym- 



Digitized by 



Google 



158 WILLIAM EVANS, TONYREFAII^ 

aberthu i wneuthur daioni i*w gymydog. Adroddai am 
Enoch Goronwy, blaenor yn Mhenybont-ar-Ogwr, a arferai 
ddyweyd wrth aelodau eglwysig a yfent yn ormodol, 
" Cer'wch i maes a signwch ddirwest." ^'Signwch eich 
hunan," oedd atebiad rhywun iddo. " 'Does dim eisieu signo 
arnaf fi ; llyfr i'ch bath chwi yw'r Uyfr signo.*' Eithr nid 
oedd efe yn cymeradwyo ymddygiad yr hen frawd Goronwy, 
Yr egwyddor ag oedd yn llywodraethu ei feddwl ydoedd, 
y dylai fod yn esiampl i ereill, ac os angen hyd yn nod i 
wneuthur aberth er mwyn lies ei gyd-ddynion. Dyma'r 
syniad oedd wrth wraidd ei ddirwestiaeth, ac yr oedd ar 
dir gan hyny i allu dadleu ** yn deg a boneddigaidd/* ac yn 
gryf ac efifeithiol, fel yn wir y gwnaeth, dros yr achos. 
Yn yr un mis ag yr ardystiodd Mr. Evans, sef Medi, 1837, 
yr oedd y Parchedigion R. P. Griffiths, Llanberis, ac 
Owen Thomas, Bangor (y diweddar Dr. Owen Thomas, 
Liverpool) ar daith yn y Deheudir fel cenadon dros Gymanfa 
Ddirwestol Gwynedd, a bu eu hymweliad o ddirfawr ddaioni; 
ac mewn canlyniad ffurfiwyd Uuaws o Gymdeithasau Dir* 
westol, ac fe wnaed ymdrechion egniol a llwyddianus o blaid 
sobrwydd dros yr hoU wlad. Yr oedd y ddau genadwr o'r 
Gogledd yn Mhontypridd nos Fercher, y ayain, ac yn Llan* 
trisant nos Wener, y 29ain. Nid oedd Mr. Evans yn bresenol 
yn y naill na'r llall o'r cyfarfodydd hyny. Mae y cofnodiad 
canlynol yn ddigon i egluro ei absenoldeb : ** Thomas^ the son 
of William Evans by Margaret his wife, was born Sunday y the 2^h 
September f 1837." Ni bu y cenadon yn Nhonyrefail o gwbl« 
Ond fe aeth Mr. Evans i Gyfarfod Dirwestpl yn Llaatrisant 
ar yr 2ofed o Hydref, ac i Glynogwr ** yn achos Dirwest *' ar 
y 3ydd o Dachwedd ; ac yr oedd yn WaeofOi gerllaw Caer- 
dydd, mewn Gyfarfod Dirwestol nos Sa4wrQ, y 4yddy a^Q mewn 
cyfarfod cyflfelyb ar y Ton nos Lup, y 6ed, ae yn Glynogwr 
pos Fercher, y isfed^ ac yn Nghaerdydd hos Lim, yr 2oled« 
Crybwylla y coMyfr y bu Mn £. Morgan yn areithio af 
Ddirwest yn Nhonyrefail ar y i2fed o Bagfyr. Bu Mjr^ 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I59 . 

Evans yn cymeryd rhan mewn Cyfarfodydd Dirwestol fel y 
canlyn hyd ddiwedd y flwyddyn : Dinas ar y I5fed, Penybont 
ar y i8fed, Tonyrefail y 26ain, a'r Ddinas drachefn ar y 
29ain. Ar tud. 140 o'r "Diwygiad Dirwestol yn Nghymru," 
gan Dr. John Thomas, yr ydym yn darllen fel hyn : " Nos 
Lun, Tach. i6eg, 1837, sefydlwyd Cymdeithas Ddirwestol 
yn Waenfo, pryd y Uywyddodd y Parch. E. Morgan, ac 
areithiodd Mri. T, Morgan a J. Francis, Caerdydd. Rhag. 
4ydd, cafwyd ail gyfarfod, dan lywyddiaeth y Parch. W. 
Evans, Tonyrefail, ac areithiodd Mri. T. Thomas a T. 
Morgan, Caerdydd. Arwyddodd 60 rhwng y ddau gyfarfod.*' 
Yn yr adroddiad hwn dylasai "Nos Lun, Tach. i6eg,** 
ddarllen Nos Lun, Hydref yr i6eg; ac yn He " Rhag. 4ydd *' 
darllener Tach. 4ydd." Oddiwrth y crybwyllion hyn fe welir 
i Mr. William Evans ymdaflu yn galonog i'r mudiad Dir- 
westol. Ac y mae genym y prawf sicraf ei fod yn ymbarotoi 
ar gyfer y Cyfarfodydd Dirwestol gyda'r un cydwybodolrwydd 
ag yr oedd yn darparu ei bregethau. Yr oedd yn gosod 
niferi uwchben ei areithiau ysgrifenedig. Ac y mae y cof- 
lyfr yn crybwyll nifer pob araeth yr un fath a thestyn pob 
pregeth. Yn ol y cyfrif sydd o'n blaen, traddododd Mr. 
Evans ei araeth Rhif i neu " No. i " yn y Ddinas, Cwm 
Rhondda, ar y 15 fed o Ragfyr ; ac y mae yn hyfryd iawn 
genym ein bod yn gallu cyflwyno yr araeth, fel yr ysgrifen- 
wyd hi ganddo, i'r darllenydd. Ac fe welir ei fod yn parotoi 
ei areithiau Dirwestol i raddau mawr ar yr un cynllun ac yn 
yr un dull ag yr oedd yn cyfansoddi ei bregethau. 

DiRWEST. (No. I.) 

L— Y prif foddion mae Duw w^di ordeinio er gwella, 
trefnu, a meddyginiaethu'r byd oddiwrth bob aflendid, an- 
nghymedroldeb, a thrueni, yw yr efengyl ; a'r dull mae yr 
efengyl yn gweithredu yn hyn yw trwy ymarferjaeth k'i 
hordinhadau— pregethu'r gair, gwrando'r gair, ac yn^arferyd 
4 holl ordeiniadau yr efengyl yn ol y gair. Mae yu eglur 



Digitized by 



Google 



l6o WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

hefyd fod gan yr efengyl amryw law-forwynion at ei gwasan^ 
aeth i'r un dyben, sef gwella'r byd er dyfod k dynion i*w iawn 
bwyll. 

I.— Y Feibl Gymdeithas, yr hon sydd yn ymosod yn erbyn 
gwraidd tywyllwch, anwybodaeth, a phaganiaeth y byd. 

2. — Y Gymdeithas Genadol Dramor a Chartrefol, yr hon 
sydd yn ymosod er rhoddi gwybodaeth iachawdwriaeth i bob 
dyn yn y byd. 

3. — Yr Ysgol Sabbothol, yr hon sydd fel nursery^ yn magu a 
meithrin i'r Arglwydd bobl barod. 

4. — Y Gymdeithas Ddirwestol, yr hon sydd yn amcanu 
myned dan wraidd meddwdod ac annghymedroldeb. Mae 
yn ymddangos i mi tod gwir angenrheidrwydd am rhyw 
sefydliad er rhagflaenu y Uifogydd o annghymedroldeb a 
meddwdod sydd wedi gorlenwi ein gwlad trwy efFeithiau y 
diodydd meddwol. A*r moddion mwyaf effeithiol a phwr- 
pasol i'r perwyl hyn o ddim a welais na dim a glywais am 
dano erioed yw Gymdeithas Dirwest. 

Dirwest neu gymedroldeb sydd o'r un natur: Act. xxiv. 25. 
Dirwest yw ymgadw oddiwrth bob peth sydd yn halogi, ac 
ymgadw oddiwrth bob peth nad oes angen yn y cyfansodd- 
iad dynol am dano, ie, pob peth nad yw angenrheidiol. A 
chymedroldeb yw arfer pob peth mae y cyfansoddiad dynol 
yn galw am dano mor belled a digoni, dyogelu, neu ddiwallu; 
ac nid i wastrafFu ac i borthi blys nac mewn yfed, na bwyta, 
na gwisgo. Ac os gwir y w y peth mae dynion deallus yn ei 
ddy wedyd, nad oes angen y diodydd meddwol ar y cyfansodd- 
iad dynol, a*u bod yn fwy o ddinystr i*r cyfansoddiad nag o 
ymgeledd, — cymedroldeb yw ymwrthod yn gwbl k phob diod- 
ydd meddwol, ond yn unig fel C)rfferi meddygol, yn ol 
egwyddor Gymdeithas Dirwest. 

II. — Atebiadau i rai gwrthddadleuon. 

I. — Un wrthddadl sydd gan lawer i ymwrthod yn gwbl ^'r 
(Kodydd meddwol yw^ fod ynddynt ychydig les i'r natur trwy 
eu harfer yn gymedrol. Wei, ni addefwn fod ychydig les yn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. l6t 

y diodydd meddwol i'r cyfansoddiad dynol (yr hyn sydd 
amheus) i'r rhai sydd yn eu harfer yn gymedrol, fel y mae y 
cyftredin yn arfer y gair cymedrol. Eithr ystyriwn yr ochr 
arall, — pa faint o ddrwg sydd ynddynt i'r rhai sydd yn eu 
harfer yn annghymedrol. Oh, llawer iawn ! yn bersonol ac 
yn berthynasol—i'r corph ac i*r enaid, yn amserol a thra- 
gywyddol. Wele, feallai fod deg yn eu harfer yn annghym- 
edrol am bob un sydd yn eu harfer yn gymedrol. Ac mae 
mil mwy o afles i'r rhai sydd yn eu harfer yn annghymedrol 
nag sydd o lesiant trwyddynt i'r ychydig sydd yn eu harfer 
yn gymedrol. Mae yn hawdd gweled, ond mantoli yn deg, 
fod tynell o ddrwg am bob owns o ddaioni wedi dyfod i*r 
byd trwy y diodydd meddwol. Am hyny onid (i) dynol, (2) 
Thesymol, (3) duwiol, yw i un ymwrthod kg ychydig les ei 
hun er mwyn atal llawer o afles i lawer ? le, ymatal oddi- 
wrth un Uesad bychan, bychan, a bychan iawn hefyd, er 
mwyn atal mil a mwy o afles i*w gymydog. ** Nac edrych- 
^d," medd yr Ysgrythyr, "pob un ar yr eiddoch eich hunain, 
^ithr pob un ar yr eiddo ereill hefyd." Phil. ii. 4. ** Canys 
mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist 
jdros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn ol y cnawd." Ac yn ol 
^siampl Crist hefyd, yr Hwn ac Efe yn gyfoethog a aeth er ein 
mwyn ni yn dlawd, fel y cyfoethogid ni trwy ei dlodi Ef. 
2 Cor. viii. 9. 

2. — Yr wrthddadl sydd gan ereill yw, ei newydd-deb hi — 
.mai peth newydd yw hi, am hyny mae yn rhaid ei bod yn 
jddrwg. Ond nid y w bod y peth yn newydd nac yn hen )m 
un prawf o'i dda na'i ddrwg. Pe buasai fod y peth yn dda 
am ei fod yn hen, buasai pechod yn dda, gwaith y mae yn 
.ddigon hen. A phe buasai fod y peth yn newydd yn ei 
wneud yn ddrwg, buasai yr efengyl unwaith yn ddrwg, gwaith 
hi fu unwaith yn newydd yn ein gwlad ni, ac yn wir yn mhob 
gwlad hefyd. Felly yr Ysgol Sabbothol : yn nghylch 56 
mlynedd sydd oddiar pan dechreuodd hon, trwy offerynoldeb 
jyr anfarwol Mr. Raikes 3m Lloegr, a Mr. Charles o'r Bala 
L 



Digitized by 



Google 



l62 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

jm Nghymru. Felly Cymdeithas y Beiblau yn Llundain, 301 
nghylch 38 mlynedd. Felly y Gymdeithas Genadol 301 
Llundain, er ys 43 mlynedd. Felly nid yw ei bod yn gym- 
deithas newydd yn un prawf ei bod yn ddrwg. 

3. — Gwrthddadl arall 3rw, am nad yw y Beibl yn son 
am Gymdeithas Dirwest. Os nad yw y Beibl yn son am 
Gymdeithas Dirwest, mae yn son am ddirwest, gan ei phrofi 
yn un o flFrwythau yr Ysbryd. Nid yw y Beibl chwaith yn 
enwi y Gymdeithas Genadol, na Chymdeithas y Beibl, na'r 
Ysgol Sabbothol, ac eto nid oes neb a feiddia ddywedyd Uai 
am danynt oil nad ydynt yn dda, a da iawn hefyd. Felly 
nid yw yr wrthddadl hon yn ei herbyn ^g un synwyr ynddi. 

4. — Gwrthddadl arall sydd gan rai yw, ei bod yn amcanu 
yn eibyn daioni dynion yn gyflFredinol, ac wrth hyny mai 
cymdeithas ddrwg yw. I hyn mi atebaf, Ni all fod yn ddrwg, 
gwaith tri rheswm : — 

(i.) Ei natur a'i hegwyddor,— cariad ac ewyllys da. 
Cariad yw ei harwyddair. Mae yr un egwyddor a*r Beibl, 
tnae wedi ei seilio ar egwyddor yr efengyl. 

(2.) Ei dyben. Ei dyben yw sobri y meddw, ac atal y sobr 
rhag byth myned yn feddw. i Pedr iv. 7. 

(3.) Mae ei flFrwyth yn dda ; ac wrth ei iFrwyth y mae gwir 
adnabod pob peth. Fe all rhy wun honi fod ei egwyddor yn 
dda, a bod ei ddyben yn dda ; ond nid oes achos credu ei 
honiad oni bydd y fFrwyth yn dda. Mae y gwledydd a*r 
trefydd o flaen y gymdeithas hon fel anialwch yn Uawn a 
ysgelerder, ymrysonau, ymladdau, tlodi o bob math, a phob 
annghysur personol a theuluaidd trwy feddwdod ac annghym- 
edroldeb. Ond ar ei hoi yn mhob man, mae mewn gwrteith- 
iad, mewn cyfFelybiaeth fel gardd paradwys. 

III.— Rhai rhesymau er anogaeth i ymuno k'r Gymdeithas 
hon* 

I.— Er esiampl i*r meddwon. Mae bod y dyn sydd yn 
ymarfer k*r diodydd meddwol yn gymedrol, yn ymwrthod yn 
hollol &*r cwbl o'r diodydd meddwol er mwyn y meddwon,. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 163 

301 debyg o eflFeithio yn ddaionus iawn arnynt. A phwy na 
theimlai, a phwy na ymdrechai i wneud yr hyn a alio er 
rhagflaenu aflwydd y meddwon ? Dim Uai, wrth y cyfrif 
cywiraf allant ei gael, na 60,000 o feddwon yn myned i'r 
farn bob blwyddyn o Brydain. A chwi a wyddoch nad oes 
un meddw yn myned i'r nefoedd, yn ol tystiolaeth y Beibl. 

2. — Na fyddwn yn groes i*r Gymdeithas hon, rhag ein 
cyfrif gyda'r Assyriad, a rhag ein cael 301 fraich i blant Lot. 
Salm Ixxxiii. 8. 

3. — Byddwn yn blaid iddi, rhag bod dan yr un cyhuddiad 
a Meroz. Barn. v. 23. 

4. — Ac y mae ymuno &'r Gymdeithas trwy ardystio yn 
mhlaid sobrwydd yn rhoi cleddyf ar y glun ac yn y llaw yn 
erbyn annghymedroldeb. 

5. — Er rhoddi help eich llaw gyda'r gwaith da. 
December, 1837. 

Cyn diwedd yr un mis yr oedd wedi cyfansoddi ei ail araeth 
ddirwestol— Rhif. 2, yr hon sydd yn dangos y llafur a'r gofal 
a gymerai i feistroli y pwnc ac i brofi ei gadernid ; ac am 
hyny yr ydym yn ei gosod i fewn yma. 

DiRWEST. (No. 2.) 

I. — Mae chwech cwestiwn yn cael eu gofyn gan Solomon: 
Diar. xxiii. 29. I bwy y mae gwae ? I bwy y mae ocbain ? 
I bwy y mae cynen ? I bwy y mae dadwrdd ? I bwy y mae 
gweliau (clwyfau) heb achos ? I bwy y mae llygaid cochion? 
Yr ateb yw, Fr neb sydd yn aros wrth y gwin, i'r neb sydd 
jm myned i ymofyn am win cymysgedig. adn. 30. 

II. — Mae yn anhawdd desgrifio na dirnad y £ath orlif o 
drueni, aflwydd, a dinystr sydd wedi dyfod ar y cenedlaethau 
trwy y diodydd meddwol. Yn ol tystiolaeth y dynion sydd 
jm deall oreu, mae — 

I. — Dau o bob tri o'r gwallgofiaid sydd yn y deymas, trwy 
eflfeithiau y diodydd meddwol. 

2. — Agos y rhan fwyaf o'r dygwyddiadau dinystriol,^- 



Digitized by 



Google 



164 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

llongddrylUadau, colli bywydau trwy foddi a Uosgi, trwy 
feddwdod — un yn syrthio dan olwyn, un dros y dibyn i'r 
pwll glo neu'r odyn galch, a'r cyflFelyb. 

3. — Dwy ran o dair o holl dlodi y wlad yn dyfod trwy 
effeithiau y diodydd hyn, heb fwyd na dillad. 

4.— Pedwar o bob pump o'r troseddau yn llysoedd Lloegr, 
trwy y diodydd hyn. 

5. — Dim Uai yn cael ei dreulio yn wastraflFus ar ddiodydd 
meddwol yn y deyrnas gyfunol bob blwyddyn na haner can' 
miliwn o bunau ; yn ol Mr. Sherman, can* miliwn. 

6. — ^Yn nghylch chwe' chan' mil o feddwon yn y wlad. 
Mae yn anmhosibl meddwl foi chwe' chan* mil o feddwon 
yn y wlad, heb fod ei chamwedd yn cyraeddyd hyd y nefoedd. 
A phan ystyriwn fod cyflawnder y dyfroedd meddwol a yfir 
bob blwyddyn yn ddigon i wneud afon o dair troedfedd o 
ddyfnder, a chwech troedfedd o led, a thros bed war ugain 
milldir o hyd — diau fod y wlad yn Uawn o gamwedd yn erbyn 
Sanct Israel. 

III. — Cofiwn hefyd foJ meddwdod yn bechod y pechodau. 
Mae yn g wneud dynion yn agored i bob drwg, ac yn eu diosg 
o bob arfogaeth i wrthsefyll temtasiwn. Mae arian, enw da, 
sefyllfa anrhydeddus, synwyr, tynerwch cydwybod, yn gysgod 
rhag llawer o demtasiynau ; ond y mae meddwdod yn dinys- 
trio y rhai hyn i gyd, ac yn }sbeilio y trueiniaid o'u harfog- 
aeth. Mae 60,000 o feddwon yn myned i'r farn bob blwydd- 
yn. Ac nid yw y meddwon yn myned i'r nefoedd, medd y 
Beibl ; a barnwch chwi i b'le maent yn myned. Oh, pwy 
na theimla ? pwy na wyla ? pwy na ymdrecha i wneuthur 
ei eithaf i ragflaenu cymaint o filoedd sydd yn dinystrio eu 
hunain ? 

IV. — Mae Cymdeithas Dirwest wedi dyfod i'r maes ya 
erbyn meddwdod — nid yn erbyn y meddwon, ond o blaid y 
jiieddwon, ac yn erbyn meddwdod— prif bechod yr oes. 

I. — Mae yn ymddangos i mi fod gwir angenrheidrwydd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 165 

am rhyw sefydliad or fath, er rhagflaehu y gorlif o annghym- 
fidroldeb a meddwdod oedd wedi gorlenwi ein gwlad. 

2.— A'r moddion mwyaf pwrpasol o ddim a welais na dim 
a glywais am dano, er glanhau y trefydd.a'r gwledydd oddi- 
wrth effeithiau ynfyd, niweidiol, a dinystriol y diodydd 
meddwol, yw Uwyr-ymwrthod k'r hoU ddiodydd meddwol 
ond yn unig fel cyffeiriau meddyginiaethol. 

3. — Mae yn ymddangos i mi, ond feallai nad yw yn ym* 
ddangos i ch wi (ond yr wyf yn rhwym o ymarfer cydwybod 
tuag at Dduw a dynion yn hyn fel pethau ereill er ei chael 
yn ddirwystr), mai dyledswydd a braint pob dyn yw ardystio 
yn erbyn y diovlydd bradychlyd hyn, er rhagflaenu aflwydd 
y meddwon, ac er atal aflwydd y genedl sydd yn codi. Ac 
wrth ystyried dan beth, Uai gorchwyl na mae llawer yn ei 
feddwl yw Uwyr-ymwrthod &'r diodydd meddwol :— * 

(i.) Cymaint o niwed sydd ynddynt i filoedd lawer'. 

(2.) A chyn lleied o ddaioni sydd ynddynt i un dyn. 

v.— Mi adroddaf i chwi ychydig o hanes y Gymdeithas 
hon yn ei gweithrediadau. 

I. Yn America mae dros ddeuddeg can' mil o aelodau yn 
perthyn iddi. 2. Mae dros bedair mil o'r distiUeries wedi eu 
cau i fyny. 3. A thros wyth mil o*r marsiandwyr wedi rhoddi 
heibio werthu y gwirodydd poethion. 4. Mae dros fil a dau 
gant o*u Uongau wedi taflu y gwirodydd poethion dros y 
bwrdd. 5. Ac oddeutu deuddeg mil o feddwon wedi eu 
sobri. Cof am Bristol a Birmingham, He mae 200 o feddwon 
wedi eu dychwelyd i'r ffydd. 6. Yn Ngogledd Cymru mae 
dros driugain-a-phymtheg o filoedd o ddirwestwyr, ac yn eu 
plith dros chwe' chant o bregethwyr ; ac nid oes ond ychydig 
o bregethwyr yn perthyn i un enwad crefyddol yn y Gogledd 
heb fod yn cofleidio egwyddor y Gymdeithas hon, a phre- 
gethwyr un enwad bob un ond tri wedi ardystio Uwyr- 
ymwrthodiad k phob diodydd meddwol. 7. Mewn un ardal 
yn sir Aberteifi mae agos 8 mil o ddirwestwyr. 

VI. — Gair o anogaeth. 



Digitized by 



Google 



266 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 

I. — De'wch i ardystio A'ch Uaw yn erbyn y pechod sydd 
wedi ymdaenu mor fawr, yn ol esiampl Ysgrythyrol— 
Heseciah, Josiah, Ezra, Nehemiah, a Uawer : Ezra ix. a x,, 
a Nehem. ix. a x. i. 

2. — Gwaradwydd Prydain Fawr, meddwn, yw meddwdod; 
a phe symudid meddwdod allan o honi, hi fyddai yn barad- 
wys y byd adnabyddus. Na phalled un help ei law a*i galon 
i symud ymaith waradwydd ein gwlad. 

3. — Na chysged Jonah pan y mae y paganiaid yn efFro. 

Y mae yn afreidiol i ychwanegu dim i ddangos y modd y 
gwnaeth Mr. Evans ymdaflu i'r symudiad dirwestol ; mae y 
ffeithiau adroddwyd a'r areithiau uchod yn ddigon, ac yn 
well na dim arall, fel portread o'i gychwyniad allan ef gyda'r 
achos da. hwn. Ac ni a gawn eto gyfleusdra i weled iddo 
ddyfalbarhau yn fFyddlawn yn yr ymdrech o blaid sobrwydd 
a Uwyr-ymataliaeth oddiwrth y diodydd meddwol. 

Ar ben y tudalen o'r cof-lyfr am fis Gorphenaf, 1837, yr 
ydym yn cael y geiriau hyn : " O'r mis hwn allan, cofFadwr- 
iaeth genedigaeth y plant sydd ofynol.'* Yr oedd deddf 
cofrestriad genedigaethau yn awr yn dyfod mewn grym. Ac 
fe wnaeth hyn g3rfnewidiad yn agwedd cof-lyfrau Mr. Evans. 
Er ei neillduad 301 1825, yr oedd wedi gosod i lawr yn ofalus 
enwau y plant a fedyddiasid ganddo, ac enwau eu rhieni, yn 
nghyda He a dyddiad y bedydd. Yr oedd wedi bedyddio 
amryw ugelniau os nad rhai canoedd o blant yn ysbaid y 
deuddeg mlynedd oddiar ei ordeiniad i gyflawn waith y 
weinidogaeth. Ond ar ol yr amser yr ydym yn awr yn 
cyfeirio ato, nid ydym yn cael cofrestriad o'r bedyddiadau a 
weinyddwyd ganddo. Heblaw y Gymdeithasfa y bu ynddi, 
fel y crybwyllasom eisioes, yn Ystradgynlais, yn nechre 
Gorphenaf, buasai yn Nghymdeithasfa Risca ar y 24ain a'r 
25ain o Fai, He y pregethodd am ddau oddiar Act. xxviii. 28. 
Yr oedd yn bresenol hefyd yn Nghymdeithasfa Castellnewydd- 
Emlyn, ar y dyddiau cyntaf o Awst, a phregethodd yno am 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, l6y 

lo o'r gloch oddiar Col. i. 28. Dyma y Gymdeithasfa yr 
ordeiniwyd Dr. Lewis Edwards, o'r Bala, ynddi. 

Dechreuodd Mr. Evans ei lafur am y flwyddyn 1838 trwy 
bregethu am 5 ar y laf o lonawr, sef nos gyntaf Cyfarfod Misol 
y Pil. Y Sul cyntaf o'r flwyddyn hon yr oedd yn y Cefn y bore, 
Dowlais y prydnawn, a Merthyr yr hwyr. Nos Fercher, y 
lofed, yr oedd yn areithio ar ddirwest yn yr Eglwys-newydd, 
ac yr oedd ganddo araeth newydd — Rhif. 3, — ac yn seiliedig 
ar I Thes. v. 21 ; ac y mae yn sicr genym ei bod, yn enwedig 
fel y traddodid hi ganddo ef, yn araeth dra eflfeithiol ; a bu 
mewn naw cyfarfod dirwest cyn diwedd y mis. Cynaliwyd 
Cyfarfod Misol Chwefror, sef ar y yfed a*r 8fed, yn Nhonyr- 
efail. Nos Sadwrn, y lofed, yr oedd Mr. Evans yn pregethu 
yn Llaneurwg ; a'r Sul dilynol, y bore yn Nghasnewydd, y 
prydnawn yn y Casbach, a'r hwyr yn Llaneurwg. Nos Lun^ 
y I2fed, yr oedd yn areithio ar ddirwest yn Nghaerdydd, aV 
nos Fercher dilynol yn Salem, Pencoed, yn cyflawni yr un 
gwasanaeth ; a*r noswaith ar ol hyny yn pregethu yn Mhen- 
tyrch. Ar y dydd C5mtaf o Fawrth yr oedd yn gweinyddu. 
mewn angladd yn y Taihirion. Y nos Sadwrn dilynol, sef 
y Sydd, yr oedd mewn cyfarfod dirwest yn Penycae, Mynwy, 
a dranoeth yr oedd yn y Cendl y bore, Nantyglo am ddau, a 
Phenycae y nos. Ar y y(ed a'r 8fed yr oedd yn bresenol yn 
Nghyfarfod Misol y Llwyni. Fe welir felly fod ei symud- 
iadau yn gyflym ac yn ymestyn dros lawer o dir, a bod y 
galwadau am dano yn Uuosog ac amrywiol, ac yntau k*i holl 
egni yn ymdrechu eu cyfarfod. Difyr, yn wir, ydyw ei ddilyn 
o le i le, i fyny ac i lawr, ar hyd a lied Morganwg, a thros ei 
therfynau nid yn anfynych, yn enwedig i sir Fynwy. Aeth i 
Gymdeithasfa Trecastell, yr hon a gynelid ar y 29ain a'r 
3oain o Fai, ac yr oedd yn pregethu yno am 3 oddiar i Tim- 
vi. 19. Rhoddodd gyhoeddiad byr wrth fyned a dychwelyd. 
Yr oedd yn Abertawy ar y Sul cyntaf, sef y 3ydd, o Fehefin, 
Dranoeth, yr oedd y bore a*r prydnawn mewn gwyl ddir- 
westol yn Aberafon ; oddiyno aeth erbyn 7 o'r gloch i gadw 



Digitized by 



Google 



X68 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

fociety 301 Margam, ac yr oedd yn yr un lie drachefn ar y i2fed 
a'r I3eg yn y C5rfarfod Misol, ac wedi pregethu am 10 yno 
aeth i Aberafon i rcxldi pregeth yn yr hwyr. Bu mewn gwyl 
ddirwestol arall yn Llantrisant ar yr 2iain, ac areithiodd 
ddwywaith — am 2, Rhif i, ac am 6, Rhif 4 — araeth newydd. 
Yr oedd yn areithio yn Ystradgynlais ar y 3oain o'r un mis^ 
ac ar Sul y C3aitaf o Gorphenaf 301 gwasanaethu y daith 3010 
a'r Creunant. Nos Sadwrn, y 4ydd o Awst, yr oedd yn y 
Goppa jm dechreu ei daith tua Chymdeithasfa Aberteifi, yr 
hon oedd i'w chynal ar yr 8fed a'r gfed ; pregethodd yno am 
lo oddiar Heb. vi. 18. Cyraeddodd Gastellnedd erbyn bore 
Sul, y i2fed, Margam am 2, a Phenybont am 6 ; ac y mae 
yn fwy na thebyg iddo fyned adref cyn gorphwys. Nid aeth 
1 G3rfarfod Misol Treforis yr wythnos ganlynol, ond yr oedd 
yn un o'r areithwyr yn ngwyl ddirwestol Caerdydd, ar yr 
2 lain. Y Sul cyntaf yn Medi yr oedd yn Mhontypool y 
bore, Farteg am ddau, a Blaenafon am chwech. Ac o hyn 
yn mlaen hyd ddiwedd y flwyddyn yr ydym yn ei gael mewn 
prysurdeb mawr — ^yn pregethu yn ami ar ddyddiau yr wyth- 
nos yn gystal ag ar y Sabbothau, yn ymweled ig amryw 
eglwysi " yn achos Dirwest " ac " yn achos yr Ysgol," yn 
gweinyddu mewn claddedigaethau ac yn traddodi areithiau 
ar ddirwest, ac yn cymeryd ei ran yn y gwaith cyhoeddus 
501 mhob Cyfarfod Misol. Yr oedd yn bresenol hefyd yn 
Nghymdeithasfa Cendl, ar y lofed a'r iieg o Hydref, ac yn 
pregethu am 2 o'r gloch oddiar Phil. iii. 14 ; ac yn agoriad 
capel Hirwaen, ar y 26ain a'r 27ain o Dachwedd, ac yn 
agoriad capel Penycae, Mynwy, ar y I2fed a'r i3eg o Ragfyr. 
"Mewn Gwyl Ddirwestol a gynaliwyd yn Nhonyrefail, Rhag. 
26ain, 1838, cyflwynwyd tlws a chadwyn arian i Mr. Evans 
gan Ddosbarth Dirwestol Caerdydd, am ei lafur diflino 
gyda'r achos Dirwestol. Gwnaed y cyflwyniad mewn araeth 
ffraeth a doniol gan Mr. Thomas Morgan, Caerdydd." (Y 
Diwygiad Dirwestol, tud. 138.) Yn ol y cof-lyfr, dydd 
Nadolig y cynaliwyd yr wyl hon, ac nid y 26ain o Ragfyr ; 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 169 

and yn ol yr ysgrif ar y tlws arian, mewn gwyl ddirwestol yn 
Mhont3rpridd, ar y I5fed o Hydref, y gwnaed y cyflwyniad : 
" The Gift of the Cardiff District Temperance Society to the Rev. 
Wm. Evans f Tonyrefail, for his indefatigable exertions in the cause 
of Temperance. Presented at Newbridge Festival^ Oct. 15, 1838." 
Fe ddichon y gellir cysoni yr ysgrif hon k'x adroddiad uchod 
fel hyn : Y bwriadwyd cyflwyno y tlws arian i Mr. Evans 
yn ngwyl Pontypridd, ond nad oedd yn barod, ac am hyny 
y C)rflwynwyd ef y cyfleusdra priodol cyntaf ar ol hyny, sef 
yn ngwyl Tonyrefail dydd Nadolig. 

I ddangos y "Uafur diflino " yr oedd efe ynddo, ni a ddod* 
wn yma y cyfrif o'i waith am yr wythnos olaf o'r flwyddyn 
5rr ydym yn awr ami : — 
Rhag. 22. — Waenfo ar Ddirwest, No. 4, 7. 

„ 23. — Sul, Dinas Powys 10, Cadoxton 2, Waenfo 6. 

„ 24.— Ton, 3, angladd. 

„ 25. — Nadolig, Ton, 5, gweddio; Ton, 10, Gwyl 
Dirwest ; Cymar, 2, No. 5 ; Pontypridd, 6, 
I Pedr ii. 17. 

„ 27. — Ton, 3, angladd. 

„ 28. — Llanfabon, 10, society ; Ystrad, 2, Preg. ix. 4 ; 
Caerffili, 6, Heb. v. 8, 9. 

„ 29. — Soar ar Ddirwest, No. 5, 7. 

99 30. — Sul, Trehill, 10 ; Soar, 2 ; Penmarc, 6. 

99 31 • — -Py^ Monthly Meeting at 5, Heb. v. 8, 9. 
Ac felly fe orphenodd ei waith am 1838 yn yr un man ac yn 
yx un modd ag yr oedd wedi ei ddechreu. 
. Y mae hanes Mr. Evans am 1839 y^ ^^a chyfFelyb i*r hyn 
a ddywedwyd am y ddwy flynedd flaenorol. I ochelyd 
gormod meithder ac ail-adroddiad, ni wnawn ond crybwyll y 
pethau neillduol a gymerasant le yn y flwyddyn yr ydym yn 
awr wedi dyfod ati. Yr oedd capel Cwmbychan yn cael ei 
agor ar y 23ain a'r 24ain o lonawr. Gallwn feddwl ei fod 
wedi addaw bod yno, ond nis gallodd fyned ; eithr yr oedd 
jvk bresenol yn agoriad capel Pentyrch ar y 9fed a'r lofed o 



Digitized by 



Google 



170 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Ebrill, ac yn agoriad capel Glanybad ar y lofed a'r iieg o'r 
un mis ; ar ol pregethu am 2 yn Mhentyrch ar y lofed, aeth i 
lawr i ddyfFryn Taf i bregethu yn yr oedfa gyntaf yn Glan- 
ybad. Bu yn Llundain o'r 23ain o Fehefin hyd yr iieg o 
Awst. Yn ysbaid y tymor hwn pregethodd ddwy a deugain 
o weithiau, areithiodd ar ddirwest bedair gwaith; yr oedd yn 
bresenol bob nos o*r wythnos mewn rhyw gyfarfod neu arall 
yn y gwahanol gapelau. Ni bu efe yn bresenol mewn un 
Gymdeithasfa y flwyddyn hon. Tua chanol mis Tachwedd 
goddiweddwyd ef gan afiechyd, dan yr hwn y bu yn dyoddef 
am lawn dau fis. Nid yw yn ymddangos fod y cystudd hwn 
mor beryglus a*r un a gawsai yn niwedd 1833, ond fe 
barhaodd lawer yn hwy, a pharodd iddo fwy o nychdod a 
Uesgedd. Ar ol cymaint o lafur diflino, a hyny am gyhyd o 
amser, mae yn ddiameu fod ei natur yn gofyn am orphwys, 
ac fe ddichon mai dyma ffordd ei Dad nefol i'w rwymo i 
gymeryd ychydig o esmwythdra. 

Y Sabboth cyntaf y pregethodd ar ol ei gystudd oedd ar y 
igeg o lonawr, 1840; sef ar y Ton am 10 a 6, ac fe gaed cyfar- 
fod eglwysig am 2. Mae'n sicr fod hwn yn Sabboth gwlithog 
ar Donyrefail, a bod profiadau tyner yn cael eu hadrodd )m 
y gyfeillach yn y prydnawn. Buasai yr hoU frawdoliaeth yn 
taer weddio dros eu hoflf weinidog, ac yr oedd yn llawenydd 
mawr iddynt ei weled unwaith eto a'i glywed yn cyhoeddi 
gair y bywyd. Pregethodd ar y Ton y nos Sul canlynol, a 
bu yn y Ddinas am ddau, eithr nid anturiodd i fyned i 
Glynogwr y bore. Y Sul cyntaf yn Chwefror aeth i Bont- 
ypridd y bore, ond dychwelodd adref i*r Ton erbyn yr hwyr. 
Ond ar Sul y gfed o Chwefror y mae yn ail ymaflyd yn ei hoflf 
waith fel cynt, gan holi yr ysgolion yn y Cwrdd Dau Fisol ar y 
Ton yn y bore, a phregethu yn y Ddinas a Gl)mogwr y pryd* 
nawn a'r nos. Ar Sul yr 8fed o Fawrth yr oedd yn y Groes- 
wen y bore, Nantgarw am ddau, a Glanybad am chwech. 
Fel y mae yn hysbys, capel yn perthyn i'r Annibynwyr ydyw 
y Groeswen. Nid ydoedd yn beth newydd i Mr. Evans 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYKEFAIL. 171 

bregethu i gynuUeidfa yn perthyn i'r enwad parchus hwnw. 
Yr oedd wedi bod amryw droion yn y Cymar ac )m 
Llanharan. Er ei fod yn drwyadl j'mlyngar wrth ei enwad 
ei hun — ni bu neb erioed yn fwy felly, eto yr oedd yn hoUol 
gartrefol a chariadus gyda brodyr o enwadau crefyddol ereill. 
Yr ydym yn cofio ei glywed yn adrodd iddo bregethu un tro 
yn y Groeswen yn amser Mr. Hughes, a dywedai iddo gael 
oedfa hwylus. Ar y bregeth dywedodd, " Y mae drws i d^ 
Dduw. Y mae drws i'r ty hwn. Mae rhai yn dyweyd mai 
bedydd yw y drws i'r eglwys. Nage. Crist yw y drws." 
Ar ol yr oedfa dywedodd Mr. Hughes wrtho, " Chwi 
ddywedasoch fod drws i'r capel yma ; gobeithio y dewch i'w 
weled yn luan eto." Wedi marwolaeth Mr. Hughes, yr hyn 
a gymerasai le ar y 3oain o fis Gorphenaf, 1839, aeth un o'r 
diaconiaid i Donyrefail i ofyn i Mr. Evans a ddeuai efe yn 
weinidog iddynt. Siglodd ei ben ac atebodd, " Yr wyf )m 
sound yn y man He yr yd wyf." 

Y mae y cofnodiad nesaf a grybwyllwn yn meddu dyddor- 
deb : — " Mawrth ayain, 1840, angladd Robert Smith, Ysw., 
Peallin Court, am 7 yn y bore, Salm cxvi. 15." Yr oedd y 
claddedigaeth i gymeryd He yn Margam. Yr oedd y 
boneddwr hwn yn un o brif golofnau Methodistiaeth yn 
Morganwg. Yr oedd yn byw yn Aberafon, ac yn berchenog 
nn o'r gweithiau yn yr ardal bono ; eithr yr oedd yn trigianu 
rhan o'i amser yn Penllin Court. Dywedir fel hyn am dano 
yn y gwaith ag yr ydym eisioes wedi cyfeirio ato gan Dr. John 
Thomas, yn rhoddi hanes y Diwygiad Dirwestolyn Nghymru: 
'• Bu nodded Mr. Robert Smith i'r achos yn help mawr. Yr 
oedd esiampl gwr o'i safle ef, a chynifer o weithwyr dano, yn 
rhwym o gario dylanwad. Gelwid am ei wasanaeth trwy 
ranau helaeth o Forganwg i lywyddu mewn gwyliau 
Dirwestol. Cyflwynwyd aur-dlws iddo gan ei weithwyr yn 
Margam, fel arwydd o'u parch iddo am ei wasanaeth gyda'r 
Ysgol Sabbothol, a chyda Dirwest. Bu farw yn ddisymwyth 
yn MhenUin, Mawrth 2ofed, 1840, yn 59 oed. " (tud. 134) 



Digitized by 



Google 



172 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Buasai Cyfarfod Misol yn Soar, Tresimwn, ar y i8fed a'r 
igeg ; ac yrydym yn cael i Mr. Evans fyned o Soar i Benllin, 
a phregethu yno nos y igeg. Mae yn bosibl fod Mr. Smith 
yn bresenol yn y Cyfarfod Misol, ac os ydoedd mae yn sicr 
iddynt fyned gyda'u gilydd i Benllin. Bore dranoeth, yr 
2ofed, yn sydyn iawn, pan yr oeddynt ar frecwast, cafodd Mr. 
Smith//, a syrthiodd i freichiau Mr. Evans, a fu farw mewn 
ychydig funudau. Mewn coffadwriaeth am yr amgylchiad 
difrifol hwn gwnaeth dau fab Mr. Smith anrhegu Mr. Evans 
a chopi hardd o Weithiau Charnock mewn dwy gyfrol, gyda'r 
ysgrifeniad canlynol : — Penllin Court, March 30, 1840. These 
volumes are presented to the Rev. Wtlliam Evans by Robert and 
Davtd Smith, as being the property of their late father^ as a slight 
memorial of fhe frierdship that existed between them for so many 
years, and in recollection of having witnessed his sudden death, on the 
20th of March, 1840." Yr oedd gan Mr. Smith frawd yn 
preswylio yn y Castella, a byddai yn awr ac eilwaith yn 
ymweled &g ef ; a phob tro yr elai yno, gofalai fyned i Don- 
yrefail i'r capel; a bu fwy nag unwaith yn ymweled & Mr. 
Evans yn ei gartref ei hun. Syrthiodd mewn serch k*i fab 
h}naf, a gofynodd i'r tad am dano i'w ddanfon i ysgol, ac yna 
i*w osod yn ei swyddfa. Nis gallai Mr. Evans hebgor 
cymorth ei fab gyda gorchwylion y tyddyn ar y pryd ; ond y 
mae y fath gynygiad yn ddangosiad eglur o gymeriad Mr. 
Smith, ac o'r cyfeillgarwch mawr a deimlai tuag at y gwein* 
idog o Donyrefail. 

Bu Mr. Evans yn bresenol mewn dwy Gymdeithasfa yn 
y flwyddyn hon, sef yn Llaneurwg ar y 26ain a'r 27ain o Fai^ 
pryd y pregethodd am 2 oddiar Rhuf. viii. 13 ; ac yn Aber- 
gwaen ar y i3eg a*r i4eg o Hydref, He y pregethodd eto am 
2 oddiar Salm li. 3. Yr oedd yn cychwyn i fyned i Abergwaea 
o Gyfarfod Misol Penllin, yr hwn a gynelid ar y yfed a*r 8fed 
o Hydref; ac yno fe ganiatawyd i'r pregethwr ieuanc, William 
Williams o'r He hwnw (yn awr y Parch. W. Williams, Aber- 
tawy), i fyned gyda Mr. Evans i sir Benfro. Yr ydym wedi 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 1 73 

derbyn y noJyn canlynol oddiwrth Mr. Williams gyda golwg 
ar y daith bono : — 

** My dear friend, —Please excuse delay. I have been search- 
ing diligently for some memorial of the Pembrokeshire tour, but 
without success. I can remember your grandfather's uniform 
kindness to me, his taciturnity as we were approaching Fish- 
guard, and his chattiness as we were going away. On the 
night before he preached at the Association, 1 awoke and 
found him gone. Hearing him groan in a corner of the room 
I spoke to him. He asked me to repeat the verse which 
begins, * Os cyfaddefwn ein pechcdau^ which I did. He then 
exclaimed, * Nghoncordance anwyl i,* and came back to bed. 
He preached well at the Association, as he did all the way ; 
but I do not think that in any instance he came quite up to 
what I had heard him before and heard him afterwards. 
Matt. V. 8. was quite a favourite of his, but I had heard him 
in 1839 setting a congregation on fire with it, and a tremen- 
dous blaze it made. * * ♦ ♦ 

"Sincerely yours, WM. WILLIAMS." 

Yr ydym wedi sylwi nad oedd braidd flwyddyn yn myned 
heibio heb ei fod yn cymeryd rhan yn agoriad capelau 
newyddion, naill ai capelau wedi eu codi mewn lleoedd new- 
yddion, neu ynte capelau newyddion helaethach mewn man- 
au ag yr oedd achosion eisioes yn bod ynddynt. Nid yw y 
flwyddyn yr ydym yn awr arni yn eithriad. Ar y 3ydd o 
Dachwedd, " agor capel Abercynfl&g, am 10, Salm xciii. 5 ;" 
ar y 4ydd, ** agor capel y Llwyni, am 2, i Tim. iv. 8." 
Treuliodd y mis olaf o'r flwyddyn yn Bristol yn gwasanaethu 
yr achos Cymreig yn y ddinas bono, a h3'ny gyda*r ymroddiad 
egniol a*r gofal manwl ag oedd bob amser yn nodweddu ei 
lafur gweinidogaethol. Megys y troion o'r blaen y buasai 
yao yr oedd yn pregethu dair gwaith ar y Sabboth, ac yr 
oedd ganddo dri chyfarfod yn yr wythnos, ac yn ychwanegol 
cafwyd cyfarfod dirwestol nos Sadwm y igeg; a dydd 



Digitized by 



Google 



174 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Nadolig am lo a 2 "ymweled ^'r cleifion a chyfranu, a llefaru 
am 7, Esia 28. 16." Dychwelodd adref o Bristol dydd Llun, 
yr 28ain o Ragfyr. Yr oedd yn diweddu yr hen flwyddyn ac 
yn dechreu y flwyddjoi newydd, 1841, yn Nghyfarfod Misol 
y Pil, yr hwn a gynelid dydd lau, y 3iain o Ragfyr, a dydd 
Gwener, y laf o lonawr, 

Y mae y flwyddyn 1841 yn\ina,gy bu Mr. Evans mewn 
Uafur mawr ac amrywiol ynddi. Fel yr Apostol yr oedd 
" mewn teithiau yn fynych." Y mae unwaith eto 5m cyflawni 
mewn rhan ysgrifenyddiaeth ei Gyfarfod Misol, a gosodwyd 
ef hefyd yn y swydd o ysgrifenydd sirol y Genhadaeth 
Dramor oedd yn awr newydd gael ei sefydlu. Ond y gorch- 
wyl penaf a roddwyd arno yn y flwyddyn hon, yn ail i'w brif 
waith o bregethu yr efengyl, ydoedd yn nglyn 4*r casgliad i 
fFurfio cronfa tuag at gynaliaeth yr Athrofa ag yr oedd y 
Gymdeithasfa wedi penderfynu ei sefydlu yn Nhrefecca i 
roddi addysg i bregethwyr y Cyfundeb yn Neheudir Cymru. 
Mae y dyddiad yr ydym yn awr wedi dyfod ato gan hyny 301 
agor maes eang o'n blaen. A phe meddem yr hoU 
ddefnyddiau angenrheidiol, gallem weled nid yn unig " Cyf- 
arfod Misol Morganwg haner can* ml>nedd yn ol," ond hefyd 
y Gymdeithasfa a'r Cyfundeb yn y Deheudir yn yr adeg 
bwysig a dyddorol bono. Dywed y Parch. David Phillips 
yn y Cylchgrawn^ rhifyn Mawrth o'r flwyddyn bresenol, 1891 : 
«* Yr oedd golwg urddasol iawn ar Gyfarfod Misol Morganwg 
yr adeg bono ; a mawr oedd y dysgwyliad am dano, pan yr 
ymwelai yn ei dro k'x gwahanol eglwysi yn y sir. Byddai ei 
ddyfodiad i'r amrywiol leoedd yn uchel-wyl yn yt ardaloedd 
hyny, ac yn wledd a gofid yn hir ac yn anwyl gan y frawdol- 
iaeth, ac yn fendith i*r ardaloedd mewn mwy nag un ystyr/' 
Mae y rhestr o enwau y gweinidogion a*r blaenoriaid a roddir 
gan Mr. Phillips, ag oeddsmt ar y pryd yn arweinwyr y 
Cyfarfod Misol, yn ddigon i egluro yr hyn a ddywed. Yr 
ydym yn sicr y bydd yn dderbyniol, yn enwedig gan ein 
cyfeillion yn Morganwg, i gael yn y lie cyntaf restr o'r lleoedd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 1 75 

a gawsant y fraint o dderbyn y Cyfarfod Misol haner can* 
mlynedd yn ol, sef 501 1841. Dyma hwynt : lonawr laf, 
Pil; Chwefror 3ydd a 4ydd, Penmarc; Mawrth lofed a'r 
iieg, Abertawy; Ebrill i^eg a'r i5fed, Llantrisant; Mai 
I3eg a i4eg, Caerdydd ; Mehefin 8fed a gfed, Aberafon ; 
Gorphenaf 8fed a'r gfed, Bryntirion; Medi laf a'r 2il, 
Llanilltyd Fawr ; yr 28ain a'r again, Creunant ; Tachwedd 2il 
a'r 3ydd, Llwyni ; y 24ain a'r 25ain, Pendeulwyn ; Rhagfyr 
3oain a 3iain, Pil. Yr oedd Mr. Evans yn bresenol, ac yn 
cymeryd rhan yn y gwaith cyhoeddus ynddynt oil ond tri. 
Y mae ger ein bron hefyd gofnodau pump o'r Cyfarfodydd 
Misol uchod wedi eu hysgrifenu ganddo ef. Yn Mhenmarc 
penderfynwyd cyflwyno enwau Mr. E. Morgan, Caerdydd, a 
Mr. Edward Matthews, i'r Gymdeithasfa, i gael eu neillduo i 
gyflawn waith y weinidogaeth ; hefyd, penodwyd y personau 
canlynol yn ymwelwyr : — 

Parch. R. Thomas a Mr. Wm. James. 
„ D. Howell a „ Wm. John. 
,^ B. Evans a „ E. Jenkins. 
„ D. Roberts a „ E. John. 
„ J. James a „ J. Ho wells. 

„ Wm. Evans a „ J, James. 
„ J. Walters. 
A threfnwyd i'r ymweliad gymeryd He cyn y Cyfarfod Misol 
dilynol, a dyma bapyr yr ymweliad : — 

" I. — Ymdrin kg achos yr Athrofa yn Nhrefecca. 
2. — Anog i gadw pob moddion o ras mewn agwedd deilwng. 
3. — Bod yn wyliadwrus wrth dderbyn dynion i'r eglwysi, a 
oes arwyddion fod goruchwyliaeth Ysbryd Duw ar eu 
cyflyrau. 
4. — Cadw at reol y Corph wrth dderbyn rhai i'r eglwysi. 
5.— Anog i arfer ffyddlondeb i godi y plant yn yr eglwysi. 
6. — Anog i gyd-ganu yn yr addoliad. 
7. — Anog i gadw at gyfiawnder ymarferol, fel y byddwn yn 
harddu crefydd Crist yn ein bywyd. 



Digitized by 



Google 



179 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL* 

8. — Anog yr eglwysi i gadw at benderfyniadau y Cyfarfod* 
ydd Misol a*r Association^ ac i ochelyd y pethau newyddion 
sydd yn y wlad. 

9. — A oes blaenoriaid yn mhob eglwys ? neu a oes angen 
ychwanegu blaenoriaid ? 

10. — Anog at ddirwest." 
Cyflawnodd Mr. Evans ei ran o*r oruchwyliaeth hon yn y 
drydedd wythnos o Chwefror. Yn Abertawy ni wnaed ond 
ychydig heblaw gwneud y trefniadau arferol ar gyfer y 
Gymdeithasfa agosaol yn Nghastellnedd. Nodwyd Mr, 
Walters i gynorthwyo pobl y lie " yn achos yr Association,*^ 
hyny yw gyda'r trefniadau ; enwyd Mr. W. Grifl&ths a Mr. 
J. James i ddy weyd gair o*u profiad yn nghyfarfod y pregeth- 
wyr ; a " nodwyd Evan Williams," yn awr y Parch. Evan 
Williams, Pil, ** a Wm. Jones," sef y diweddar Mr. William 
Jones, Cwmafon, **i ymddyddan k hwy yn y society i o'r 
gloch," i*r amcan o*u derbyn yn aelodau o'r Gymdeithasfa. 
Yn Aberafoh " penderfynwyd i weithredu o hyn allan yn ein 
casgliadau at y Genadaeth Dramor yn Liverpool. Nodwyd 
Elias Basset, Esq., i fod yn drysorydd dros sir Forganwg, a 
William Evan yn ysgrifenydd." O'r blaen yr oedd y casgl- 
iadau yn cael eu danfon i Gymdeithas Genadol Llundain, 3^: 
hon bellach yw Cenadaeth Dramor yr Annibynwyr yn 
Lloegr a Chymru. Y mae rhestr casgliad cenadol Morganwg 
am 1843 yn awr o'n blaen, yn Uawysgrif Mr. Evans, ac wedi 
ei hysgrifenu yn drefnus a thaclus. Y mae enwau yr hoU 
leoedd yn y sir i lawr yn olynol yn ol trefn y wyddor, eithr 
bylchog yw y casgliad. Yr oedd nifer yr eglwysi yn dri- 
ugain-a-deg, ond nifer y casgliadau ydyw ugain, a dyma 
hwynt: — 

£ s. d. 

Abertawy 4 10 4 

Brychton 076 

Cwmbychan o 10 o 

Castellnedd 8 17 9 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 1 77 





£ s. 


d 


Dowlais 


8 9 





Dinas Powys 


4 





Dinas Cymar... 


9 


5 


Eglwys Newydd 


I 7 





Eweni 


8 





Glynogwr 


I 





Goppa fach 


II 





Llantrisant /.. ... 


15 





Pontfaen 


I 6 


6 


Penmarc 


2 





Pontrhydyfen 


17 


6 


Trehill 


10 





Ton)rrefail 


12 





Trelales 


7 





Seion 


5 





Ystradgynlais 


3 3 






Yn Nghyfarfod Misol Llanilltyd Fawr anogwyd i dderbyn 
y Drysorfa^ ac i hyrwyddo gwerthiant Utin Mr. John Evans, 
New Inn. Hefyd, yn y Cyfarfod Misol hwn y penderfynwyd 
penodi deuddeg o fiaenoriaid 3rr eglwysi jni henuriaid llyw- 
odraethol, er trefnu rhyw bethau perth3mol i'r sir yn gyflfred- 
in, ac 5na gyntaf mewn perth3nias i'r weinidogaeth. Ac yn y 
Pil, ar ddyddiau olaf y flwydd)^ " cymeradwywyd y person- 
au canlynol i fod yn henaduriaid : — i. Evan Jones, Merthyr; 
2. Wm. Morris, Cefn; 3. Wm. James, Argoed; 4. Elias 
Basset, Esqr. ; 5. David Davies, Castellnedd; 6. John 
Howells; 7. Edward Jenkins; 8. Wm. John, Abertawy; 
9. Isaac James; 10. James Morgan; ii. Richard Morgan ; 
12. Mr. Morris; 13. Morgan Rees; 14. Evan Thomas; 15. 
Mr. Evan Griffiths ; 16. Daniel Evan, Margam ; 17. George 
Davies ; 18. Richard Thomas, Prysc." Sylwer fod y rhif 
" deuddeg " wedi chwyddo i ddeunaw^ Mae yn ddiameu y 
teimlwyd, pan yr oedd y dewisiad 3^1 cymeryd Ue, nas geUid 
myned heibio dim un o*r brodyr teilwng uchod ; ac yn wir 
M 



Digitized by 



Google 



178 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

buasai yn ddigon hawdd i ychwanegu at y nifer, fel ag i*w 
gwneuthur o leiaf yn " bedwar-henuriad-ar-ugain." I wa- 
haniaethu yr henuriaid oddiwrth flaenoriaid cyfFredin yr 
eglwysi, yr oeddynt weithiau yn cael eu galw yri '* flaenoriaid 
y sir." Mewn Cyfarfod Misol a gynaliwyd yn fuan ar ol y 
dewisiad uchod o henuriaid llywodraethol, sef yn Nhonyr- 
efail, ar y 24ain a'r 25ain o Chwefror, 1842, cytunwyd ar y 
pethau canlynol fel yr hyn ag y gellir ei alw yn Rheolau yr 
Henaduriaeth : "I. Penderfynwyd nad oes neb i'w chwanegu 
at yr henuriaid ond trwy ddewisiad yr henuriaid a'r gweinid- 
ogion, a chymeradwyaeth y Cyfarfod Misol. II. Nad oes 
un achos i'w benderfynu gan yr henuriaid heb eu bod yn 
saith o nifer o leiaf. III. Y pethau sydd i fod dan sylw a 
gofal yr henuriaid : — i. Nid oes neB i fyned i'r weinidogaeth 
heb fod ei achos yn gyntaf dan sylw cyfarfod o henaduriaid, 
y rhai sydd i gyfarfod unwaith bob cwarter blwyddyn. 2. 
Na byddo neb rhyw lefarwyr yn dyfod ar gyhoeddiad trwy y 
wlad heb fod Cyfarfod Misol y sir yn ei alw, a Chyfarfod 
Misol y sir ag y mae y cyfryw yn aelod o hono yh rhoddi 
caniatad iddo. 3. Yn edrych na byddo Uefarwyr ieuainc 
yn rhoddi eu gorchwylion o'u dwylaw yn fyrbwyll, ac wrth 
hyny yn dyrysu eu hamgylchiadau, ond Uafurio yn benaf yn 
eu cylch cymydogaethoL 4, Sylwi yn ofalus a ydyw yr 
athrawiaeth yn cael ei phregethu yn ei phurdeb, a bod yn 
barod i roddi gair o gyngor pan byddo gal wad am h5my. 
5. Edrych yn ofalus a ydyw y ihai sydd yn cael eu galw i'r 
weinidogaeth yn rhoddi eu hamser a'u llafur yn gydwybodol 
i lafurio yn y gair a'r athrawiaeth, ac i wasanaethu yr hoU 
eglwysi hyd eu gallu. 6. Edrych a ydyw yr eglwysi yn ym- 
drechu i'w cyfarfod yn eu llafur i ryw radd yn briodol yn eu 
teithiau a*u llafur, fel na syrthiont i brofedigaeth a digalon- 
did." Y mae y rheolau hyn yn Uefaru drostynt eu hunain, 
ac y mae yn eglur beth oedd amcan y Cyfarfod Misol yn 
gwneuthur y trefuiad. Yn gymaint a bod dau ddosbarth o 
lefarwyr, sef gweinidoglon a phregethwyr, fe ddichon nad 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 179 

oedd yn annaturiol i*r syniad ymgodi y gellid cael dau ddos- 
barth o flaenoriaid. Ac y mae yr ymadrodd " henuriaid 
Uy wodraethol " yn awgrymu fod rhai o'r tadau haner can' 
mlynedd yn ol yn gwybod am drefhiadau eglwysig Henad- 
uriaethwyr Ysgotland, a gogwydd eu meddyliau tuag atynt. 
Modd bynag, fe ddaeth y " cj^farfod henaduriaethol *' yn 
sefydliad o bwys a dylanwad yn nghl^n k Chyfarfod Misol 
Morganwg, ac fe barhaodd felly am tua chwarter canrif neu 
fwy. Ond bellach er ys blynyddoedd lawer y mae y swydd- 
ogion eglwysig, yn ddiaconiaid a blaenoriaid, oil o*r un dos- 
barth, heb ddim gwahaniaeth yn eu gradd ond sydd yn cael 
ei wneuthur gan amrywiaeth eu cymwysderau i*w swydd ; ac 
5m dra anaml y clywir yr enw henuriad. Fe gynaliwyd 
** cyfarfod henaduriaethol '* i ymdrin kg achos ymgeiswyr am 
y weinidogaeth am beth amser wedi peidio dewis henadur- 
iaid Uywodraethol yn ol y rheolau uchod ; ond y mae y 
cyfarfod neillduol hwnw bellach wedi myned i blith y pethau 
a fu. 

Yn awr ni a symudwn i gymeryd gwedd arall ar yr hyn 
ydoedd Methodistiaeth Morganwg haner can* mlynedd yn ol. 
Er y flwyddyn 1835 V^ oedd Mr. Evans wedi cadw cyfrif 
manwl o'r gydnabyddiaeth a dderbyniai am ei wasanaeth. 
Cyfanswm yr hyn a dderbyniodd yn 1835 ydoedd ;^48 6s.; 
yn 1836 £^g 12s.; yn 1837 £^^ 19s. 6c. Nid oes gyfrif am 
1838 a 1839. Y cyfanswm am 1840 3'doedd £65 is. Yr oedd 
yn gwasanaethu tri He ar yr ail Sul yn lonawr, 1841, a*r 
gydnabyddiaeth oedd un-swllt-ar-bymtheg, a thri lie arall y 
Sul canlynol naw-a-chwech, a thri o leoedd ereill drachefn y 
Sul ar ol hyny un-swllt-ar-bymtheg ; ac ar y Sabboth olaf o 
lonawr yr oedd mewn dau le sydd erbyn hyn yn bwysig ac 
yn gryf ac helaeth eu cyfraniadau, ac nid oeddynt yn ddi- 
bwys na dinod y pryd hwnw, a'r gydnabyddiaeth ydoedd 
pymtheg swUt. Ar y Sul cyntaf yn Mawrth yr oedd yn 
pregethu ddwywaith yn un o brif drefi y sir, ac hefyd mewn 
lie cyfagos yn y wlad, ac yr oedd yr hyn a roddwyd iddo dan 



Digitized by 



Google 



l8o WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 

bunt. Ac yn dra chyffelyb y mae 3rr hanes am yr boll 
flwyddyn. Yr ydym 5na crybwyll y manylion hyn yn unig i 
ddangos fel yr oedd pethau yn bod yn y cysylltiad hwn haner 
can' ml3niedd 5na oL Yr oedd hyn yn wir yn welliant mawr 
ar yr h5na a fuasai yn mlynyddoedd cyntaf ei weinidogaeth. 
Yr oedd wedi bod unwaith yn un o leoedd mwyaf pellenig 
Morganwg, yn cymeryd diwmod i fyned a diwrnod i ddych- 
welyd, ac jni pregethu nos Sadwrn a thair gwaith y Sabboth, 
a'r oU a dderb3niiodd ydoedd haner coron. Ar ei ffordd adref 
galwodd gyda Mr. Thomas Jenkins, Glynogwr, ac adroddai 
wrtho yr hanes, — " Mi dalais wyth ceiniog o durnpike, a 
chwe* cheiniog am bedoli'r ceflFyl, a'r gweddill sydd genyf yw 
swUt a gr6t ; pa un a wneuthum i eu gwerth ai peidio nid 
wyf yn gwybod, ond mi wnes fy ngoreu." Nid oedd yn 
grwgnach dim. Fe ddichon mai bendith i Fethodistiaeth 
Morganwg fuasai ei waith )m defnyddio y dylanwad mawr 
oedd ganddo ar gyfrif ei boblogrwydd fel pregethwr a'i 
wasanaeth ymroddgar i*r achos yn mhob cysylltiad, i addysgu 
a chymell yr eglwysi i gyfranu at y weinidogaeth. Yr oedd 
3m deall y pwnc o haelioni crefyddol yn dda, ac yr oedd 
ganddo ddawn i dynu ereill i roddi at achos crefydd. Eithr 
" nid oedd efe yn ddigon anturus," a defnyddio gair o eidda 
y diweddar Mr. Joseph Thomas, Carno, am dano, yn y ffordd 
hon. Ond y mae cyfrif arall i*w roddi am y peth. Yr oedd 
yn naturiol o ysbryd annib)moL A mwy a gwell na hyny yr 
oedd wedi ei feddianu mor llw3rr gan amcan mawr pregethu. 
yr efengyl, fel yr oedd i raddau yn ddiystyr o amgylchiadau. 
y weinidogaeth. Yr ydym yn ei gofio yn adrodd gyda brwd- 
firydedd hanes a roddasai Mr. David Roberts, Pontfaen, iddo- 
am Mr. Elias yn rhoddi y cyngor ar achlysur neillduad 
gweinidogion mewn Cymdeithasfa yn y Gogledd. Yr oedd y 
brawd ag oedd wedi Uefaru o'i flaen ar natur eglwys wedi. 
gwasgu ar yr angenrheidrwydd o gynal y weinidogaeth yn 
deilwng. Wrth roddi y cyngor dywedai Mr. Elias fod ei. 
frawd wedi bod yn eu hanog i gyfranu yn helaethach at. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. l8l 

g3maliaeth y weinidogaeth, ac yn Uefaru yn rhagorol ar hyny ; 
" ond," meddai, " bydded eich aur a'ch arian gyda chwi i 
ddystryw ; achub eneidiau ! achub eneidiau ! I achub en- 
EiDiAU ! ! ! " drosodd a throsodd drachefn gyda phwyslais 
C)myddol ac yn y modd difrifolaf. Yr oedd yr banes Hon yn 
hollol wrth ei fodd. Yr oedd yntau yn orlawn o'r un ysbryd. 
Ar )^ un pryd nid oedd yn ddisylw o fater y gydnabyddiaeth 
a roddid am lafur gweinidogaethol, fel y mae y ffaith iddo 
gadw C)^rif o'i dderbyniadau 5na profi ; ac y mae y C)^rifon 
h5na yn werthfawr, fel dangosiad o gynydd gras 501 gystal a 
chynydd nerth yr eglwysi y naill flwyddyn ar ol y Hall. 

Byddai Mr. Evans 3m awr ac eilwaith yn cwrdd k blaenor 
ag oedd o flaen ei oes 501 y mater bwn. Pan ar gyhoeddiad 
yn y Babell, sir Fynwy, un tro, rhoddwyd y gydnabyddiaeth 
iddo mewn arian man— deg neu ddeuddeg swUt. Gofynodd 
Mr. Morgan Thomas, tad Islwyn, iddo, " Beth yw )^ arian 
man yna sydd genych, Mr. Evans ? " Cymerodd hwy oddi- 
amo, a rhoddodd sofrin iddo )m eu Ue. Yr ydym yn ei gofio 
hefyd yn dyweyd i flaenor arall ddyweyd wrtho ar adeg 
ddiweddarach, **Gobeithio y cewch fyw yn hen, Mr. Evans?" 
" Paham y*cH chwi yn dyweyd hyny ? " "I gael gwneud i 
fyny dipyn am yr amser yr oe'ch chwi yn cael dim." 

I ddychwelyd unwaith eto at y flwyddjni 1841. Ar y 7fed 
a*r 8fed o lonawr, " agor capel TreflForest am 2 ; 2 Heb. 2. 2." 
Fel y gwelsom, fe gynaliwyd Cyfarfod Misol Ebrill yn Llan- 
trisant, sef ar y dyddiau Mercher ac lau ar ol y Pasg. Yr 
hen drefn fuasai cynal y Cyfarfod Misol yn flynyddol yn 
Salem, Pencoed, ar Llun a Mawrth y Pasg ; eithr " cyfarfod 
blynyddol*' 501 unig a fu yno y tro hwn, yr hwn sefydliad 
sydd yn arcs ac yn ilodeuog hyd y dydd hwn. Yr oedd eg- 
lwysi Morganwg yn awr wedi amlhau a chynyddu cymaint, 
fel mai y Pil oedd yr unig le a adawyd i gael y Cyfarfod Misol 
bob blwyddyn. Ar y 3ydd a'r 4ydd o Dachwedd, " agor 
capel y DyfFryn am 10; 2 Cor. 4. 5." Ac yn Nghyfarfod 
Misol y Pil ar derfyn y flwydd5m, " Penderfynwyd adeiladu 



Digitized by 



Google 



l82 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

T^ Ysgol a phregethu yn achlysurol )m Rhiwceiliog, dan ofal 
Mr. John Howells a Wm. Evans a Thomas Thomas, mewn 
cysylltiad k*r ddwy eglwys yn Salem a Glynogwr." Yn 
mlaen yr oedd yr achos yn mjnied o flwyddyn i flwyddyn. 
Ac nid oedd neb yn fwy blaenllaw yn y Uafur ag ydoedd dan 
fendith Duw yn peri y Uwyddiant na Mr. William Evans. 
Yr oedd efe yn Uawn gwaith, ac yr oedd ei hoU galon 5aiddo. 
Yn ychwanegol at yr hyn a adroddwyd, bu mewn tair Cym- 
deithasfa yn y flwyddyn yr ydym yn awr arni, sef yn Nghas- 
tellnedd ar y dyddiau cyntaf yn Ebrill, 501 Aberhonddu ar y 
igeg a*r 2ofed o Fai, ac yn Bethlehem, Rhymni, ar y I3eg 
a'r i4eg o Hydref, ac yr oedd yn pregethu yn y ddwy olaf. 
Ysgrifenodd hefyd ychydig nodion o weithrediadau y tair 
Cymdeithasfa. Yn Nghastellnedd penderfynwyd fod pob 
C)^arfod Misol yn enwi personau addas i ymchwilio yn 
fanwl i ansawdd yr achos yn mhob lie, yn arbenig am y 
weinidogaeth ; rhoddwyd gair o gyngor mewn perthynas i 
gyfarfodydd gweddi y gwragedd, na byddai i ni ddywedyd 
gair yn eu herbyn, na *chwaith anog dim atynt, ond euhanog 
i weddio gartref ; anogwyd y siroedd oedd yn ol am hyny i 
gadw society ychwanegol yn mhob Cyfarfod Misol i*r hoU 
aelodau, ac i drin rhy w faterion priodol ynddynt ; cymerwyd 
cais pobl y Gogledd dan ystyriaeth, a chytunwyd os gwelid 
yn addas i sefydlu Cenadaeth rhwng De a Gogledd, i gyd- 
weithredu ac i ymadael a Chymdeithas Llundain mewn modd 
teilwng. Yn Aberhonddu penderfynwyd anog yn gryf i bawb 
sydd yn swyddogion eglwysig i fod yn ddirwestwyr, sef 
Uwyrymwrthod k diodydd meddwol fel diodydd cyfFredin; 
ond nid na oddefid rhai heb fod felly yn swyddogion, fel yr 
oedd rhai wedi camddeall yr hyn oedd wedi ei basio mewn 
Cymdeithasfa flaenorol. Hefyd penderfynwyd yn reol o h)my 
allan, fod dwy sir i fod yn gysylltiedig k*u gilydd i ddanfon yn 
eu tro bed war pregethwr i bob Cymdeithasfa Chwarterol yn 
y Gogledd — Morganwg a Phenfro i ddechreu 5m mis Medi 
nesaf, ac 1 ddanfon i*r G)mideithasfa oedd i'w chynal yn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 183 

Bangor. Yn flaenorol i hyny, 5rr oedd pob sir yn y Deau at 
ei rhyddid ac yn cael ei hanog i ddanfon pregethwr i bob 
Cymdeithasfa yn y Gogledd. Y peth cyntaf a wnaed yn y 
cyfarfod i o'r gloch yn y Gymdeithasfa flaenorol yn Nghas- 
tellnedd ydoedd gorchymyn ** coffau yn ein Cyfarfod Misol er 
danfon un neu ddau bregethwr i Association Drefnewydd." Ac 
yr oedd yr un rheol yn ffynu yn y Gogledd gyda golwg ar 
Gymdeithasfaoedd y Deheudir. Eithr bellach yr oedd Mor- 
ganwg a Phenfro, Aberteifi a Mynwy, a Chaerfyrddin a 
Brycheiniog, yn eu tro i ddanfon i'r Gogledd ; ac fe gytun- 
wyd ar drefniad cyfFelyb gan Gymdeithasfa y Gogledd. Par- 
haodd y cynllun hwn am ddeg mlynedd-ar-ugain, sef hyd 
1870, pryd y penderfynwyd gan y Gymanfa GyfFredinol yn 
gynulledig (sylwer ar y cyd-ddygwyddiad) yn Aberhonddu, 
** o berthynas i*r genadwri yn nghylch anfoniad gweinidogion 
o*r De i Gymdeithasfaoedd y Gogledd, ac o'r Gogledd i Gym- 
deithasfaoedd y De, ar gynygiad y Parch. O. Thomas, a 
chefnogiad y Parch. D. Hughes, Yr Ynys, fod i*r dull presenol 
gael ei newid ; a bod cyfeillion y Ue y byddo y Gymdeithasfa 
ynddo, mewn cysylltiad k'r Cyfarfod Misol, at eu rhyddid i 
alw nid llai na thri o frodyr i fyned o'r naill dalaeth i*r Hall." 
Yn y cofnodion a ysgrifenwyd gan Mr. Evans o*r pethau a fu 
dan sylw yn Nghymdeithasfa Bethlehem, Rhymni, yr ydym 
yn cael y penderfynwyd sefyll at olygiad Cymdeithasfa flaen- 
orol mewn perthynas i*r Odyddion, sef cynghori y rhai oedd 
wedi ymuno k hwy i ymadael, ond nid eu disgyblu. Hefyd 
coffawyd am y Llyfr Mymnau : anogwyd yr eglwysi i'w dder- 
byn a*i ddefnyddio yn mhob capel, a bod copi o bono i fod ar 
bob pwlpud. Anogwyd i goffau ac ymdrechu i gael yr addew- 
idion i mewn mor fuan ag ydoedd bosibl at Athrofa Trefecca. 
Yn ngoleuni yr amrywiol nodion hyn yr ydym yn cael b5rr 
olwg ar yr hyn ydoedd Cymdeithasfa y Deheudir haner can* 
mlynedd yn ol. 

Y mae yn llawenydd genym i allu dodi i fewn yma adgofion 
y Parch. Thomas Rees, Merthyr, am y Gymdeithasfa uchod 



Digitized by 



Google 



184 WILUAM EVANS, TONYREFAIL. 

yn Aberhonddu : — ** Y Parch. W. Evans, Tonyrefail, oedd yr 
unig un bregethodd,ddwywaith yno, er fod y Parchedigion 
Thomas Richard, Abergwaen ; D. Howell, Abertawy ; T. 
Hughes, Machynlleth, ac ereill yn bresenol. Am 7 nos 
Fercher pregethodd yn y Plough, capel yr Annibynwyr, gyda 
y Parch. Enoc Lewis, Abergwaen. Pregethodd yr efengyl- 
ydd melus o Abergwaen 5na odidog o dda, yr oedd yn * mynd * 
fel y tkn, er mai pregeth ymarferol finiog iawn ydoedd ar 
Phil. i. 27. Ond er cl3nved y Parch. W. Evans lawer gwaith 
wedi h)my, a dranoeth am 2 o'r gloch ar ol y Parch. T. 
Hughes, Machynlleth, yn y ty marchnad, He y C5aielid 
oedfeuon y Gymanfa, ni chl3rwais ef erioed yn fwy grymus 
ac effei thiol a dylanwadol, oddieithr pan yn rhoddi y Cyngor 
yn Llanymddyfri yn 1846. Ei destyn oedd Heb. v. 9, 10. 
Diau fod Duw yn yr oedfa, yn amlwg iawn. Nid wyf yn 
cofio dim o*i benau a*i raniadau. Ond rhyfedd, dyna le ! nid 
mewn tori allan gymaint ag mewn teimlad dwys angerddol, 
a'r holl gynulleidfa yn ei law. A dyna gynuUeidfa oedd yno! 
Ni welais gapel Uawnach erioed, nid oedd le iddo fod yn 
Uawnach. Yr oeddem )m dair res yn mhob set, un yn eistedd, 
un yn sefyll a'r Uall yn eistedd ar gefn y s6t. Wedi dyfod at 
y gair, * Y rhai oil a ufuddhant iddo,' yr oedd wedi twymo 
ac wedi poethi, nes oedd y cwbl yn dan. Chwareuai, fel y 
medrai ef, ar y gair * y rhai oil a ufuddhant iddo.' * Pa le 
mae'r arfaeth ?* meddai,— * Da chwi gadewch hi yn Uonydd. 
Pa le mae etholedigaeth ? Mae yn lied sicr o'i hamcan. Pa 
le y mae y br)medigaeth ? * (Odid na ddywedodd neillduol.) 
* Nid wyf yn deall fawr o'r pynciau yna ; ond y testyn heno 
yw, i'r rhai oil a ufuddhant.' Dyma y brif oedfa yn y Gymanfa 
o lawer. * * * Thos. Rees." 

Ar ol y Gymdeithasfa yn Aberhonddu aeth Mr. Evans 
yn mlaen i'r Capel Isaf, ac oddiyno dydd Gwener, yr 2iain o 
Fai, i Langammarch a Llanfairmuallt, ac erbyn nos Sadwm 
i'r Rhaiadr. Sabboth y 23ain yr oedd yn y Rhaiadr y bore, 
Sychnant y prydnawn, a Llanidloes am chwech. Dydd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 1 85 

Llun yr oedd yn Llandinam a*r Drefnewydd, dydd Mawrth 
y Trallwn a Chroesoswallt, dydd Mercher y Lodge a Llan- 
gollen, dydd lau Ruabon, y Rhos, a Wrexham. Ac erbyn 
nos Wener, yr 28ain, yr oedd wedi cyraedd Liverpool, He yr 
oedd i wasanaethu yn Nghymanfa flynyddol y Sulgwyn; 
pregethodd nos Wener yn Pall Mall, bore Sul yn Mulberry, 
y prydnawn yn Bedford, yr hwyr yn Rose Place, prydnawn 
dydd Llun yn Pall Mall, a'r hwyr yn Burlington ; yr oedd yn 
y C3rfarfod Cenadol nos Sadwrn, ac yn areithio ar Ddirwest 
nos Fawrth ar ol y Gymanfa yn Pall Mall. Nos Fercher, 
yr 2il o Fehefin, yr oedd yn " anerch yr Ysgol Sabbothol " 
yn Manchester, a nos dranoeth yn pregethu yn y ddinas bono. 
Dydd Gwener, y 5ed, aeth o Manchester i fyny i Lundain, 
ac arosodd 5010 dros ddau Sabboth. Cyraeddodd adref i 
Donyrefail nos Fercher, yr i6eg o Fehefin. Yr oedd y 
Gymdeithasfa )m Aberhonddu wedi penodi Mr. Evan Harries 
ac yntau i gasglu at Athrofa Trefecca yn Liverpool, Man- 
chester, a Llundain. Ni bu y llwyddiant yn Liverpool yn 
fa\vr; swm y casgliad yno ydoedd £'^1. Nid yw yn 
ymddangos y cafwyd dim yn Manchester. Ond yn Llundain 
gwnaeth y frawdoliaeth ymdaflu yn galonog i'r symudiad, a 
chyfranasant y swm teilwng o ;^202 3s. 9c. Y mae hj'n yn 
ein harwain at brif waith y Cyfundeb yn y Deheudir yn y 
flwyddyn 1841, ac yr oedd Mr. Evans yn un o'r rhai a gymer- 
asant y rhan mwyaf blaenllaw yn ngh)^awniad y gwaith 
pwysig hwnw, sef casglu cronfa at gynaliaeth yr Athrofa ag 
yr peddid wedi pendetfynu ei sefydlu yn Nhrefecca. 

Yr oedd y cwestiwn o roddi addysg i bregethwyr ieuainc y 
Cyfundeb wedi bod dan sylw y Gymdeithasfa yn y Deheudir 
•er ys mwy na deg mlynedd. Yn y cofnodau a ysgrifenwyd 
gan Mr. Evans o weithrediadau Gymdeithasfa Woodstock, 
sir Benfro, yn 1830, yr ydym yn cael y penderfyniad canlyn- 
ol:— " Cytunwyd, ar gynygiad amryw o wyr boneddigion yn 
y Corph, i wneud trysorfa gyffredinol yn y Corph, yn hytrach 
na sefydlu ysgol neu athrofa mewn un He ; ond bod cynorthwy 



Digitized by 



Google 



l86 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yn cael ei roddi i ryw frawd, o'r drysorfa, yn ol fel y gwelo 
yr Association angenrheidrwydd am ychwaneg o ddysg i lyw 
frawd ; ac i*r brawd hwnw gymeryd ei ddysg )m y man nesaf 
ato, a mwyaf manteisiol iddo ; neb i dderbyn o'r drysorfa 
hon ond Uefarwyr wedi eu cymeradwyo yn ol trefn y Corph. 
Cytunwyd i Mr. Jones, Banker, Caerfyrddin, i fod 5m drysor- 
wr, C)rtunwyd i bob Cyfarfod Misol nodi rh)rw bersonau ag 
a welont hwy )m addas i fod yn gasglyddion at yr achos hwn ; 
ond na byddo casgliad cyhoeddus na chyfifredinol chwaith, 
ond 3m unig cyfarch rhyw bersonau neillduol ag a allont ac a 
ewyllysiont roddi at yr achos hwn, heb fod yn un niwed ar 
eu sefyllfa mewn un modd (na feddylied neb am osod yr 
achos hwn ar y tlodion), a rhoddi dewisiad i bob rhoddwr 
pa un ai yn flynyddol y gwna roddi neu rhyw swm ar unwaith, 
fel y dewisa y rhoddwr." Y mae yn rhaid cydnabod fod y 
penderfyniad hwn yn un h)mod ochelgar ac esmwyth. Eto 
mae yn amlwg ei fod yn ddadganiad o blaid addysg i bregeth- 
wyr, a pharodrwydd i gyfranu at yr amcan. Eto o'r braidd 
y gellir dyweyd ei fod yn cynwys hedyn yr ymdrech i sefydlu 
Athrofa i*r Cyfundeb ei hun. Beth fu ffrwyth y penderfyniad 
hwn nid ydym yn gwybod. Hefyd yn yr un Gymdeithasfa, 
" Caniatawyd i Mr. Lewis Edwards, pregethwr ieuanc yn y 
Corph o sir Gaerfyrddin, gael myned am ysbaid blwyddyn 
i*r Iwerddon, i ysgol y SeceederSy ar yr amod o'i fod yn dych- 
weiyd yn ol i lafurio yn y Corph." Mae y cofnodiad hwn yn 
dal cysylltiad agos k dechreuad yr ystyriaeth o*r cwestiwn o 
wneuthur darpariaeth i addysgu pregethwyr ieuainc y Cyf- 
undeb. Mae yr enw yn y cofnodiad yn un ag a fawr berchir 
am genedlaethau yn Nghymru. Nid ydym yn gwybod a fu 
Dr. Lewis Edwards yn yr Iwerddon yn derbyn rhan o*i 
addysg, ond y mae yn hysbys y bu am beth amser yn 
Llundain ; ac yr ydym yn cofio yn dda glywed Mr. Evans 
yn dyweyd iddo ei gyfarfod yno ; ac y mae yn hyfrydwch 
genym allu ychwanegu yr hyn a ddywed y Parch. Llewelyn 
Edwards mewn llythyr atom :— ** My father told me that Jdr, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 187 

EvanSy Tonyrefail, was in London when he was there, and that Mr. 
Evans showed him much sympathy.** Buasai yn dda genym allu 
olrhain y drafodaeth a gymerodd le yn y Gymdeithasfa ar 
bwnc 3rr Athrofa o 1830 yn mlaen hyd 1840 ; ond nid yw y 
defnyddiau at hyny wrth law, os yn wir yr ydynt i'w cael o 
gwbl. Modd bynag ni fuwyd yn hir cyn symud yn mlaen 
gam yn mhellach na'r penderfyniad yn Woodstock, a chyd- 
olygwyd am y dymunoldeb o gael Athrofa i'r Cyfundeb. Yna 
bu Uawer o ddadleu yn nghylch y lie i'w sefydlu ynddo ; ac 
yn nghanol yr oediad achoswyd gan y ddadl yn nghylch lie 
yr Athrofa, gwnaeth Dr. Lewis Edwards a Dr. Charles agor 
ysgol yn y Bala ar eu cyfrifoldeb eu hunain. Yn fuan ar ol 
hyny mabwysiadwyd yr ysgol yn y Bala fel Athrofa y Cyfun- 
deb. Yn yr un flwyddyn ag yr agorwyd ysgol y Bala, sef yn 
1837, trosglwyddwyd hen dy Howel Harries yn Nhrefecca, 
gan y gweddiU o*r teulu yno, i Gyfarfod Misol sir Frychein- 
iog. Gwnaeth yr amgylchiad hwn roddi ysgogiad newydd 
i*r teimlad am gael ysgol i roddi addysg i bregethwyr yn y 
De yn gystal ag yn y Gogledd. Dyma dy wedi dyfod yn 
feddiant i'r Corph, mewn man cymariaethol gyfleus, ac 
mewn cysylltiad 4g ef luaws o draddodiadau mwyaf cysegr- 
edig Methodistiaeth Cymru ; yn ddigon helaeth i gynwys 
preswylfod i athraw a lletyau i ddeg neu fwy o fyfyrwyr. Yr 
oedd Rhagluniaeth fel pe yn agor y drws i hyrwyddo yr 
amcan. Nid oedd eisieu ond cael athraw a chronfa at gyn- 
aliaeth y sefydliad. Ar ol i'r Gymdeithasfa benderfynu 
sefydlu Athrofci yn Nhrefecca, aethpwyd at y gorchwyl 
pwysig o gasglu cronfa, a phenodwyd wyth o weinidogion i 
ymgymeryd k*r gwaith, sef Mr. Wm. Morris, Mr. W. Evans, 
Mr. E. Harries, Mr. W. Griffiths, Mr. D. Howell, Mr. J. 
Walters, Mr. R. Lumley, a Mr. Thomas Elias ; y rhai a 
ymwelsant k*r hoU eglwysi trwy y dalaeth ar ran 3rr achos 
hwn, ac a Iwyddasant mewn un flwyddyn i gasglu mewn 
arian ac addewidion y swm teilwng o £7,570 14s. iic. Mae 
adroddiad y casgliad yn awr o*n blaen, ac yr ydym yn gweled 



Digitized by 



Google 



l88 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

i'rsiroedd gyfranu fel y canlyn:— Aberteifi, /i,5i6 7s. 7c.; 
Penfro, ^693 6s. 6c.; Caerfyrddin, £1,^7^ 3s. 8c.; Morgan- 
wg, ;f 1,255 8s. loc; Brycheiniog, i"i,6o8 4s. 2jc.; Mynwy, 
i"735 los. o^.; Llundain, /202 3s. 9c.; Liverpool, /31 ; 
Worcester, /21 7s. 6c.; Bristol, /19 6s. loc.; amrywion, 
/12 2s. oc.; yn gwneud £7,570 14s. iic. Y rhan o'r gwaith 
a roddwyd i Mr. Evans ydoedd pen dwyreiniol Morganwg a 
sir Fynwy. Bu mewn wyth o leoedd yn Mro Morganwg yn 
y drydedd wythnos yn Ebrill, 1841. Yr oedd yn Merthyr ar 
y 26ain o'r mis hwnw, Dowlais y 27ain, Cefn yr 28ain; oddi- 
yno bore dydd lau, y 29ain, i Gyfarfod Misol Mynwy, yn 
Nhredegar ; ar ol pregethu yno am 10 dychwelodd i Hirwaen 
erbyn 3rr hw3rr, ac )ma aeth i Aberd&r y diwmod canlynol. 
Bu mewn deuddeg o leoedd, sef yn Nghaerdydd a'r amgylch- 
oedd, yr wythnos gyntaf jni Mai. Dechreuodd ar y gwaith 
yn Mynwy yn niwedd Mehefin, ac arosodd 501 y sir bono hyd 
y I2fed o Gorphenaf ; a threuliodd dros wythnos arall jni 
niwedd y mis i gwblhau y gorchwyl. Bu y brodyr ereill a 
benodasid i gasglu cronfa Trefecca fel yntau yn egniol a 
llwyddianus, ac y mae eu henwau oil yn beraroglaidd ac i'w 
cadw mewn parchus gofFadwriaeth ar gjrfrif y gwasanaeth 
gwerthfawr hwn a gyflawnwyd ganddynt. 

Mor bell yn ol a Chymdeithasfa Llaneurwg, Mai, 1840, yr 
ydym yn cael yn y cofnodau fod " Cyfeisteddfod Coleg 
Trefecca ** eisioes yn bod, a gorchymynwyd ef i gyfarfod yn 
Nhrefecca **mor fuan ag yw bosibl." Yn Abergwaen, )nr 
Hydref dilynol, cyflwynwyd i*r gwahanol Gyfarfodydd Misol 
y cwestiwn o " g5aillun i gasglu at Goleg Trefecca," ac i 
roddi adroddiad yn y Gymdeithasfa nesaf yn Nghastellnedd 
Ebrill, 1 841. Y mae cofnodau Gymdeithasfa Castellnedd yn 
anorphenedig, ac nid oes 501 y C6f-lyfr ysgrifenedig un gair 
am yr Athrofa. Ond y mae 5m amlwg i'r amrywiol G3rfarfod- 
ydd Misol ddwyn i mewn eu barn, ac i'r Gymdeithasfa 
gytuno ar y cynllun a fabwysiadwyd a phenodi y brodyr ag 
yr ydym eisioes wedi rhoddi eu henwau i wneuthur y casgliad, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 1 89 

canys jnr ydym yn cael y penderfyniad canlynol yn mhlith 
pethau ereill a wnaed yn Nghymdeithasfa Llangadog, 
Mehefin again a'r 3oain, 1841 : — " Bod anogaeth gref yn cael 
ei hanfon oddiwrth y Gymdeithasfa hon i*r amrywiol siroedd 
i ddymuno amynt i orphen y casgliad at Goleg Trefecca mor 
fuan ag y byddo yn bosibl," Yn yr un Gymdeithasfa 
darllenwyd a chadamhawyd penderfyniadau Cyfeisteddfod 
Trefecca, eithr ni hysbysir ni beth oeddynt. Yn Llangeitho, 
mis Awst, penderfynwyd " bod y casgliad at yr Athrofa i gael 
ei orphen yn ddioed." Hefyd ** cymeradwywyd cynygiad 
Gymdeithasfa Gorphoriaethol Aberystwyth o barth i'r priod- 
oldeb o gael dwy Athrofa, un yn y Gogledd a'r Hall yn y De." 
Yn Llanbedr, Gorph. gfed, 1842, penderfynwyd " fod cynifer 
o ystafelloedd adeilad Treiecca ag a fyddo yn angenrheidiol 
at wasanaeth yr Athraw i gael eu rhoddi iddo i fy w ynddynt, 
yn nghyda'r ardd, a rhan o'r tir perthynol i'r lie. Penderfyn- 
wyd ar y swm bwriadol i'w roddi yn flynyddol i'r Athraw. 
Bod Mr. Rees Jones, Llanymddyfri, i fod yn gyd-ysgrifenydd 
k Mr. D. Charles, Caerfyrddin, i'r sefydliad." Fe benodwyd 
Mr. Rees Jones yn lie Mr. Benjamin Watkins, Aberhonddu, 
yr hwn a fuasai farw y mis Mawrth blaenorol; ac yr oedd 
yntau wedi ei ethol i*r swydd yn He Mr. Smith, Aberafon. 
(Gwel Traethodydd 1846, tud. 345). Yn Nghymdeithasfa 
Merthyr Tydfil, Awst y 3ydd a'r 4ydd, " Penderfynwyd fod 
agoriad Coleg Trefecca i gymeryd He mewn cysylltiad k 
Chymdeithasfa Talgarth yr Hydref dilynol. Ein bod yn un- 
frydol yn dewis y Parch. David Charles, B.A., o'r Bala, i fod 
)m brif-athraw i Goleg Trefecca." Ac yn unol 4*r pender- 
fyniadau uchod fe agorwyd Athrofa y Methodistiaid Calfin- 
aidd yn Neheudir Cymru ar y 7fed o Hydref, 1842. Y mae 
ystyr a dyddordeb neiUduol yn y cofnodion uchod — buasai yn 
dda genym pe buasent yn fwy cyflawn— i'r Cyfundeb yn y 
Deheudir ar yr adeg bresenol. Yr ydym 5na cael ein temtio 
i ofyn, Os y gaUodd yr eglwysi haner can' mlynedd yn ol 
.gyfranu saith mil a haner o bunau tuag at sefydlu yr Athrofa^ 



Digitized by 



Google 



igO WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

pa faint mwy y gallwn yn awr ac y mae yn gweddu ynom i • 
gyfranu o leiaf ddeg mil o bunau fel offrwm diolch am y 
gwasanaeth dirfawr y mae y sefydliad wedi ei wneuthur, a 
thuag at barhad ei ddefnyddioldeb cynyddol ? Yr ydym jni 
sicr na fuasai neb yn teimlo mwy o ddyddordeb yn nathliad 
jiwbili yr Athrofa, pe buasai wedi cael byw, na*r olaf o'r 
wyth-wyr a fuont y prif ofFerynau i gasglu cronfa gyntaf 
y sefydliad. 

Bellach yr ydym yn dychwelyd at ei hanes ef. Yr olwg a 
gawsom arno yn 1841 ydoedd mewn 11a wn waith, ac yn 11 w)^ 
ymroddedig iddo, ac " mewn teithiau yn fynych." Ond 3m 
y flwyddyn 1842 yr oedd yn ymgadw yn fwy cartrefol. Ni 
bu yn bresenol mewn un Gymdeithasfa oddieithr yr hon a 
gynaliwyd 5m Merthyr. Bu am bythefnos o daith yn sir 
Fynwy, gan ddechreu yn Blaenafon nos Lun, y lafed o Fedi» 
ac 5m gorphen yn Nghyfarfod Misol y Rock dydd Mawrth, y 
27ain. Treuliodd yr oil o fis Rhagfyr yn gwasanaethu yr 
eglwys yn Broadmead, Bristol. 

Y mae y Parch. Dl. Symmons, Abergwaen, yn ysgrifenu 
atom : " Cefais y fraint o glywed Mr. Evans lawer g waith 
pan oeddwn yn aros yn Nghaerdydd rhwng 1837 a 1843, 
ac yr oeddwn yn edrych arno bob amser gydag edmygedd a 
pharch. Nid oedd neb yn tynu mwy o sylw nag efe yn 
nghapel Seion, Caerdydd. Yr oedd y Parch. Morgan Howell 
hefyd yn cael ei edmygu gan y gwrandawyr; weithiau 
byddai fel angel Duw, a*r gynuUeidfa mewn teimladau syn- 
edig a difrifol ; brydiau ereill gwanychai a byddai fel gwr 
arall, a llai nag ef ei hunan, ac yna gwaeddai allan, ' Diolch 
am fFaelu.' Ond yr oedd Mr. William Evans wedi myned yn 
d^n gwastadol ; ond byddai y fflamau weithiau yn uwch ac 
weithiau yn is, fel y byddai ansawdd yr hin nefol, a'i ysbryd 
yntau 5m ymwroli fel un yn gweled yr Anweledig. Yr wyf 
yn cofio yr hen frodyr anwyl, y blaenoriaid yn y sedd fawr, 
yn gwrando arno fel angel Duw, ac yn cynal ei freichiau 4'u 
hamenau cynes." 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I9I 

Y mae yr adgofion canlynol a dderbyniasom oddiwrth y 

Parch. John Herbert, Drefnewydd, yn peithyn i'r un cyfnod, 

ac yr ydym yn dra diolchgar iddo am danynt : " Bum o 

gwmpas yr hen gyfeillion i geisio cael rhyw ychydig o hanes 

y poblogaidd a*r anfarwol William Evans, Tonyrefail. Ond 

y mae y bobl oedd yn ei wrandaw, y Uuaws o honynt, wedi 

myned i'r byd mawr y mae ef ynddo heddyw. Cefais afael 

ar un oedd wedi gwrandaw arno yn Nghamo. Yr oedd lluaws 

wedi dyfod yn nghyd. Yr oedd yn hyawdl iawn a selog. Yr 

oedd yn ymgom k rhywun nad oedd yn deall rhai adnodau o 

ymddangosiad Calfinaidd ; ac yr oedd yn gwahodd y cyfryw 

i ddyfod at yr adnod, ac iddi, ac aros ynddi nes y deallent hi. 

Canmoliaeth uchel iawn oedd iddo yno. Dywedai chwaer 

arall o Lanwyddelan am dano, mai poblogaidd iawn oedd ef, 

mai dyn hardd penfelyn ydoedd. Hiraeth mawr sydd 

ar lawer ar ol Mr. Evans yn y wlad hon ; yr oedd yn anwyl 

iawn gan yr holl frawdoliaeth trwy Sir Drefaldwyn. Y tro 

diweddaf i mi glywed Mr. Evans oedd yn Liverpool, mewn 

rhyw ystafell fawr ; ac yr oedd Mr. Henry Rees a Mr. John 

Hughes yn gwrandaw arno. Yr oedd o yn dyrchafu ei lais 

fel udgorn arian, braidd yn rby uchel gan Mr. Rees. Nid 

oedd ef (Mr. Rees) yn hofF o glywed neb yn gwaeddi yn uchel 

iawn ; ond bu gorfod iddo ef waeddi yn uchel ei hunan lawer 

gwaith. Ond yr oedd gan Mr. Evans betbau ag yr oedd 

yn werth eu gwaeddi yn uchel iawn. * * * Mae fy ngh6f 

wedi gwanhau, ac anhwylderau henaint wedi fy nal inau. 

Byddai yn dda iawn genyf gael Cofiant Mr. Evans cyn fy 

medd. Peidiwch oedi yn hir gydag ef, da chwi. * * Fy 

nghofion caredicaf. 

**J. HERBERT." 



Digitized by 



Google 



PENOD IX. 

1843— 1855. 

CYNWYSIAD. 

Agoriad amryw gapelau — Cymdeithasfaoedd a Gwyliau Dirwestol o 1843 
hyd 1845— Y Cyngor a draddododd Mr. Evans yn Llanymddyfri, 
Awst, 1846— Cymdeithasfa Tyddewi, a thaith trwy siroedd Penfro ac 
Aberteifi— Cymdeithasfa Crughowel, 1847 ; adgofion y Parch. Wm. 
Jones — Llafur a theithiau, 1848— Claddedigaeth Isaac o'r Felin, 
lonawr, i849~Agoriad capel y Gyfeillon, 1850 — Llafur gyda Dirwest 
—Cymdeithasfa Llangeitho ; y Cyngor— Y Cyfarfodjdd Pr^ethu— 
Cynllun Gweinidogaethol Morganwg — Agoriad amryw gapeli yn 1851 
— Ei ymweliad diweddaf d. Llundain, 1852 ; adgofion Dr. Owen Thomas 
— Anrheg gan Ddirwestwyr Dowlais, 1853— Llythyr — ^Ymweliad A. 
Birmingham a Bilston— Damwain, 1855 — Taith trwy sir Gaerfyrddin 
— Taith i'r Gogledd ; adgofion ei nai, Mr. Watkin Williams. 

[REULIODD Mr. Evans yn mron yr oil o fis 
lonawr, 1843, yn gwneuthur yr ymweliad 
blynyddol k'r eglwysi dros y C)rfarfod Misol. 
Cyflawnodd y gwasanaeth hwn mewn deg-ar- 
ugain o fanau ; ac yn y nifer amlaf o*r lleoedd 
byddai hefyd yn rhoddi pregeth. Ar yr 22ain a'r 23ain o 
Chwefror yr oedd yn bresenol )m agoriad capel St. Athan, 
ac yn pregethu ddwy waith, sef am 6 y nos g3mtaf, ac am 2 
yr ail ddiwrnod. Codwyd y capel hwn yn He yr adeilad ag 
y cynaliasid yr achos am lawer o flynyddoedd 3mddo )m 
Aberddawen. Yn ol yr hysbysrwydd a gawsom, offeiriad 
duwiol o'r enw Basset adeiladodd y " capel " )m Aberddaw- 
en. Caniatawyd i'r Methodistiaid gael ei ddefnyddio, eithr 
ni chafwyd gweithred arno. Ar yr 2il a'r 3ydd o Fawrth jrr 
oeddid 3m agor capel Ffynon Taf, eithr nid yw 3m ymddangos 
ei fod ef yno. Ar y i5fed a'r i6eg o'r un mis yr oedd capel 
Llwydcoed 3m cael ei agor, ac nid oedd yno ychwaith ; ond 




Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I93 

yr oedd )ni cymeryd rhan yn agoriad capel Llangynwyd ar 
y 4ydd o Awst. Aeth i Gyfarfod Misol Mynwy, yn Nanty- 
glo, ar yr 2ofed a'r 2 lain o Fedi; ac i Gyfarfod Misol 
Penclawdd ar y 26ain a'r 27ain o'r un mis, gan roddi oedfa 
yn Ngbwmbychan wrth fyned, ac yn Llansamlet wrth 
ddychwelyd. Yr ydym yn ei gael mewn dwy wyl ddirwestol 
yn mis Hydref, sef yn Mhontfaen ar y 5ed, ac yn Nghastell- 
nedd ar yr i6eg ; Rhif. 10 ydoedd yr araeth a draddododd 
yn y ddau le. Ar y laf a'r 2il o Dachwedd pregethodd 
ddwywaith yn agoriad capel Llwynbrwydrau. Yr unig 
Gymdeithasfa y bu ynddi yn ystod y flwyddyn hon ydoedd 
Cymdeithasfa Pontfaen ar y 4ydd — 6fed o fis Gorphenaf. Yn 
y flwyddyn hon, 1843, y cyhoeddwyd y Dyddiadur Methodist- 
aidd gyntaf, ac yr ydym yn cael ynddo fod Mr. Evans a'r 
Parch. Edward Matthews yn gyd-ysgrifenyddion Gyfarfod 
Misol Morgan wg, Ond yn Nghyfarfod Misol Waenfo, Hyd. 
igeg a'r 2ofed, 1842, ** cymeradw3'wyd ymgeisiad Mr. E. 
Matthews yn un Uais am ganiatad i fyned i Athrofa Trefecca 
am un flwyddyn o leiaf." Mewn canlyniad, yn Nyddiadur 
1844 enw Mr. Evans yn unig sydd yn ymddangos fel ysgrifen- 
ydd y Gyfarfod Misol. Eithr yn fuan ar ol hyny penodwyd 
Mr. Evan Morgan, Gaerdydd, yn gynorthwywr iddo ac yna 
yn olynydd, ac olynwyd yntau drachefn tua'r flwyddyn 1847 
gan Mr. John Howell, Pencoed. Y mae yn sicr fod Mr. 
Evans yn bresenol yn Nghymdeithasfa Gaerfl&li ar yr 28ain 
a'r 29ain o Fawrth, 1844 ; ae aeth i Gymdeithasfa Penycae, 
Mynwy, ar y gfed a'r lofed o Hydref, He y pregethodd am 3 
oddiar Rhuf. x. 11. Ni bu mewn Gymdeithasfa allan o 
Forganwg yn 1845 ; ond yr oedd yn bresenol yn Nghymdeith- 
asfa Awst yn y Taibach, ac yno gyda Mr. David Howell yn 
rhoddi hanes yr achos yn y sir. Un achos yn ddiau o'i absen- 
^Ideb o'r Gymdeithasfaoedd yn y blynyddoedd hyn ydoedd 
cystudd teuluaidd, yr hwn a brofodd yn angeuol i*w ddwy 
ferch Bess a Mary. (Gwel. tud. 39.) Eithr yr oedd yn dil3ni 
Cyfarfodydd Misol ei sir gyda chysondeb yn mron yn ddi- 
N 



Digitized by 



Google 



194 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

fwlch ; ac yr oedd yn dal i lafurio gyda'i gyhoeddiadau 
Sabbothol, a'r Ysgol Sul, a Dirwest gyda*i ymroddiad arferol* 
Ar y 5ed a'r 6fed o Chwefror, 1846, yr oedd yn cymeryd 
rhan yn agoriad capel Blaenau Gwent. Ar gyfer y i4eg a'r 
I5fed o'r un mis yr ydym yn cael yn y c6f-lyfr, ** Agor capel 
Pontrhydyfen." Mae yn debyg iawn ei fod wedi addaw 
myned yno, eithr nid yw yn ymddangos ei fod yn bresenol ar 
yr achlysur. Yn Nghymdeithasfa Llanilltyd Fawr yn nechre 
Gorphenaf yr oedd Mr. Evans a Mr. David Howell eto yn 
rhoddi hanes yr achos yn y sir. Ni buasai Mr. Evans yn 
Aberystwyth yn Ebrill, nac yn Nghasnewydd yn Mai ; ond 
ar y 5ed a*r 6ed o Awst yr oedd yn Llanymddyfri, ac yn 
cyflawni y gorchwyl pwysig o roddi y Cyngor yn y neillduad 
a gymerodd le yno. Traethwyd ar Natur Eglwys gan Mr. 
John Jones, Llanbedr. Y brodyr a ordeiniwyd oeddynt Mr'u 
D. Da vies, Trecastell ; Ebenezer Williams, Penybont, 
Maesyfed ; Owen Howell, New Radnor ; Daniel Jones, 
Rhaiadr ; a William Evans, Gelli. Yr olaf yn unig sydd yn 
aros, ac y mae yntau er ys blynyddau lawer bellach wedi 
ymgartrefu yn New Zealand, ac yn weinidog cymeradwy 
gyda'r Henaduriaethwyr. Gan nad oedd y gwr hwn yn dealL 
dim Cymraeg, nid oedd y gwasanaeth ordeinio yn Llan- 
ymddyfri o ddim buddioldeb iddo. Nid yw yn debyg y 
meddyliwyd am wasanaeth ordeinio Saesneg y pryd hwnw* 
Pum' mlynedd a deugain yn ol nid oedd yr eglwysi Saesneg 
ond ychydig mewn nifer a dinod eu safle, ac yn mron oil yn. 
dibynu ar y Genadaeth Gartrefol. A phe dygwyddasai i 
rywun awgrymu y priodoldeb o gael ordeiniad Saesneg,. 
buasid yn edrych arno, nid fel un o flaen ei oes, eithr ya 
hytrach fel un heb fod yn gwbl yn ei iawn bwyll. Hyd yn 
nod yn 1858 fe neillduwyd Sais yn y gwasanaeth ordeinio 
mewn cysylltiad k'r Gymdeithasfa yn Llandeilo Fawr. Nid 
cyn 1866 y trefnwyd gwasanaeth ordeinio Saesneg am y tro- 
cyntaf yn Neheudir Cymru, pryd y neillduwyd y Parch. 
George Bancroft, Begelly. Oddiar hyny y mae amryw o- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. I95 

CMrdeiniadau Saesneg wedi cymeryd He ; ac i ddangos mawr 
gjmydd yr achosion Saesneg, yn gystal a chynydd meddylgar- 
wch a rhyddfrydedd arweinyddion y Gymdeithasfa, y mae y 
gwasanaeth ordeinio yn nglyn k Chymdeithasfa Awst eleni 
(1891) i*w ddwyn yn mlaen yn yr iaith Saesneg. 

Ond i ddychwelyd at y neillduad )ni 1846. Yr oedd y 
C3mgor yn seiliedig ar 2 Tim. iv. 5 : " Eithr gwylia di yn 
mhob peth, dyoddef adfyd, gwna waith efengylwr, cyflawna 
dy weinidogaeth." 

" I. — Cyngor hen weinidog i weinidog ieuanc yw*r testyn, 
3m niwedd ei oes— pan yn ymyl byd arall — wrth orphen ei 
yrfa. 

2. — Mae y cyngor yn gyfeiriol iawn : * Gwylia di ;' pe bai 
arall yn peidio, * gwylia di.' 

3. — Mae y cyngor sydd yn briodol i un yn briodol i bob un 
sydd yn yr un sefyllfa. 

I. — Eithr tydi — i. Gwr Duw. 2. D3m Duw. 3. Plentyn 
Duw. 4. Gwas i Dduw. 5. Cenadwr i Dduw. 6. Un yn 
lie Duw. 7. Un yn presenoli Duw ger bron d3mion. Dyma 
yr ymgymeriad mwyaf yn y byd, sef bod un yn cymeryd amo 
— .1. Ei fod yn ddyn i Dduw. 2. Yn ol gosodiad Duw. 3. 
Yn genadwr dros Dduw i hysbysu meddwl Duw i dd3mion — 
yn enau i Dduw wrth ddynion. 

Mae y pethau canl3mol yn hanfodol i'w meddu tuag at fod 
3m wir genadwr dros lesu Grist : — 

I. — Cymod k Duw trwy lesu Grist yn bersonoL 

2. — Derbyn cenadwri gan Dduw : 2 Cor. v. 18, 19. 

3. — Ofn Duw yn ei weithio : 2 Cor. v. 11. 

4. — Cariad Crist )m ei gymell : 2 Cor. v. 14. 

II. — Y cyngor : i. * Gwylia di yn mhob peth. 2. Dyoddef 
adfyd. 3. Gwna waith efengylwr. 4. Cyflawna dy weini- 
dogaeth.' 

i. — * Gwylia di yn mhob peth.' 

I.— Gwylia amat dy hun a ydwyt yn Gristion gwirioneddol, 
a ydwyt yn Nghrist trwy flfydd : i Tim. iv# 16 ; 2 Cor. v. 17.: 



Digitized by 



Google 



196 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Peth truenus yw anog ereill i undeb fFydd k Mab Duw, ac 
heb fod felly ein hunain. 

2. — Gwylia ar dy ddyben yn mhob peth ac yn dy gwbl, yn 
holl lafur dy weinidogaeth ; — achub eneidiau a rhyngu bodd 
Duw : 2 Cor. iv. 5. 

3. —Gwylia ar dy ysbryd, rhag mewn un modd myned yn 
rhy ddaearol a bydol ; os unwaith y disgyn ysbryd pregethwr 
i fod yn ariangar ac i ymgyfoethogi, fe gyll Ysbryd Duw, fe 
gyll archwaeth pethau ysbrydol : i Tim. vi. 8, 9, 10 ; 
Heb. xiii. 5. 

4. — Gwylia ar dy arferiad, sef ar dy rodiad : i Tim. iv. 12. 
Bydd esiampl i'r flfyddloniaid. 

ii. — Gwylia ar yr athrawiaeth. 

I.— Gwylia fod athrawiaeth yr efengyl yn sail dy obaith di 
dy hunan. 

2. — Gwylia na phregethot ddim yn sail bywyd i'r byd, ond 
yn unig athrawiaeth fawr yr efengyl, yr hon sydd yn ol duw- 
ioldeb : Tit i. i, 2. 

3. — Gwylia ei thraddodi fel y mae yn yr lesu, yn oleu ac 
yn amlwg, nid kg ymadroddion tywyll, ond k geiriau gweddus : 
Preg. xii. 10. 

4. — Gwylia ei thraddodi yn ei hysbryd ei hun. Athraw- 
iaeth gras ydyw ; am hyny hi ddylai gael ei thraddodi yn 
ysbryd y gras. Dyma fel ydywedir am ygau athrawon, * yn 
didoli eu hunain yn anianol, heb fod yr Ysbryd ganddynt * : 
Judas 19. 

5.— Gwylia ei phregethu yn ddigymysg, * didwyll laeth y 
gair,' heb ei gymysgu k dynol ddychymygion. 

6. — Gwylia rhag cyndyn ddadleu ac ymryson yn nghylch 
geiriau. Balch yw y dadleuwr, teg yw yr ymresymwr, 
cadarn yw yr Ysgrythyrwr." 

Dyna y cyngor fel y parotowyd ef gan Mr. Evans; ac yn 
ol yr hanes a gly wsom cafodd rwyddineb mawr i'w draddodi. 
Gwnaeth ddefnydd eflfeithiol o gymhariaeth yr ebyll a'r hoel- 
ion, pan yn gwasgu ar y gweinidogion ieuainc o'i flaen i wylio 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. , 19^ 

ar eu rhodiad. Megys ag y defnyddir yr ebyll i wneud lie i'r 
hoelen, fel ag i'w tharaw yn rhwydd a sicr i'r pren, felly y mae 
cymeriad da pregethwr yn parotoi flfordd i'wweinidogaeth yn 
meddyliau ei wrandawyr. Wrth wrandaw y Cyngor gwnaeth 
Mr. Thomas Richard y sylw, a hyny yn ddigon uchel i amryw 
ei glywed, " O, o, mae William Evans wedi bod yn hogi ei 
gryman/* Yn mhlith ereill yn bresenol ar yr achlysur ydoedd 
Mr. Joshua Hughes, wedi hyny Esgob Llanelwy, yr hwn oedd 
yn ddiweddar wedi sefydlu yn Llanymddyfri ; ac ar ddiwedd 
y gwasanaeth dywedodd, " Dyna gyngor teilwng o esgob/' Ac 
y mae y Parch. T. Rees yn ei Adgofion am Gymdeithasfa 
Aberhonddu yn 1841, yn awgrymu fod Mr. Evans yn y man 
uchaf y clywodd efe ef erioed pan yn traddodi y Cyngor 
uchod. Cafodd Mr. Evans hefyd oedfa lewyrchus am 3 ar y 
maes yn y Gymdeithasfa hono ; ei destyn ydoedd Rhuf, x. 4. 
Yr oedd Gymdeithasfa nesaf y Deheudir i'w chynal yn 
Nhyddewi, Hydref y 6ed a*r 7fed, ac addawodd Mr. Evans 
fyned iddi, ac hefyd i roddi taith i bregethu yr efengyl trwy 
ranau o sir Gaerfyrddin, a thrwy siroedd Penfro ac Aberteifi. 
Dechreuodd ar y daith hon yn y Taibach nos Wener, y 
25ain o Fedi. Nos Sadwrn, y 26ain, yr oedd yn pregethu yn 
Llanelli, a'r un modd dair gwaith y Sabboth dilynol. Yna 
aeth rhag ei flaen ar hyd sir Gaerfyrddin ; ac erbyn nos Sad- 
wrn, y 3ydd o Hydref, yr oedd wedi cyraedd Woodstock yn 
sir Benfro, a phregethodd yno a'r bore Sul y 4ydd, ac aeth 
i Casmal erbyn 2, ac oddiyno i*r Hall y nos, lie y pregethodd 
drachefn bore dydd Llun, Rhydygele prydnawn, a Chaer- 
farchell yr hwyr. Yn y Gymdeithasfa yn Nhyddewi yr oedd 
yn pregethu am 10 oddiar Judas 21 ; ac hefyd galwyd arno 
i lywyddu, a dyma y tro c)nitaf iddo gael y fraint uchel hon. 
Dyma y Gymdeithasfa y derbyniwyd Mr. George Williams 
(yn awr y Parch. George Williams, Llys Bran, a Llwydd y 
Gymanfa Gyflfredinol am y flwyddyn sydd yn awr yn rhedeg) 
gydag ereill, yn bregethwr i'r Cyfundeb, h3my jrw yn aelod o'r 
Gymdeithasfa. Bu achos addysg dan sylw; a dyled 



Digitized by 



Google 



198 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

gjmyddol y Genadaeth Gartrefol, yr h)ni oedd yn peri pryder 
nid bychan i'r frawdoliaeth. Yno hefyd y gwoaeth Mr. Wm, 
Morris roddi adroddiad o'r C)rfarfod dirprwyol a g)nialiasid 
301 Mach5mlleth, i wneuthur trefniadau gyda golwg ar y Gen- 
hadaeth Dramor a'r Drysorfa. Ar ol y Gymdeithasfa aeth 
Mr. Evans rhagddo ar hyd glanau sir Benfro, a chyraeddodd 
Llechryd bore Sabboth, yr iieg o Hydref. Aeth 301 lied 
fanwl trwy sir Aberteifi yn ystod y pythefnos canlynol. Yr 
oedd yn gorphen )m Llanbedr nos Lun, y 26ain ; ac wedi 
rhoddi ychydig oedfeuon yn sir Gaerfyrddin aeth i Gyfarfod 
Misol Ystradg5ailais, yr hwn a gynelid ar yr 28ain a'r 29ain. 
Ac ar ol pregethu am 10 yr ail fore, mae yn ddiameu iddo 
gyraedd cartref yr un diwrnod. Yn niwedd mis Tachwedd 
rhoddodd daith arall, yn ymestyn dros wyth niwrnod, trwy 
ranau o sir Fynwy, gan ddechreu yn Penycae ar y 23ain, ac 
yn gorphen yn Mhontypool ar y 3oain. A thua chanol mis 
Rbagfyr yr ydym yn ei gael yn rhoddi taith fer arall trwy Fro 
Morganwg. Y dydd olaf o'r flwyddyn yr oedd yn pregethu 
am 10 301 Nghyfarfod Misol y Pil. 

Y peth cyntaf )ni hanes Mr. Evans am y flwyddyn 1847 
sydd yn tynu ein sylw ydy w ei waith yn cymeryd rhan mewn 
dau gyfarfod pregethu yn mis Chwefror, sef yn Nghaerfl&li ar 
yr I leg a'r I2fed, ac yn Llangyfelach ar y 23ain a'r 24aiiu 
Y mae yr engraifft ganlynol yn esiampl deg o'r galwadau 
mynych oedd arno, ac o'i lafur yntau yn y cyflawniad o'i 
weinidogaeth. Nos Sadwrn, y 6fed o Fawrtb, 3'r oedd yn 
pregethu yn y Creunant, a'r Sul dilynol dair gwaith 301 
Ystradgynlais. Nos Lun, yr 8fed, society ymweliad 5m y 
Bryntirion. Bore dranoeth, y 9fed, am 10 o'r gloch, yr oedd 
3rn pregethu yn flfermdy PwUyfelin, gerllaw Glynogwr, ar 
achlysur claddedigaeth ; ac am un o'r gloch dydd Gwener, y 
I2fed, yr oedd yn C3rflawni gwasanaeth C3rffelyb yn y Ty- 
newydd yn yr un ardal — ''angladd dwy ferch." Y Sabboth 
canlynol yr oedd yn gweinyddu yn nhaith Treforris a Llan- 
gyfelach. Ar y i8fed a'r i9eg o Fawrth yr oedd y Gyfarfod 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. IQQ 

Misol yn cael ei gynal yn Nhonyrefail. Dyma y Cyfarfod 
Misol cyntaf ag yr ydym ni yn ei gofio, ac yr ydym yn gosod 
i fewn yma ei drefn : — Y nos gyntaf pregethodd Mr. John 
James a Mr. Edward Mathews ; am lo, Mr. J. Walters a 
Mr, Evan Harries ; am 2, Mr. D. Roberts a Mr. Richard 
Thomas ; ac am 6, Mr. W. Watson a Mr. Richard Thomas, 
Yr oedd yn gyfarfod hyfryd iawn drwyddo. Cafodd Mr. 
John James oedfa annghyflfredin o hwylus. Yr oedd y capel 
mor dyn yn rhai o'r oedfeuon fel y'n gosodwyd ni ac un neu 
ddau ereill ar risiau y pwlpud. Yr ydym yn cofio sylwi ar 
Mr. David Roberts yn darllen ei bregeth tra yr oedd y brawd 
a ddechreuai y gwasanaeth yn darllen ac yn gweddio. Nis 
gallwn annghofio yr olwg wir barchedig oedd ar Mr. Richard 
Thomas gyda'i gap melfet du, ac yr oeddym yn teimlo ei 
fod )m llefaru gyda rhwyddineb a hlks. Tarawyd ni gan 
ymddangosiad boneddigaidd Mr. John Walters ; ac yr oedd 
Mr. Evan Harries yn bert ac ergydiol, a*i eiriau yn cydio 
yn y gynuUeidfa. Wrth wylio ysgogiadau y pregethwyr, yr 
oeddym hyd yn nod y pryd hwnw yn teimlo, *' Mor brydferth 
yw traed y rhai sydd yn efengylu tangnefedd." 

Yn Nghymdeithasfa Pontypridd, a gynelid ar y dyddiau 
cyntaf )m Ebrill, yr oedd Mr. Evans yn rhoddi hanes yr 
achos yn y sir ; ac efe oedd un o'r tri brodyr a enwyd yno i 
fyned i Gymdeithasfa flynyddol y Sulgwyn yn Bristol. 
Disg5mai y Sulgwyn y flwyddyn hono ar y 23ain o Fai, ac 
yr oedd Mr. Evans, yn ol y penodiad, yn Bristol, a phregeth- 
odd dair gwaith, sef prydnawn a nos Sul, a nos Lun. Ar y 
laf a'r 2il o Fehefin yr ydym yn ei gael yn Nghymdeithasfa 
Crughowel, ac yn pregethu yno am 3 oddiar Rhuf. vi. 13 : 
" Ac na roddwch eich aelodau yn arfau annghyfiawnder i 
bechod : eithr rhoddwch eich hunain i Dduw, megys rhai o 
feiiw yn fyw ; a*ch aelodau yn arfau cyfiawnder i Dduw." 
Gyda golwg ar y Gymdeithasfa hon yr ydym wedi derb3ni 
yr adgofion canlynol oddiwrth y Parch. William Jones, gynt 
O Crughowel, ond yn awr Canton, Caerdydd :— 



Digitized by 



Google 



200 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 

" Tua haner can' mlynedd yn ol, pan jrr oeddwn i yn byw 
yn Nghrughowel, yr oedd tro y Gymanfa i ddyfod yno. A 
gyda Haw rhaid addef fod y dref fechan bono wedi ei han- 
rhydeddu yn neillduol k Chymanfaoedd rhagorol iawn, yn 
mron y tu hwnt i filoedd dinasoedd Israel, mewn cymwys- 
derau arbenig yn y gweinidogion, yn Uuosogrwydd y gwran- 
dawyr, ac yn neillduol yn yr arddeliad a fyddai ar 3' pregethu. 
A diau fod y Gymanfa Hon yn un o*r rhai hynotaf o honynt 
oil. Wedi cael sicrwydd am ddyfodiad y Gymanfa i'r Ue, 
aeth y swyddogion ati o ddifrif i sicrhau gwasanaeth Uuaws 
o * Gedyrn Dafydd ' o'r De a*r Gogledd, ac yn eu mysg 
buont yn Uwyddianus i gael addewid gan * gloch arian ' Ton- 
5rrefail, fel y'i gelwid, 1 ddylod i*r Gymanfa. Ond er gwybod 
o honom ein bod wedi bod yn Uwyddianus tuhwnt i'n 
dysgwyliad, nid digon hyny i hen Gristionogion cynes Crug- 
howel : yr oedd yn rhaid gwneud ymdrech mwy nag arfer i 
gael y Prophwyd ei hun yn gystal a'r gweision i'r Gymanfa. 
A gweddi ddyfal a wnaed gan yr eglwys am hyn ; ac os 
gwrandawyd gweddi erioed, mae yn ddiau i hyn gymeryd 
lie y tro hwn ; canys nid oedd neb a fedrai of3m, * Paham na 
ddaeth Efe i*r wyl ?* oblegyd deallwyd yn fuan fod y Brenin 
ei hunan ar ei fwrdd. Mae yn wir nad oedd y gwynt nerthol 
yn rhuthro, na'r mellt tanllyd yn ymsaethu fel yn bwgwth 
rhoi y nefoedd ar dkn, na'r taranau dychrynllyd, na'r daear- 
gryn arswydus, fel y gwelwyd ami droion yn y dref hono ; 
ond yr oedd yno lef, a * Uef ddystaw fain ;' eithr er mai go 
ddystaw ydoedd, mae yn dra sicr genym iddi wneud gwaith 
y tro hwnw ag y bydd cofio hir a chanu am dano i dragyw- 
yddoldeb maith ; canys pan aed i dynu y rhwyd i dir tua'r 
w)^hnos ganlynol, buan y gwelwyd fod y rhwyd yn Uawn o 
bysgod bychain a mawrion, o ba rai y mae y rhan fwyaf er 
ys blynyddau wedi myned i ogoniant. Y mae rhai eto yn 
aros, ac yn golofnau dan yr achos. Ac er fod yn y Gymanfa 
hono lawer o frodyr yn meddu yn helaeth gymwysderau 
gweinidogion y Testament Newydd, eto ein hanwyl frawd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 20I 

O Donyrefail a anrhydeddwyd yn benaf y waith hon fel 
moddion arbenig i droi llawer o gyfeiliorni eu flfyrdd at yr 
Arglwydd. A'r geiriau y gwelodd yr Ysbryd Glkn yn dda 
eu rhoddi yn ei enau y tro hwn oeddynt, * Rhoddwch eich 
hunain i Dduw.* Yn y cyfarfod eglwysig yr wythnos ar ol 
y Gymdeithasfa daeth tua deugain 3m mlaen i roddi eu 
hunain i*r Arglwydd ac i*w bobl ; a phan y gofynid i bob un 
beth )m benaf oedd wedi aros ar ei feddwl, atebiad parod 
pawb yn agos ydoedd, ' Rhoddwch eich hunain i Dduw.* 
Ac y mae yn gofus iawn genyf yn awr, nad oedd fawr an- 
hawsder y noswaith hono i ddyweyd profiad. Y mae yn 
gofus iawn genyf hefyd am rai o sylwadau fFraeth-bert Mr. 
Evans wrth gymell pawb i roddi eu hunain i Dduw. * Yn 
mha ddull ?' meddai ; * fel y mae'r claf yn rhoddi ei hunan i'r 
meddyg — heb gynyg dysgu dim arno, nac ychwaith gyfeirio 
at unrhyw hotel, gan ddyweyd mai moddion o'r hotel hon a 
garwn i; na, dim o'r fath beth, ond rhoi ein hachos yn gyfan- 
gwbl iddo ac i'w drin fel y mynai.* Meddai yn mhellach, 
* Rhoddwch eich hunain i Dduw, fel y mae yr ymfudwr yn 
rhoi ei hun i ofal y cadben, heb wneud fawr sylw ar y gwynt 
na'r cymylau, na chwestiwno dim am y tywydd na'r Hong, 
na gofyn am sicrwydd o fordaith dawel a dyogel, ond mentro 
eu hunain yn hyderus i ofal y Uong-lywydd.' Pan yn tynu 
at ddiwedd y bregeth rhoddai y cymeriad uchaf i'r lesu fel 
Meddyg a Chadben, ac fel yn penderfynu enill ymddiried 
pawb i fentro arno. Am dano fel Meddyg dywedai, * Ni fu 
neb farw dan ei law Ef erioed ;' ac am dano fel Cadben 
dywedai yn rymus, * Er fod y fordaith yn bwysig a pheryglus, 
na wnaeth Efe long-ddrylliad erioed — ei fod yn berflfaith 
wybodus am yr hoU beryglon, ac yn berfFaith feistr ar y 
cwbl — y m6r a*r gwynt, y t6nau, a'r *holl f6r-ladron i gyd. 
Nid oes mynwent yn perthyn i'w eglwys Ef ; ei arwyddair 
ydyw, cwbl iachau y rhai trwyddo Ef sydd yn dyfod at 
Dduw.' Ac yna gwaeddai yn nerthol, ' Mentrwch arno.' " 
I deimlad y pregethwr ei hun yr oedd yr oedfa hytrach yn 



Digitized by 



Google 



202 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

un galed ; ond fel y gwelir uchod, bu arddeliad mawr ar y 
bregeth. 

Yr ydym yn ei gael drachefn yn Nghymdeithasfa Sirhowy, 
Mynwy, ar y 6fed a'r yfed o Hydref, ac yn pregethu yno am 
2 o*r gloch oddiar y ddwy adnod olaf yn yr ail Salm. 
Crybwylla y cof-lyfr am agoriad capel Dinas Rhondda ar y 
gfed a'r lofed o Ragfyr, sef ar ol ei helaethu a gosod oriel 
ynddo ; eithr os oedd Mr. Evans )ni bresenol, nid oedd yn 
cymeryd rhan yn y pregethu. Y tebygrwydd yw nad oedd 
3m bresenol, oblegyd cystudd ei fab ieuangaf, yr hwn a fu 
farw dydd Llun, y I3eg, ac a gladdwyd y dydd Sadwrn 
canlynol. Nis gallodd y tad bregethu ar ol hyny hyd y Sul 
cyntaf yn 1848. Dydd Mercher, y 5fed o lonawr, yr oedd 
Mr. Evans yn gweinyddu yn angladd Mr. Morris, Pontypridd. 
Ar y laf o Chwefror yr oedd yn cyfarfod yr eglwys yn 
Glynogwr i ymddyddan k Mr. Evan Williams, yr hwn 
bellach sydd un o weinidogion hynaf Morganwg, gyda golwg 
ar ei gais am gael dechreu pregethu. Dyddiau Mercher ac 
lau, y gfed a*r lofed o'r un mis, yr oedd capel Aber- 
aman, gerllaw Aberdar, yn cael ei agor, ac yr oedd efe yn 
pregethu yno am 10 a 2 yr ail ddiwrnod. Ar ol gwasanaethu 
taith Pontfaen ar Sabboth y i3eg, aeth i gyfeisteddfod a 
gynelid am 3 prydnawn dydd Llun, y i4eg, yn NhrefForest, 
ac oddiyno i gyfarfod eglwysig )ni Mhontypridd nos Lun. 
Nos Fawrth yr oedd yn pregethu yn Nghaerdydd, a nos 
Fercher yn Bristol. Llanwodd gwaith yr ymweliad blynydd- 
ol y gweddill o'r mis. Yr oedd yn Uawn prysurdeb drachefn 
ar hyd mis Mawrth. Cynelid y Cyfarfod Misol ar y dyddiau 
C3mtaf o'r mis yn St. Ffagan. Ar y 3ydd yr oedd 3m 
gweinyddu mewn angladd yn y Dinas. Sul, y 5fed, yr 
oedd yn gwasanaethu taith Merthyr a Dowlais, ac arosodd 1 
weinyddu mewn angladd yn y He olaf dydd Llun. " Agor 
capel y Graig, Meithyr '* sydd ar gyfer y i5fed a*r i6eg 3m y 
cof-lyfr, eithr nid yw yn ymddangos ei fod yn bresenol yno. 
Modd bynag yr ydym yn ei gael yn Llansamlet ac Abertawy 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 203 

y Sul a'r Llun canlynol, ac oddiyno aeth i Landeilo nos 
Fawrth, yr 2 lain, ar ei ffordd i Gymdeithasfa Llangadog, yr 
hon a gynelid ar yr 22ain a*r 23ain. Penodwyd ef yn 
gymedrolwr, a phregethodd yn y Gymdeithasfa oddiar Rhuf. 
V. I. Yr ydym yn cael iddo fyned i Gyfarfod Misol Mynwy, 
ag)aielid yn y Babell, Pontllanfraith, ar yr lyeg a*r i8fed o 
Fai ; ac ar y ddau ddiwrnod olaf o'r un mis yr oedd yn 
bresenol yn Nghymdeithasfa Abergwaen. Cyhoeddwyd ef a 
Mr. Wm. Roberts, Clynog, i bregethu am 10, ond trodd 
allan )ni wlyb ; a gosodwyd ef i bregethu yn nghapel y 
Methodistiaid, a Mr. Roberts yn nghapel y Bedyddwyr: 
testyn Mr. Evans ydoedd Rhuf. x. 9. Ar y yfed a'r 8fed o 
Fehefin yr oedd yn bresenol yn agoriad capel TrefForest, sef 
y capel o flaen yr un a agorwyd yn y flwyddyn hon (1891.) 
Dydd Mawrth, yr iieg o Gorphenaf, yr oedd yn y Gyfeillon, 
Cwm Rhondda, am 2 o'r gloch, yn " edrych am le capel ;'* ac 
oddiyno aeth i Bontypridd i gyfarfod yr eglwys yn yr hwyr, 
yn ddiameu yn achos yr un mater. Y Sul ar ol hyny yr 
oedd yn Manmoel, Victoria, a Phenycae, sir Fynwy ; yr 
wythnos ddilynol yn y Gyfarfod Misol yn Nghastellnedd ; a'r 
Sabboth canlynol yn gwasanaethu taith yr Eglwys Newydd a 
Thabor Ffynontaf. Nid rhyfedd ei fod yn ** methu gan 
afiechyd " i fyned i Aberafon ar Sul y 3oain o Gorphenaf. 
Ond rhaid mai " byr ysgafn gystudd *' ydoedd, canys yr 
ydym yn cael Mr. Evans yn Nghymdeithasfa Penybont-ar- 
ogwr ar yr 2il a'r 3ydd o Awst, ac )ni un o'r rhai oeddynt yn 
rhoddi hanes yr achos yn y sir. A gallodd gyflawni ei 
ymrwymiadau Sabbothol ac wythnosol yn ddifwlch hyd 
ddiwedd y flwyddyn. Ac yn ychwanegol at y galwadau 
cyffredin a ddisgynent arno, yr ydym yn ei gael yn pregethu 
am 10 yn " agoriad capel newydd Llansawel " ar y lofed o 
Hydref, ac yn y bore a'r nos yn ** nghyfarfod blynyddol Pont- 
rhydyfen " ar yr 2iain o Dachwedd. Y ddau Sul olaf o'r 
flwyddyn bu yn gwasanaethu yr achos yn Bristol. Y peth 
cyntaf yn y cof-lyfr am 1849 sydd yn tynu ein sylw ydyw 



Digitized by 



Google 



204 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

** lonawr 6fed, Ton, lo, Salm 1. 15, angladd Isaac James, 
74 oed." Yr ydym wedi cyfeirio at y gwr rhagorol hwn 
eisioes. Efe ydoedd cyd-flaenor tad Mr, Evans. Y mae ei 
goftadwriaeth yn parhau yn beraroglaidd ar Donyrefail. 
Yr oedd Isaac James a Mr. William Evans un tro gyda'u 
gilydd mewn Cyfarfod Dau-fisol; ac ar ol gwrandaw y 
traethodau gan un o bob ysgol yn y dosbarth, gofynwyd i'r 
blaenor ddyweyd gair : — " Mae y cyfeillion yma wedi llafurio 
yn ganmoladwy iawn ; ond y mae un peth ar fy meddwl." 
** Beth yw hyny, Isaac ?" ebai Mr. Evans. " Y mae arnaf 
ofn i'r bobl ieuainc yma fod yn debyg i gafn y felin acw.*' 
" Beth am hwnw ?" ** Tra mae yn cario dwfr i droi y rhod, 
mae yn pydru." " O, Isaac bach," meddai y gweinidog, 
" dyna chwi wedi gwneud sylw difrifol yn awr, ond mae gen' 
i air i ddyweyd, mae yn well bod yn gafn nag yn ddim — mae 
)m well pydru yn gwneuthur daioni nag yn gwneud dim." 
Ar ol pregethu am 10, yr 2il o Chwefror, yn Nghyfarfod 
Misol y Taibach, aeth Mr. Evans i'r Llwyni (Maesteg) 
erbyn yr hwyr i areithio ar Ddirwest. ** No. 20 " ydoedd yr 
anerchiad, ac felly fe welir ei fod yn parhau i wneud areithiau 
newyddion. Yr unig Gymdeithasfa y bu ynddi yn 1849- 
ydoedd yr hon a gynaliwyd yn Aberdar ar y 4ydd a'r 5fed o 
Gorphenaf, He y cyflawnodd yr un gwasanaeth ag a wnaeth- 
asai mewn cynifer o Gymdeithasfaoedd blaenorol yn y sir, 
sef rhoddi hanes yr achos. Bu yn gwasanaethu yr achos yn 
Bristol y ddau Sul cyntaf yn mis Tachwedd, a dyna yr unig 
waith y bu allan o Forganwg yn y flwyddyn hono. Decbreu- 
odd y flwyddyn 1850 yn y Pil, ac yr oedd yn pregethu yno am 
10 yr ail fore. Yn ystod mis lonawr cyflawnodd ei ran o'r 
ymweliad blynyddol ^'r eglwysi yn nosbarthiadau Pontypridd 
a Phenmarc. Ar y 29ain a'r 3oain yr oedd y Cyfarfod Misol 
yn Nghaerfiili, ac oddiyno aeth i agoriad capel y Gyfeillon|. 
Cwm Rhondda, a phregethodd am 10 dydd lau, yr 3iain. 
Yr oedd Mr. Evan Harries yn pregethu gydag ef, a gwnaetb 
un o'i gyfarchiadau mwyaf doniol ar ran y casgliad. Paa 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 205 

aed i gasglu dododd Mr. Jabes Thomas y plkt o flaen Mr. 
Harries, yr hwn a atebodd yn flfraethbert, " Mae'r fiddler yn 
rhydd.*' Yn y prydnawn pregethodd Mr. William Prydderch 
ar y testyn ** Cofia yn awr dy Greawdwr yn nyddiau dy 
ieuenctyd," ac y cafodd un o oedfeuon hynotaf ei oes ; oedfa 
a sicrhaodd lonaid capel iddo bob amser yn yr ardal a*r 
amgylchoedd hyny. Er nad oeddym ond un-ar-ddeg oed, 
gadawodd y bregeth bono argrafF ar ein meddwl nas gallwn 
ei hannghofio byth. Yr wythnos gyntaf yn Chwefror, sef 
rhwng Sul y 3ydd a'r lofed, gwnaeth Mr. Evans daith trwy 
ranau o sir Fynwy. Y mae fel pe yn ymadnewyddu gyda 
Dirwest y flwyddyn hon; bu mewn gwyl Ddirwestol yn 
Aberafon ar yr 2ofed o Fai, ac mewn gwyl arall yn Aberdar 
ar y dyddiau cyntaf yn Gorphenaf, ac y mae ganddo araeth 
newydd eto, ^^ No. 21." Sul y 4ydd o Awst yr oedd yn 
Nghastellnedd y bore, Seion, Ysgywen am 2, a Phontardawy 
am 6, yn cychwyn i fyned i Gymdeithasfa Llangeitho, yr hon 
a gynaliwyd ar y yied a'r 8fed ; ac yr oedd efe yn pregethu 
yno am 10 oddiar Mai. iii. 17. Yr ydoedd wedi ei benodi 
hefyd i roddi y Cyngor yn y neillduad oedd i gymeryd He yn 
y Gymdeithasfa. Y brodyr i'w hordeinio oeddynt Mri. Owen 
Lewis, Wm. Jones, a Morgan Morgan o sir Gaerfyrddin. 
Fel y canlyn y bu tretn y* gwasanaeth : " Dechreuwyd trwy 
weddi gan y Parch. R. Evans, Llanidloes. Darllenwyd y 
rhanau o*r gair a gweddiwyd gan y Parch. C. Owen, sir 
Feirionydd. Gofynodd y Cadeirydd a oedd y brodyr wedi 
eu dewis yn rheolaidd 3m ol y drefn arferol. Atebwyd yn 
gadarnhaol gan Mr. D. Jones. Traethwyd ar Natur Eglwys 
gan y Parch. E. Matthews, Morganwg. Holwyd y brodyr 
allan o'r Cyflfes Ffydd gan y Parch. R. Owen, sir Gaernarfon. 
Traddodwyd y charge gan y Parch. Wm. Evans, sir Forgan- 
wg. Gweddiodd y Parch. R. Jones, sir Drefaldwyn, a therfyn- 
wyd cyfarfod yr Ordeiniad." (Cofnodau y Gymdeithasfa.) 
Megys ag y gwnaed uchod, yr ydym yn gosod i mewn yma 
eto y Cyngor fel y darparwyd ef gan Mn Evans : — 



Digitized by 



Google 



206 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

** Y rhan sydd wedi dygwydd i mi yn y gorchwyl pwysig 
mewn Haw o neillduo y brodyr hyn yn gyflawn i waith y 
weinidogaeth, yw rhoddi iddynt air o gyngor. Buasai yn dda 
genyf pe buasai yn disgyn ar r3rwun yn fwy cymwys i'r gorch- 
wyl, ond nid oes genym ond gwneud yr hyn a allwn. 

Rhwymedigaeth dyn i Dduw yw'r pwnc mwyaf ei bwys a'i 
ganlyniad i bob dyn. 

Mae rhwymedigaeth pob dyn i'r Anfeidrol yn codi oddiar 
natur ei berthynas k Duw. Mi ddymunwn alw eich meddwl 
i'r ystyriaeth mwyaf difrifol o'ch perthynas k Duw, nid yn 
unig fel dynion a Christionogion, ond yn benaf eich perthynas 
swyddol a'r Duw anfeidrol fel gweision i lesu Grist. 

Fel sail i*r ychydig anogaethau gaf eu rhoddi i chwi yn 
bresenol, cymeraf gyngor hen weinidog yn niwedd ei ddiwr- 
nod gwaith i weinidog ieuanc yn nechreuad ei ddydd gwaith. 
Feallai nad oes neb yn fwy cymwys i roddi cyngor i'r ieuanc 
na'r hen sydd wedi bod yn hirfaith yn y gwaith, ac yn wir 
brofiadol o bwysigrwydd y gwaith. i Tim. iv. i6 : * Gwylia 
arnat dy hun, ac ar yr athrawiaeth ; aros ynddynt : canys os 
gwnai hyn, ti a'th geidw dy hun a*r rhai a wrandawant arnat. 

I. — Mae y cyngor yn gyfeiriol iawn — yn bendant, — * Gwyl- 
ia arnat dy hun;' gwylia di, pe peidia arall — * gwylia di.* 

2. — Mae y cyngor sydd yn briodol i un mor briodol i bob 
un sydd yn yr un sefyllfa, Yr hyn yr wyf yn ei ddywedyd i 
chwi, yr wyf yn ei ddywedyd wrth bawb, — * Gwyliwch :' 
Marc xiii. 37. 

3. — Mae yr enwadau a rydd yr Ysgrythyrau ar genadon 
yr efengyl — pregethwyr y gair, gweision Crist — yn rhoddi 
gwir fantais i ni ddeall natur a phwysigrwydd eu swyddog- 
aeth. Gel wir hwynt wrth yr enwadau canlynol : — 

I. — Cenadon. Derbyn cenadwri sydd yn gwneuthur cen- 
adwr. Nid dawn na dysg, heb genadwri. Nid wyf wrth 
ddywedyd felly yn meddwl nad yw dawn a dysg yn fuddiol, 
ond yn hytrach yn wir angenrheidiol. Cenadon Duw — dros 
Dduw, yn lie Duw ; nid fFurfio dim newydd, ond cario, fel y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 207 

paae y post yn cario Uythyr fel y derbyniodd ef, heb newid 
dim arno, na th)nQu oddi wrtho, nac ychwanegu ato, ond ei 
gario yn onest at yr hwn y mae wedi ei gyfarwyddo . 2 Cor. 
V. 20 ; I Cor. xi. 23 ; loan viii. 28 ; Actau xxvi. 22. 

2. — Gweinidogion, gweision ; nid meistriaid, nid arglwyddi, 
ond gweision ; ie, gweision, ond serch hyny gweision y Duw 
Goruchaf. Rhai at wasanaethu — at weithio — yw gweision, 
nid i segura, ac nid chwaith gweithio iddynt eu hunain, ond 
i*w Harglwydd. Duw sydd yn cyflogi i'w waith : 2 Cor. iii. 
6, a vi. 4. Ystyr y gair gweinidogion, meddant, yw rhwyf- 
weithwyr, rhwyf-weision, gweision yn rhwyfo, dan lywodr- 
aeth un arall, 3^1 arwyddo mai gwaith caled, fel rhwyfo yn 
erbyn y gwynt a*r Uanw, yw gweinidogaeth yr efengyl. 

3. — Goruchwylwyr, ar eiddo un arall, ar ddirgeledigaethau 
Duw, i ddwyn allan bethau newydd a hen i glywedigaeth y 
bobl. Na ddyweder byth gan eich gwrandawyr, Ni gawsom 
yr hen, ond pa le mae y newydd ? Ond y ddau gyda'u 
gilydd bob amser. Anchwiliadwy olud gras Duw i bechad- 
uriaid : i Cor. iv. i, ac Ephes. iii. 8. Na feddyliwch y gall- 
wch byth wneuthur cyfundraeth (system) o'r Beibl. Mae yn 
rhy uchel, rhy ddwfn, rhy eang ; mae fel ei Awdwr, yn an- 
amgyfiredadwy ; ac eto mae yn wirionedd goleu a chadarn. 
Mae digon o dir llafur i chwi a phawb o*ch brodyr yn ei 
ganol, heb fyned i'r ymyloedd, i gael allan bethau newydd a 
hen, tra parhao dyddiau y ddaear, ie, yn ddiau i dragywydd- 
oldeb : i Cor. ii. 6. Fel y mae un awdwr yn awgrymu, fod 
y Beibl megys yn dyweyd, * Read me^ and hve me, but do not 
make systems of me.' 

4. — Bugeiliaid— am eu bod i ofalu am y praidd, i fod k*\x 
llygaid arnynt, i*w harwain i borfeydd breision yr efengyl,. 
i'w dwyn o bob cyfeiliornad i gorlan yr eglwys, ac i'w hym- 
geleddu yno k gwir wybodaeth ac k deall ysbrydol : Ephes.- 
iv. II ; Act. XX. 28 ; I Pedr v. 2 — 4. 

5. — Gwyliedyddion, a hyny dros eneidiau dynion. GorchwyL 
pwysig yw gwylio dros eneidiau — gofalu am eneidiau sydd i 



Digitized by 



Google 



208 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

barhau byth, gwylio yn achos eneidiau sydd mewn perygl : 
Heb. xiii. 17. *Pwy sydd ddigonol i'r pethau hyu ?' Esec. iii, 
1 7 — 2 1 . Achub eneidiau ! 

I. — Goruwchwylwyr ar drysorau penaf y Duwdod. 

2. — Gwyliedyddion ar eneidiau sydd i barhau byth, ac mae 
un enaid yn fwy ei werth na byd. O ymgymeriad pwysig 1 
O, ie, ofnadwy I ! 

Yn yr ystyriaeth o bwysigrwydd y swyddogaeth hon, onid 
priodol iawn yw y cyngor, * Gwylia amat dy hun.* 

I. Gwylia. Tuag at wylio rhaid — 

(i) Bod yn ddeffrous, ac nid yn gysglyd. 

(2) Bod yn ofalus, ac nid yn esgeulus : Diar. xii. 24. 

(3) Bod yn weithgar, ac nid yn segurllyd. 

Agwedd gysglyd, esgeulus, a segurllyd yn ngwinllan eu 
Harglwydd ar y gweision sydd waradwyddus iawn : Diar. x« 
5, Preg. ix. 10. 

II. Gwylia amat dy hun. Mae yn rhaid i bob gwyliedydd 
ysbrydol yn gyntaf wylio amo ei hun, cyn y byth y gall yn 
iawn wyUo ar arall : Act. xx. 28. 

I. — Gwylia dy fod mewn cyflwr da dy hun, yn heddwch dy 
famwr, trwy gredu tystiolaeth Duw am ei Fab : 2 Cor. v. 18, 
Rhuf. V. I. 

2. — Gwylia ar dy ddybenion yn dy gwbl. Pe byddai y 
gweithredoedd yn weddol at lythyren y gorchymyn, os na 
bydd y dyben yn gywir, maent heb eu rhinwedd goreu, heb 
eu melusder, heb eu blodau, heb eu coron : 2 Bren. x. 16. 

3.— Gwylia ar dy ysbryd, rhag ciUo oddiwrth Dduw: MaL 
ii. 15, rhag ymddyrysu mewn dim. Meithrina ysbryd add- 
fwyn a Uonydd : i Petr iii. 4, rhag ymdd)rrchafu chwaith. 
Un dinystriol iawn yw balchder ysbryd ; mae jm wastad o 
iiaen cwymp. * Ar y truan a*r cystuddiedig o ysbryd mae 
Duw yn edrych ' : Esai. Ixvi. 2 ; * Am hyny cadw dy galon 
yn dra diesgeulus : Diar. iv. 23, a xvi. 18, lago iv, 29. 

4. — Gwylia ar dy enau, sef ar dy eiriau. Na ddeued un 
gSiir dros ein gwefusau ar un achlysur fyddo o duedd i 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 209 

wneuth\ir niwed : Col. iv. 6. * Bydded eich ymadrodd bob 
amser yn rasol, wedi ei dymheru k halen ' ; yn siriol, jm 
addfwyn, ac yn sanctaidd : Tit. ii. 8. Ephes. iv. 29. 

5. — Gwylia ar dy holl ymarferion, nid yn unig eu bod yn 
gyfreithlon, ond eu bod er Uesad ac er adeiladaeth. Nid oes 
dim mor efFeithiol oddiwrth ddyn at ddyn arall a'i esiampl : 
I Cor. vi. 12. * Bydd yn esiampl i*r ffyddloniaid/ mewn gair, 
mewn ymarweddiad, mewn cariad, mewn ysbryd, mewn 
fifydd, mewn purdeb: i Tim. iv. 12. * Ymarfer dy hun i 
dduwioldeb ' : i Tim. iv. 7. * Dilyn gyfiawnder, duwioldeb 
fiydd, cariad, amynedd, addfwynder; ymdrecha hardd-deg 
ymdrech y 'ffydd, cymer afael ar y bywyd tragywyddol ' : 
I Tim. vi. II, 12.'* 

Tua'r amser yr ydym yn awr wedi dyfod ato y dechreuodd 
y " Cyfarfodydd Pregethu '* gael eu cynal, y rhai sydd wedi 
dyfod yn sefydliad pwysig, yn enwedig yn Mprganwg. Yr 
oedd cyfarfod blynyddol yn cael ei gynal mewn ychydig o 
fanau, megys Salem, Pencoed. Ond yr oedd nifer yr eglwysi 
wedi amlhau mor fawr fel mai unwaith bob chwe' neu saith 
mlynedd y cynelid y Cyfarfod Misol mewn llawer o leoedd. 
Heblaw hyny, yr oedd amryw b gapeli newyddion yn ddi- 
weddar wedi eu codi, a'r ddyled arnynt heb ei thalu ; ac fel y 
moddion mwyaf efFeithiol i gasglu tuag at symud ymaith y 
baich oedd yn gorphwys yn drwm ar rai o*r eglwysi, trefnwyd 
i gadw cyfarfodydd pregethu ar ddyddiau penodol, pryd y 
gwahoddid tri neu bedwar o weinidogion i gymeryd rhan yn 
y gwasanaeth. Yr ydym yn cael Mr. Evans mewn cyfarfod 
o'r fath yn Ystradgynlais ar y 25ain a*r 26ain o Fedi, 1850, 
ac mewn tri ''cyfarfod pregethu" yn y mis Hydref dilynol. 

Wrth ddiljm y cof-lyfr yr ydym yn gweled fod Mr. Evans 
yn gwasanaethu eglwysi Morganwg o*r naill flwyddyn i'r Hall 
gyda ffyddlondeb a rheoleidd-dra mawr, ac yn anfynych yr 
ydym yn ei gael allan o'r sir am Sabboth yn y blynyddoedd 
yr ydym yn awr wedi dyfod atynt. Yr oedd efe a gweinidog- 
ion ereill y sir yn cyflenwi y teithiau Sabbothol yn ol cynllun 
O 



Digitized by 



Google 



2IO WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

wedi ei dynu i fyny yn mlaen Haw ac a gyhoeddid yn y 
Dyddiadur, Dechreuwyd gweithredu yn ol y drefn yma tua'r 
flwyddyn 1844, a pharhaodd y cynllun hyd tua 1862. Bu y 
cynllun o wasanaeth mawr, yn neillduol i'r eglwysi lleiaf. Yr 
oedd yn sicrhau gweinyddiad yr ordinhadau yn rheolaidd yn 
holl gapelau y sir. Ac yn gymaint a bod yn mron yr oil o'r 
gweinidogion yn meddu ar ddoniau amiwg a helaeth, a'u bod 
yn bregethwyr galluog a phoblogaidd, edrychid yn mlaen yn 
awyddus at y Sul pen mis. Ac os byddai cyflenwad y pwlpud 
yn ddifFygiol yn ystod y mis, yr oedd ymweliad Mr. David 
Howell, neu Mr. Evan Harries, neu Mr. John James, neu 
Mr. David Roberts, neu Mr. Wm. Evans ar Sul y cymundeb 
yn gwneud i fyny i raddau mawr am y diffyg. Mae yn 
ddiameu nad oedd dim arall i'w wneud ond rhoddi i fyny 
" y plan" fel y gelwid ef, pan y gwnaed hyny ; ond bu yn 
golled ddirfawr, yn arbenig i eglwysi y Fro, am lawer o 
flynyddoedd. Ond y mae sefydliad gweinidogion yn y wlad 
brydferth bono wedi peri nad yw y golled mwyach yn 
cael ei theimlo. 

Heblaw ei gyhoeddiadau Sabbothol yn ol y cynllun, a'i 
waith cyffredin yn nglyn 4'r Cyfarfod Misol, yr Ysgol Sul, a 
dirwest, mae y c6f-lyfr yn cynwys y crybwylliadau canlynol 
am lafur Mr. Evans yn 1851 : — Bu yn Nghyfarfod Misol sir 
Frycheiniog, yn Aberhonddu, ar y i8fed a'r igeg o Chwefror, 
a phregethodd dair gwaith. Yr oedd yn agoriad capel y 
Graig, Pontypridd, ar y i8fed o Ebrill. Bu yn Bristol yn 
Nghymanfa flynyddol y Sulgwyn, ar yr 8fed a'r gfed o 
Fehefin, ac aeth oddiyno i Gyfarfod Misol Mynwy, yn Nghas- 
newydd-ar-Wysg, y dyddiau dilynol. Yr oedd yn agoriad 
capel Rhiwceiliog ar y 3ydd o Gorphenaf. Yr oedd capel 
Spelter, Maesteg, yn cael ei agor ar yr 8fed a'r gfed o Fedi^ 
eithr nid oedd efe yn bresenol ar yr achlysur hwnw. Aeth i 
agoriad ** capel newydd yn Ystradgynlais " ar y 24ain a'r 25aitt 
o'r un mis, Yr oedd yn bresenol yn Nghymdeithasfa Tal- 
garth ar yr 8fed a'r gfed o Hydref, ac yn pregethu am 3 y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 211 

prydnawn cyntaf, oddiar Rhuf. iv. 5. Mae yn ymddangos ei 
fod wedi addaw myned i "agor capel Cwm Aberd^r" ar y 
I2fed a'r i^eg o lonawr, 1852 ; ond nid oedd yn iach ar y 
pryd. Yr oedd wedi ** methu gan afiechyd " i gyflawni ei 
gyhoeddiad ar y Sul cyntaf o'r flwyddyn. Yr unig ddygwydd- 
iad neillduol yn hanes Mr. Evans am 1852 ydoedd ei ymweliad 
diweddaf k Llundain. Bu yn gwasanaethu yr eglwysi Cym- 
reig yn y brif-ddinas y tro hwn am wyth Sabboth, sef o'r 8fed 
o Awst hyd y 26ain o Fedi, a phregethodd yn ystod yr amser 
bymtheg-ar-ugain o weithiau. Fe ddarllenir y Uythyr canlynol 
gyda dyddordeb pruddaidd, yn cynwys ychydig o adgofion y 
diweddar Dr. Owen Thomas am Mr. Evans yn Llundain ; ac 
yn enwedig gan mai adrodd yr adgofion hyn i*w ferch i'w 
hysgrifenu atom ni oedd yn mron un o'r pethau diweddaf a 
wnaeth. Teimlwn yn dra diolchgar i Miss Thomas am 
ysgrifenu y llythyr. Y mae ei hanwyl dad wedi myned tu 
hwnt i gyraedd ein diolchgarwch ; ac y mae yn sicr genym 
fod y ddau weinidog oeddynt mor hofF o'u gilydd yma wedi 
cofleidio y naill y llall yn un o drigfanau t^ y Tad. 

"46, Catharine Street, Liverpool, 

"Jime 27th, 1891. 
" Dear Mr. Evans, — My father requests me to write on his 
behalf in reply to your letter, that he was in London when 
your grandfather was there in 1852, and that he enjoyed his 
company very much. He especially enjoyed the church 
meetings which Mr. Evans attended, which he did every 
week at Jewin, and took the greatest interest in the proceed- 
ings. He was one of the best my father saw there in such 
meetings ; would not take the lead himself, but insisted that 
my father should do that, but that he would speak whenever 
he wanted him. He was so full of religious experience him- 
self, and had been so long accustomed to take part in such 
meetings, that it was quite a pleasure to be there with him. 
He was not so happy in preaching there then, in fact, he 



Digitized by 



Google 



212 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

greatly complained of the hard services he had there. The 
people were also rather disappointed in him, excepting the 
last Sunday night that he preached there, when he came 
forth in all his glory. Those who complained of his previous 
sermons were more than satisfied. They said it was worth 
keeping him there for three months in order to enjoy such a 
service. My father has nothing very particular to relate with 
reference to his sermons nor the church meetings, but he re- 
collects with great pleasure the many hours he enjoyed with 
him there. My father lodged then at 20, Duncan Terrace, Is- 
lington, with Mr. Davies, and he went down to see Mr. Evans 
on the very first day of his arrival, and he was so over-joyed 
at seeing my ^ father, that he actually embraced him in the 
room. He came to Duncan Terrace the following Saturday 
to dinner and tea, and was there several times during his 
visit. 

" I am sorry to tell you that my father is confined to his 
bed, and is very week indeed, and he asks me to tell you that 
he cannot apply his mind to anything. He sends his very 
kind regards to you and your father, 

"And believe me, very sincerely yours, 

" SARA G. THOMAS." 

Dydd Llun, yr 2iain o Fawrth. 1853, mewn cyfatfod cy- 
hoeddus yn Nowlais, cyflwynwyd anrheg — spectol aur a 
seddob— i Mr. Evans gan y Gymdeithas Ddirwestol, gyda*r 
ysgrifeniad canlynol : — 

" Anrheg 

Cymdeithas Ddirwestol 

Dowlais, 

i'r 

Parch. Wm. Evans, 

Am ei lafur a'i ymdrech o blaid Dirwest. 

Mawrth 2iain, 1853." 

Ar y 7fed a'r 8fed o Ebrill, pr^ethodd ddwy waith yn. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 213 

agoriad capel newydd Trelales ; ac yn niwedd yr un mis yr 
oedd yn bresenol yn Nghymdeithasfa Abertawy. Yr oedd y 
Gymdeithasfa hono yn un hynod, yn neillduol o ran ei chyf- 
arfodydd pregethu, a bu son mawr am dani am amser maith 
wedi iddi fyned heibio. Ac y mae wedi ei hanfarwoli gan y 
Parch. Thomas Levi, yn ei ysgrif dan y penawd " Tridiau yn 
Abertawy,*' a ymddangosodd yn y Traethodydd am 1853. 
Dyma y Gymdeithasfa yn yr hon y penderfynwyd i roddi i 
fyny y Gymdeithasfa flynyddol, yr hon a gynehd fel rheol yn 
mis Gorphenaf. Fel y gwelsom, buasai adeg pan y cynelid 
chwech Gymdeithasfa bob blwyddyn, sef yn ychwanegol at y 
rhai chwarterol, Gymdeithasfa y NadoHg, aV un flynyddol. 
Yr oedd Gymdeithasfa y Nadolig wedi ei rhoddi heibio er ys 
ugain mlynedd; a chynaliwyd y Gymdeithasfa flynyddol 
ddiweddaf yn Llansawel, sir Gaerfyrddin, ar y dyddiau olaf o 
Fehefin, 1853. Yr oedd Gymdeithasfa Awst y flwydd)m 
hono yn cael ei chynal yn Rhiwbwys, Llanrhystyd. Yr 
wythnos ganlynol y bu farw Mr. Evan Morgan, Gaerdydd ; a 
dydd Llun y i5fed o*r mis y cymerodd y claddedigaeth le, 
pryd y traddodwyd dwy bregeth gan Mr. Robert Thomas (yn 
Saesneg), y pryd hwnw o Gasnewydd, ac ar ol hyny o Garston, 
a Mr. William Evans, Tonyrefail, oddiar 2 Tim. iv. 7, 8. Y 
mae genym lythyr o'i eiddo a ysgiifenwyd ar yr 2il o 
Awst, 1853 : — 

** My dear grandson, — Derbyniais eich Uythyr caredig, a'r 
ail ran o Hanes Bywyd yr Hybarch Lewis Powell, Gaerdydd, 
a dyddorol iawn ydoedd — ie, yn wir, hyfrydol iawn oedd ei 
ddarllen oil. Pan yn dybenu darllen y rhan gyntaf yr oedd 
awydd i weled yr ail, ac yn awr mae yr awydd yn gryfach 
fyth am weled y trydydd. Mae rhyw arogl hyfryd ar yr 
holl hanes. 

" Bydd yn dda genyf gael ysgrif oddiwrthych pan yn 
gyfleus, yn cynwys ychydig o hanes eich Uafur gyda'r dysgu, 
ac hefyd hanes yr achos goreu yn eich pUth. 

Cofiwch fi at eich mam ac at eich tad bid sicr. B'le mae 



Digitized by 



Google 



214 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Mair ? Mae hithau yna yn rhywle ; gobeithio ei bod yn 
parhau i wella. A derbyniwch yr unrhyw eich hunan, os 
gallwch gael gafael arno. Ydwyi, eich anwyl daid, 

"WILLIAM EVANS." 

Yn mis Hydref yr yd3rm yn cael Mr. Evans am dri Sabboth 
yn Birmingham a Bilston ; yn pregethu dair gwaith bob Sul, 
a phob nos oddieithr y Sadwm, yn bresenol mewn cyfarfodydd 
yn y naill le neu*r Hall. Ar y ddau Sabboth cyntaf yn 
Nhachwedd yr oedd Mr. Evans yn Nghaerfyrddin, ac yn yt 
wythnos rhyngddynt bu mewn Cyfarfod Misol yn Nghwm- 
dwyfran, ac ymwelodd hg ychydig leoedd ereill. O hyn yn 
mlaen i ddiwedd y flwyddyn, ac ar hyd y flwyddyn ganlynol, 
1854, cyfyngodd ei lafur yn Uwyr i Forganwg, gyda'r eithriad 
o bedair noswaith yn mis Hydref, 1854, V ^^^^ ^ roddodd i 
leoedd yn Mynwy i areithio ar Ddirwest. Dechreuodd ei 
waith am 1855 ar y Sul cyntaf yn lonawr, yn Nhonyrefail a 
Glynogwr. Yr oedd y Dinas bellach er ys tua phum' mlynedd 
wedi ei gysylltu k'r Gyfeillon ; ac erbyn hyn yr oedd achos 
arall wedi ei sefydlu rhwng y ddau le diweddaf yn y Forth. 
Nos Fercher, y lofed o lonawr, yr oedd Mr. Evans yn areithio 
ar Ddirwest yn St. Ffagan — "No. 40" ydoedd yr araeth. 
Ar gyfer y Sul dil)mol, y I4eg, yr ydym yn ei gael yn dyweyd 
yn y c6f-lyfr felhyn: — "Dinas. Methu, wedi i'r anifail 301 
agos a dinystrio fy aelodau. Bum wyth Sabboth heb fyned 
oddicartref." Ni thorwyd asgwrn yn y ddamwain hon ; dim 
ond ysigfa ac ysgydiad a gafodd. Peth dyeithr iawn ydoedd 
annghyd-ddealldwriaeth o'r fath rhyngddo ef a'i anifail. 
Yr oedd yn farchogwr rhagorol, ac yn arfer pob gofal am jnr 
anifail. Byddai yn disgyn ar odre pob rhiw. Yr oedd wedi 
gwneud hyny un tro, ond pan tua haner y ffordd i fyny'r tyla 
mae yr anifail yn ei wthio i'r clawdd. " Paid y ceffyl,*' 
meddai y pregethwr, " onite mi ^f ar dy gefn di.'* Eithr 
parhau i*w wthio i*r clawdd a wnaeth yr anifail. " Wei, ti 
gei fy nghario ynte." Gyda bod Mr. Evans ar gefn yr 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 215 

anifail, mae y creadur yn cychwyn ar garlam, ac nid oedd 
modd ei ddal yn ol. Ychydig bellder yn mlaen gwelodd Mr. 
Evans ddyn yn dyfod i'w gwrdd a golwg ddrwgdybus arno ; 
ond yr oedd yr anifail yn myned gyda'r fath gyflymdra, fel ag 
i*w wneud yn anmhosibl i'r crwydryn wneuthur dim niwed i 
was yr Arglwydd, a daliodd yr anifail i redeg nes yr oedd yn 
ddigon pell allan o berygl. Bu yr anifail yn gymwynaswr da 
y tro hwnw i*w berchen. Fe ddichon mai nid yr un ydoedd 
ag oedd gan Mr. Evans ar achlysur y ddamwain yn nechre 
1855. Y Sabboth cyntaf yr aeth Mr. Evans i'w gyhoeddiad 
ar ol y ddamwain ydoedd y i8fed o Fawrth. Ar y laf a'r 
2il o Ebrill yr oedd mewn cyfarfod pregethu yn Llaneurwg. 
Ar yr iieg o'r un mis yr oedd yn bresenol yn nghyfarfod yr 
eglwys yn Nghaerdydd **yn achos capel newydd Docks." 
O'r lyeg o Fai hyd y 3ydd o Fehefin bu ar daith trwy sir 
Gaerfyrddin. Dydd Llun, yr 2il o Gorphenaf, yr ydym yn ei 
gael unwaith eto yn Nghaerdydd mewn ** committee achos 
capel Docks." Nos lau, y 27ain o Fedi, yr oedd yn pregethu 
yn y Taibach, ac yn cychwyn i*w seithfed daith yn y Gogledd, 
yr hon a ymestynodd hyd dydd Mawrth, y 6fed o Dachwedd. 
Ei gyfaill ar y daith hon ydoedd ei nai, y diweddar Mr. 
Watkin WilHams. Ychydig amser cyn ei farwolaeth gwnaeth 
Mr. Williams yn garedig gyflwyno i'n gofal yr hanes canljmol 
am y daith, ac y mae yn sicr genym y bydd ein darllenwyr oil, 
megys ag yr ydym ninau, yn ddiolchgar iawn am dani. 

** Bu Mr. Evans yn bryderus iawn cyn penderfynu ar daith 
mor bwysig. Mynai ei fod bellach yn rhy hen, a'i fod braidd 
yn rhyfygus i feddwl am ddyn yr ochr chwith i dri-ugain, fel 
y dywedai, i fyned ar daith mor faith a chyn belled oddigartre. 
Gwyddai hefyd yn dda y byddai dysgwyliad mawr wrtho, ac 
ofnai mai siomedigaeth fawr fyddai y canlyniad, a thaith 
ddifudd a difendith, siomi y bobl, a thristau ei hunan. Bryd 
arall ofnai rhag ei fod yn troi clustfyddar at alwad Un oedd 
uwch na dynion. Yn ngwyneb cynifer o geisiadau oddiwrth 
frodyr anwyl a difrifol, ac oddiwrth Gyfarfodydd Misol a 



Digitized by 



Google 



2l6 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Chymanfaoedd, tybiai weithiau ei fod yn clywed llais ei 
Feistr mawr drwyddynt, a chyda llawer o brj^der a gweddi, 
penderfynodd ar y daith. Disgynodd y rhagorfraint o fod yn 
gyfaill iddo i'm rhan inau, ac nis gallwn gael dim mwy dewisol. 
Yr oeddwn yn ymyl 30 mlwydd oed, yn iach ac yn heinif, yn 
llawn nerth, ac ysbryd, a bwriad. Ac ni throdd chwaith yn 
siomedigaeth. Nid oes dim yn fy mywyd mwy dymunol 
genyf i gofio am dano. Nis gallaswn gael person mwy 
teilwng i'w wasanaethu, na chyfaill mwy anwyl a difyrus i'w 
fwynhau, na chymdeithas burach i anadlu ei hawyr ; na 
phregethwr mwy poblog i godi y Uuaws i wrando, na neb mwy 
dyogel i lanw dysgwyliadau pawb. O'm rhan fy hun, un 
o4 neillduolion penaf yw gallu i bregethu yr efengyl i bawb ; 
nid oes dim gwahaniaeth pwy fo'n gwrando, pa un ai y 
cyfoethog neu'r tlawd, pa un ai y ruffian mwyaf gwledig, neu 
y dyn mwyaf gwrteithiedig, pa un ai y Cristion mwyaf 
profiadol, neu'r anffyddiwr mwyaf rhagfarnllyd, pa un ai y 
beirniad mwyaf crafFus, neu y lluaws anwybodus. Yr oedd 
yn cwrdd k phawb, ac yn gwneud i bawb ddeall. Yr oedd yn 
sicrhau i ni y wedd oreu ar bob peth. Derbynid ef fel 
Tywysog Duw. Yr oedd pawb yn mhob man yn ymgystadlu 
mewn caredigrwydd, ac am ei wasanaethu. Y capeli yn 
orlawn, gyda rhyw ychydig iawn o eithriadau, a dilynid ef yn 
ami am bump neu chwech a chwaneg o weithiau gan yr im 
gwrandawyr. Weithiau byddai y pellder yn fychan, a dilynid 
ef ar draed gan dyrfaoedd, bryd arall byddai cynifer o 
gerbydau nes y byddem yn myned i mewn i'r trefydd fel y 
circus, yn drain mawr a maith. Y mae yn g6f genym ein 
bod yn myned i ymyl Amlwch, pryd y cyfarchai un lady 
ieuanc serchog ef gan ddywedyd * Mr. Evans, yn siwr i chwi, 
fe fydd pobl Amlwch yn credu fod y circus yn dyfod yno heno.' 
"Tra y gwyddem ei fod ef yn ami yn ddigalon, teimlwn inau 
yn gwbl hyderus. Gwyddwn os cai gystal a'i average 
y byddai pob peth yn ddyogel ; ac fel rhebl gwyddwn fod 
cynulleidfa fawr, gymysg, yn fanteisiol iddo— yn ei dynu allan, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 217 

yn codi inspiration ysbrydol ei enaid, ac yn enyn tin santaidd 
yn ei ysbryd, ac unwaith yr ii hwnw ar din, nid rhaid gofal 
am yr oedfa bono mwyach. Cawsom Sabboth ar ein fFordd 
yn sir Aberteifi. Dechreu yn Lampetr am lo, Abermeurig 
am 2, a Llangeitho am 6, a Sabboth hyfryd ydoedd hefyd — 
y capeli yn orlawn, ac yntau agos yn ei fan goreu. Yr oedd 
yno rai o'r hen bobl yn cofio Rowlands, ac yr oedd y Sabboth 
hwnw yn peri iddynt gofio dyddiau a nerthoedd y pregethwT 
mawr hwnw, pan oedd y lluaws yn tyru i'w wrando, a'r gwynt 
nerthol yn rhuthro, a'r bobl yn gwaeddi mi ai o ddychryn neu 
o orfoledd— pob un o'r ddau yn ami ; ac yntau 'yn y tarth, a*r 
mwg, a'r tan yn gwaeddi;' felly yr oedd y noswaith bono. Yr 
hoU wlad wedi dyfod yn nghyd i wrando, nes yr oedd y capel 
mawr yn orlawn, a llawer allan, ond yr oedd ei floedd felus- 
ber a thi^eiddgar yn cyraedd y cwbl ; ac aeth pawb adref k 
swn y floedd felus-ber ar eu clustiau. Dranoeth oddiyno i 
Ledrod, Llanilar, ac Aberystwyth, He y cawsom y croesaw 
mwyaf, a chynulleidfa fawr ac anrhydeddus, ac oedfa dda 
lawn. Erbyn y nos ganlynol yr oeddym wedi cyraedd Mach- 
ynlleth, a bellach ein traed yn sefyll ar dir cysegredig y 
Gogledd, ac i mi am y tro cyntaf erioed yn fy mywyd. Buom 
yn lletya gyda Mr. a Mrs. Jones, rhieni y Parch. J. Foulkes 
Jones, ac nid oedd yn bosibl i ni gael mwy o garedigrwydd, 
a fy ewythr yn siriol a hapus iawn. 

** Taith fawr, a diwrnod pwysig iawn dranoeth : am lo yn 
Corris, ac am 2 a 6 yn Bryncrug, He yr oedd yn ddiwrnod 
diweddaf y Cyfarfod Misol. Erbyn cyraedd yno cawsom fod 
y dysgwyliad mwyaf am dano — y capel wedi ei orlenwi, a 
llawer allan yn ceisio eu goreu i wthio i mewn ; y lie yn 11a wn 
o bregethwyr a blaenoriaid wedi dyfod yno ac aros yno er 
mwyn clywed y gwr enwog o'r Deheu. Y cwrdd wedi ei 
ddechreu trwy weddi, a bu rhaid i mi fyned ati ar unwaith, a 
chefais gymorth i ddyweyd tipyn yn fyr ac yn flasus, gan 
adael yr oedfa i fy anwyl ewythr, a chan weddio am i'f 
Arglwydd ei helpu i lanw dysgwyliadau 3' fath gynuUeidfa* 



Digitized by 



Google 



2l8 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Deallwn yn fuan wrth ei weled yn tynu a thrin ei spectol fod 
pob peth yn right. Dyna efe, wedi darllen ei destyn, yn ei 
thynu ymaith, gan siarad tip)nQ, yna byddai yn hamddenol 
iawn yn ei phlygu, gan siarad tipyn eilwaith yn gartrefol 
iawn. Y mae yn dal ei spectol am dipyn yn ei law ; y mae 
yn dechreu mesur ^ hi, a phawb bellach heblaw gwrando yn 
gwenu yn gymysg llg ambell i ddeigryn. Yna y mae yn 
cyrchu y case o'i logell ac yn rhoi y spectol yn ol yn daclus. 
Yntau yn myned rhagddo — y difrifwch yn cynyddu, a'r gwres 
3m codi, a'r gwreichion yn dechreu ehedeg o gwmpas. Y 
mae y dagrau yn dechreu treiglo dros nidd y pregethwr, a 
thyna gawod o ddagrau dros ruddiau y gwrandawyr. Y mae 
Uais y pregethwr yn codi, a'r bobl yn annghofio eu seddau ; 
y mae yntau yn dechreu gwaeddi, ac fel ei arfer, yn dechreu 
hoU ac ateb ; bloedd fawr drachefn, gan siarad eilwaith yn y 
cywair mwyaf toddedig a chartrefol ; yna bloedd uwchlaw 
bloedd, a phawb erbyn hyn yn foddfa o ddagrau, yntau yn 
feistr y gynulleidfa, yn gallu gwneud fel y mynai. Dywedai 
y siriol a'r difyrus y diweddar Barch. R. Humphreys, Dyffryn, 
wrtho wedi dibenu, * Buom yn gweddio yn siwr am i chwi 
gael tipyn o'i wyneb, ac yr vjyi yn ddiolchgar am y fath 
oedfa. Tipyn o beth yw bod yn bregethwr mawr - y bobl 
yn tyru o bob cyfeiriad, a'r capel ar dori, a phawb i'u clustiau 
a'u gyddfau yn agored yn dysgwyl wrtho, ac feallai mai y 
flat lanaf erioed fyddai hi ; a pheth chwerw iawn yvf hyny.* 
Bu yn rhaid i ni bregethu yr hwyr wed'yn, ac arosodd yr holl 
bregethwyr o leiaf yno er mwyn yr oedfa. Bu hono yn oedfa 
dda iawn — llawn cystal a'r un o'r blaen. Yr oedd agos yn ei 
fan goreu bob tro ; yr oeddwn inau yn falch a diolchgar iawn, 
Yr oedd yn codi ei ysbryd ac yn tynu allan y dymer oreu. 
Trefnwyd i ni i letya dan yr un gronglwyd a Mr. Humphreys 
a Mr. Morgans, Dyffryn; a rhwng Mr. Humphreys a fy 
ewythr, a Mr. Morgan yn troi pwyntiau y gyfeillach yn awr 
ac eilwaith, cawsom noswaith o ddifyrwch pur a santaidd, a 
chwerthin iachus a didwyll iawn — yn gwella corph a meddwl. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 219 

Ni fu dau erioed pellach oddiwrth bob ysgafndra gw^g, eto 
yn llawn o'r fFraethineb mwyaf difyr ac adeiladol — ^y cwbl 
wedi ei dymeni a halen, yn llawn synwyr da, ac yn peri gras 
i'r gwrandawyr. Bu y ddau frawd parchedig, ac ereill hefyd, 
yn gyfeillion i ni hyd y DyfFryn, a buom yno drachefn yn 
Uetya dan gronglwyd y ddau frawd anwyl, a dangoswyd i ni 
y caredigrwydd mwyaf ag oedd yn»ddichonadwy. 

" Cawsom ein harwain yn gysurus rhag blaen tua sir Caer- 
narfon. Aethom drwy Leyn ac Eifionydd — tair oedfa gan 
amlaf — ac yntau yn dal yn rhagorol, yn cael ei loni beunydd 
k chynulleidfaoedd mawr iawn, a mwy naV cwbl Uawer o 
oedfeuon nerthol a boddhaol : pob arwydd o foddlonrwydd yr 
Arglwydd ar y daith, a bod ei weinidogaeth yn fendith i'r 
eglwysi ac i'r Uuaws mawr oedd yn tyru i wrando. Dywedai 
lawer gwaith wrthyf am ddywediad y diweddar Jones, Llan- 
gan, * Dyma oedfeuon y marco.' Fel y gwr yn myned drwy 
y coed gan roddi marc ar y pren hwn a'r pren arall, ac mor 
sicr a bod y gwr yn marco, fe ddaw yr adeg i dori i lawr bob 
un sydd ^'r marc arno. Ac nid oedd dim yn gymaint ar ei 
feddwl a chael bod yn Haw ei Arglwydd yn fendith gadwed- 
igol i eneidiau dynion. Dyma oedd goruwch ei lawenydd 
penaf, — ^gogoneddu gras Duw yn iachawdwriaeth pechadur- 
iaid. Gallai ddy weyd fel yr Apostol, * Nid wyf yn gwneuthur 
cyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr genyf fy einioes fy hun, os 
gallaf orphen fy ngyrfa trwy lawenydd, a'r weinidogaeth a 
dderbyniais gan yr Arglwydd lesu, i dystiolaethu efengyl 
gras Duw.' Byddai yn sicr o ddwy oedfa dda bob Sabboth, 
weithiau tair. Y mae yn g6f genyf am Sabboth yn sir F6n, 
oedd i ddibenu yn Caergybi, ei fod yn troi ataf ar ddiwedd 
yr oedfa lo, gan ddywedyd, * Rhy dda heddyw i bara, rhy 
dda heddyw i bara.' Ond trodd allan yn gamsyniad bendig- 
edig : yr oedd yn nerthol am 2, a chafodd un o'i oedfeuon 
goreu yn Caergybi i gynuUeidfa fawr iawn. 

" Byddai yn disgyn i'w ran ef bob amser i gyflawni y 
:gwasanaeth teuluaidd, gan fod ei gyfaill yn dechreu pob oedfa 



Digitized by 



Google 



220 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yn y cyhoedd. Yr oedd yn treat ei glywed ; a Uawer gwaith 
y dy wedai wrth ofyn am help iV daith, * Meddyliwn nad oedd 
dim fuasai yn ein codi mor belled oddi cartref ond dy Enw 
a'th Achos mawr, ac iachawdwriaeth eneidiau ein cyd-ddyn- 
ion. Gid i ni gael bod dan dy arweiniad a*th amddifFyn yn 
fendith dragywyddol i eneidiau dynion, ac na fydded dim 
3niom yn annheilwng o'th* Enw mawr dithau.' Cawsom y 
fraint o letya noswaith gyda y diweddar Batriarch enwog o 
Amlwch, a mynai ddyfod yn arweinydd i ni dranoeth, ac yr 
oedd yn rhaid iddo gael dyfod ar draed. Braidd na thybiwn 
ei fod dipyn yn biniwnog, oblegyd gwrthodai gefifyl gan ei 
fab, ac ni ddeuai i'r cerbyd ar un cyfrif atom ninau, gan 
amcanu cerdded o'n blaen, Trodd allan y gwlaw mwyaf a 
ddaeth o'r wybr, a phenderfynodd fy ewythr a minau ei 
berswadio i ddychwelyd, oblegyd gwelem ei fod yn fifaelu ; a 
chyda thipyn o daerineb ildiodd i wneud felly ; a chan godi 
ei law i fyny a'i phlygu, dy wedai, * Nid o esgeulusdra, yn 
siwr i chwi, nid o esgeulusdra y mae hyn, ond methu yr wyf.' 
Atebai Mr. Evans, a'r dagrau ar ei ruddiau, * Ni wyddom 
hyn, frawd anwyl.' Atebai Mr. Roberts drachefn, * Nid wyf 
yn dysgwyl eich gweled mwy tu yma i'r afon ; tangnefedd i 
chwi ; yr Arglwydd fyddo gyda chwi.' * Amen, amen,' meddai 
Mr. Evans, a'r ddau yn foddfa o ddagrau, gan ysgwyd dwy- 
law ac ymadael. Yn wir, yr oedd ynoborth y nefoedd — dwy 
galon fawr, santaidd, wedi tori un ar draws y Hall. 

" Wrth ymadael a'r Ynys cawsom oedfa rhagorol yn y Bont, 
ac yna yr oeddem yn croesi y Bont am y Graig. Yr oedd yn 
Sabboth braf iawn, yr haul yn tywynu yn hyfryd. Canlynid 
ni gan luaws mawr o ochr M6n, a chyda ein bod dros y Bont 
dyma bobl Bangor yn dyrfaoedd yn troi allan i'n cyfarfod nes 
yr oedd yr heol fawr yn 11a wn ar ei hyd o bobl, a ninau yn 
ceisio gyru drwy y dyrfa. Meddai, * I ba le y mae y bobl yn 
ceisio myned ? Y mae nhw yn siwr o gael eu siomi.' Ceisiwn 
inau gynal ei feddwl i fyny goreu y gallwn : Chwi bregethwch 
yr efengyl iddynt, a dyna'r cwbl sydd yn eisiau ;' * le, ie, ie,* 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 221 

meddai yntau, * ni wnawn hyny beth bynag.' Yr oedd y 
capel wedi ei orlenwi. Yr wyf yn meddwl taw dyma yr oedfa 
oreu ar y daith. Y testyn oedd * cyrchu at y nod am y gamp, 
uchel alwedigaeth Duw yn Nghrist lesu.* Er fy mod wedi 
ei glywed amryw weithiau ar y testyn yna, eto, dyma dair 
brawddeg newydd nad oeddwn wedi eu clywed imwaith o*r 
blaen ; meddai, * Y mae*r apostol yma yn dy weyd ei olygiad 
mewn barn, a*i brofiad mewn teimlad, a'i egni mewn 
gweithrediad. Nid y cyntaf heb yr ail, na'r cyntaf a'r ail heb 
y trydydd. Y tri yw gwir grefydd. Barn a phrofiad yn 
cynyrchu gweithrediad, a gweithrediad yn gloy wi y farn, gan 
chwanegu nerth a phrofiad.' Yna aeth i gyfrif. * Yr wyf yn 
cyfrif.' * Rhyw fympwy, rhywbeth wedi taraw yn dy ben di.' 
* Nage fawr — yr wyf yn cyfrif.' Dyn wedi bod yn cyfrif sydd 
j'ma ! Yna gofynai i'r bobl * os oeddent wedi bod 3m cyfrif. 
Cymerai wedd o arafwch a Uymder ofnadwy o'r cychwyn. 
Dyna efe yn ymaflyd yn y Uyfr hymnau, gan wneud slatt o 
hono iL'i spectol yn He pencil^ gan ddechreu cyfrif, un golofn ar 
gyfer y llall. Gwrthod Crist, a derbyn Crist. Y naill yn troi 
allan 3m dom ac yn golled, ac ardderchawgrwydd gwybodaeth 
Crist lesu yr Arglwydd yn elw mawr, ac yn elw tragywyddol. 
Gwasgai yn ofnadwy ar yr annuwiol i ddyfod i gyfrif. Yr 
oedd llymder ei olwg yn ofnadwy, yn peri dychryn ar bob 
calon, a phob gwyneb yn gwelwi. Yr oedd ei lygad fel y 
iHam d&n, a Uinellau ei wynebpryd yn ein dychrynu. Aeth 
yn ei flaen at ei destyn. Daliai hyd y diwedd y ddwy ochr 
ar gyfer eu gilydd. Pawb wedi starto, a phob im ar ei gwrs, 
a phob im yn rhedeg, a phob im a*i nod, a phob un a'i 
ddiwedd, a phob un yn rhwym o fyned rhagddo tua'r terfyn, 
cyflymdra amser, &c. ; ac yntau erbyn hyn yn dechreu 
gweiddi, ac yn dechreu toddi. Gweiddai, * O bobl, ar ba 
gwrs yr y'ch chwi yn rhedeg ? O bobl anwyl, i ble yr ydym 
ni yn myned, ie, i b'le, i ble yr y*m ni yn myned ?* Yna dyna. 
efe yn dyrchafu ei olwg i fyny, a*i wyneb wedi llarieiddio, a 
chan godi ei law a dyrchafu ei lef, a gofyn, * O fy Arglwydd, \ 



Digitized by 



Google 



222 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

b'le, i b'le y*m ni yn myned ? * A phawb yn crymu gan 
ddychryn, a'r dagrau )m Uifo dros eu gruddiau. Yr wyf yn 
meddwl na welais erioed gynifer o ddynion ieuanc golygus 
wedi eu gorchfygu mor fawr, heb neb yn gweiddi allan. 
Oedfa ryfeddol ! Ond ni bu yr oedfa y nos yn Bangor mor 
nerthol: cynuUeidfa fawr iawn, ond bu raid boddloni ar 

* ddyweyd y gwir yn sobr a chydwybodol* fel y dywedai, ac 
meddai, * Y mae hyny yn gorphwys Uawn mor esmwyth ar y 
glustog wedi gorphen' y diwmod, a'r oedfa fwyaf hwyliog a 
nerthol.' 

" Gorphwys bore dranoeth gyda'r dyn tal, caredig, cyfeillgar, 
ac urddasol o Fangor, y Parch. J. PhiUips. Yr oedd ei 
gymdeithas yn bob peth ellid ei ddymuno, nes yr oedd 
braidd yn chwith fod yn rhaid ei thori i fyny mor fuan, i 
fyned iV daith y prydnawn, erbyn 2 i'r Gatehouse. Oedfa 
gysurus heb ddim neillduol. Ond ar y diwedd dyma fedydd ; 
a chyda ei fod yn dechreu dyma*r nefoedd fa\yr yn tywallt am 
ei ben. Yr oedd prydferthwch neillduol yn arfer bod arno yn 
bedyddio babanod, ac yr oedd y tro hwn gydaV goreu yn ei 
fywyd. Yr oedd rhywbeth fel wedi disgyn ar y baban. Dyna 
ef yn gwenu mor gartrefol yn ei fraich, ac yn codi ei ddwylaw 
bychain, gan ymdrafod, mor naturiol a gwddf a chadach 
gwddf Mr. Evans. Yntau yn canmol Bugail Israel, gan 
rhoddi bloedd, * O Fugail Israel '; yna yn canmol y Bugail, 
a*r bobl yn gwenu ac yn wylo yn hidl. Bloedd fawr eilwaith, 

* O Fugail Israel,' yn y cywair mwyaf nefolaidd, k'i wyneb- 
pryd fel Hen wen, — *fel gwyneb angel.' Canmol y Bugail 
eilwaith, ei fod * yn coleddu y mamogiaid, ond yn dwyn yr 
wyn yn ei freichiau, yn ei fynwes, O Fugail Israel ! Y mae 
yn ceisio y darfedig, yn dilyn ei chrwydriadau drwy'r anialwch 
i'r mynyddoedd a'r pellderau hyd onis caffo, gan ei dwyn hi 
adre' ar ei ysgwyddau ei him yn Uawen, O Fugail Israel !' 
Fel yna yr aeth rhagddo am wyth neu ddeg o weithiau, a 
phan dybiwn ei fod yn dibenu dyna ef yn dechreu brawddeg 
newydd, * O bobl ! dan y fugeiliaeth ! O rhieni plant, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 223 

megwch hwynt dan y fugeiliaeth ! O bobl ieuainc, dan y 
fugeiliaeth ! Fe'ch harwain drwy anialwch dyrus bywyd ; 
y mae yn arwain Joseph fel praidd. Dan y fugeiliaeth ! Efe 
a wna iddo orwedd mewn porfeydd gwelltog : efe a'i tywys 
gerllaw y dyfroedd tawel : efe a ddychwel ei enaid : efe a'i 
harwain ar hyd Iwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. O bobl I 
dan y fugeiliaeth ! le, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angeu, 
nid ofnwn niwed : canys yr wyt ti gyda mi ; dy wialen a*th 
flfon a*m cysurant. O'r Bugail da ; y Bugail da sydd yn 
rhoddi ei einioes dros y defaid. Fe fentrodd Dafydd ei 
fywyd, fe laddodd y Hew a'r arth, ac a achubodd yr oenig ; 
ac y mae ambell i fugail wedi colli ei fywyd yn ei ymchwil ar 
ol y defaid ; ond nid mentro na choUi sydd yma : beth sydd 
yma ? Rhoddi, rhoddi, sydd yma, yn rhoddi ei einioes dros y 
defaid. O bobl anwyl, dan y fugeiliaeth !' Yr oedd yn taflu 
ei fraich i fyny, ac yn ymgolli mor Uwyr yn y Bugail mawr^ 
nes yr oeddwn yn ofni rag iddo daflu ei ddwy fraiph i fyny a 
gollwng y baban i*r Uawr yn ddiarwy bod iddo. Ond dywedai 
wrthyf yn ol Haw nad oedd dim perygl, ei fod yn berfFaith 
ymwybodol fod y baban yn ei fraich drwy y cyfan. Byddai 
yn ami yn Uawn o'r Ysbryd Glan, a'r Ysbryd yn rhoddi iddo 
yn yr awr hono pa beth i'w lefaru. Yr oedd yr ysbrydoliaeth 
yn cyraedd y geiriau llawn cystal a'r meddyliau. Yr oedd ei 
faterion yn cymeryd y drefn fwyaf dewisol, a'r brawddegau 
yn olynu eu gilydd yn y modd mwyaf manteisiol, a'i eiriau yn 
dryloyw a mynegiadol (expressive), Y meddyliau yn fyw yn 
mhob brawddeg, a phob gair fel glass gloyw. Gellid 
cymwyso atynt eiriau ein Harglwydd, * Fy ngeiriau i, ysbryd 
ydynt, a bywyd ydynt.' Y cwbl yn ymgodi at ei wasanaeth, 
ac yn ymffurfio yn naturiol ar y fomeut. Y goruwch-naturiol 
mor effeithiol, nes gwneud pob peth yn berffeithrwydd 
naturiol. Neu mewn geiriau ereill, y goruwch-naturiol yn 
codi ei athrylith naturiol i'w pherflfeithrwydd eithaf; ac 
uwchlaw yr hyn fuasai yn bosibl iddi gyraedd, oni bai suit 
ddylanwad (inspirition) yr Ysbryd Glan. 



Digitized by 



Google 



224 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

** Aethom rhag blaen nes cyraedd Jerusalem, Bethesda, He 
yr oedd ein taith megys yn dibenu. Daeth Uuaws mawr o 
Fangor a'r Ueoedd o amgylch yno i fFarwelio k ni, ac i'w lon- 
gyfarch am daith mor gysurus a Uwyddianus, a chan fawr 
ewyllysio ei weled a'i gl3rwed eto. Ni fynai neb fiarwelio kg 
ef megys heb obaith. * Brysiwch yma eto ' oedd hyder a 
deisyfiad pob calon, yn gystal a diwedd-sain pob gwefus. 
Ond o ganol cymaint o wres ac ymlyniad calon yr oedd yn 
dda iawn genym gael ein traed yn rhydd i droi ein golwg tua 
chartref boreu dranoeth. Yn foreu iawn yr oedd ar ei draed 
ac wrth ei fodd yn hyfryd yn canu ' Home^ home, sweet, sweet 
home." Aethom oddiyno i Lanrwst, ac oddiyno i'r Bala, He y 
buom am fwy na haner noswaith yn nghwmni croesawgar y 
ddau athraw parchedig ac anwyl, yn gystal ag amryw ereill 
o frodyr anrhydeddus a dewisol. Diolchai y Dr. Edwards 
yn fawr iddo am bregeth mor flasus a iachus a hen wirionedd- 
au mawrion trefn gras i gadw pechadur ; a bu yno ymddy- 
ddan buddiol a blasus iawn am ddyfnion bethau Duw. Dy- 
wedai Dr. Edwards mai * arwydd o fychander meddwl oedd 
ceisio gwneud system o'r efengyl. Yr oedd pob meddyHwr 
dwfn yn teimlo fod dyfnder gwirionedd yn rhy ddwfn iddo 
allu ei blymio na*i gysoni.' Aethom o'r Bala i Ddinas Maw- 
ddwy, ac oddiyno i Garno, Llanidloes, Builth, Aberhonddu, 
ac oddiyno i Donyrefail. Cawsom ddychwelyd yn iach a 
chysurus, a chawsom y ddau deulu felly hefyd, yn ein derb5m 
gyda llawenydd annh^aethadwy a diolchgar." 

Y mae cofFadwriaeth y cyfaill, yr hwn a ysgrifenodd yr 
adgofion uchod, yn fendigedig ; ac nis gallwn fyned heibio 
heb wneuthur ychydig o grybwylliad am dano. Magwyd ef 
yn ardal Tonyrefail. Yr oedd o'i febyd o dueddiadau cref- 
yddol, a thyfodd i fyny yn wr ieuanc a berchid yn fawr ar 
gyfrif ei gymeriad rhagorol. Wedi iddo ddechreu pregethu.. 
tua'r flwyddyn 1851, aeth s^m ychydig ^mser i ysgol y^ 
diweddar Dr. Evan Davies, Abertawy. Derbyniwyd ef ya 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 225 

aelod o*r Gymdeithasfa yn 1856 ; ac yn Nghymdeithasfa 
Pontfaen, 1857, neillduwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth ; 
ac yn yr un flwyddyn ymsefydlodd yn Mhenclawdd, fel 
bugail yr eglwysi yno a Gwemffrwd, He yr arosodd am tua 
thair blynedd ; ac y mae adgof parchus a charuaidd am ei 
lafur a'i ffyddlondeb hyd y dydd hwn. Yn y flwyddyn i860 
symudodd i fyw yn Mhencoed, ac yno y treuliodd y gweddill 
o'i oes. Bu farw Medi yr i6eg, 1882, yn 56 mlwydd oed. 
Am yr 16 mlynedd diweddaf o'i fywyd dyoddefodd nychdod 
mawr, a ddaeth arno trwy iddo gael gwely Uaith pan oddi- 
cartref. Gwelsom ef lawer o weithiau yn ystod ei faith 
gystudd, ac yr oeddym yn ei gael bob amser yn hynod amyn- 
eddgar. Yr oedd yn ami yn siomedigaeth iddo ei fod yn 
analluog i gyflawni ei hoff orchwyl o bregethu. Meddai 
gymwysderau amlwg i'r gwaith mawr. Yr oedd ei ysbryd yn 
Uawn o naws yr efengyl. Meddai ddynoliaeth dda, a synwyr 
cyfFredin cryf ; ac yr oedd yn bleserwaith ganddo i fyfyrio ac 
ymboeni yn y gair a'r athrawiaeth. Diameu y buasai cwrs o 
addysg athrofaol yn fantais o'r mwyaf iddo : ond fel ag yr 
ydoedd, yr oedd Mr. Williams yn bregethwr meddylgar, 
buddiol, a thra chymeradwy gan yr hoU gynuUeidfaoedd. 
Yr oedd hefyd yn areithiwr dirwestol rhagorol ac effeithiol. 
Meddai yn helaethach na Uawer y ddawn bwysig o allu 5rm- 
wneud k dynion ; yr oedd yn garuaidd ac agos, heb fod yn 
ormodol felly, yn naturiol a boneddigaidd ei fFordd. Ac 
uwchlaw'r cwbl, yr oedd yn berchen crefydd ddiameuol ; yr 
oedd yn Gristion gloew a chyflawn. Ac yr oedd yr holi 
ragoriaethau hyn yn gymorth iddo i ymgynal yn ei nychdod 
hirfaith. Fel prawf pellach o*i deilyngdod ac o'r He uchel ag 
oedd iddo yn meddyliau ei frodyr a*i gyfeillion, ac eglwysi 
Morganwg yn gyffredinol, bu yn wrthddrych 11a wer o gym- 
wynasgarwch drwy hoU amser ei gystudd. Wedi ei farwol- 
aeth, dygwyddodd Mr. Evans gyfarfod k*i nai, Mr. Thomas 
Williams, brawd i Mr. Watkin Williams, ac 3^1 naturiol 
aethant i ymddyddan am eu perthynas ymadawedig. Amlygai 
P 



Digitized by 



Google 



226 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

y nai ei syndod at y mawr garedigrwydd a dderbyniasai ei 
frawd o gynifer o gyfeiriadau ac am amser mor faith. Cyd- 
syniai Mr. Evans, eithr )m y fan, gyda'i fywiogrwydd arferol, 
dywedodd, ** Ond mi ddywedaf i chwi beth, nid oedd yn ei 
gael heb ei haeddu." 

Ar ol dychweliad Mr. Evans o'r daith uchod ymgadwodd o 
fewn terfynau Morganwg hyd ddiwedd y flwyddyn, gyda'r 
eithriad o*i waith yn myned i Gyfarfod Misol Mynwy, yn 
Manmoel, ar yr iieg a*r i2fed o Ragfyr, lie y pregethodd 
ddwy waith ; ac mewn cysylltiad k hyny rhoddodd oedfeuon 
hefyd yn Mhenycae, Tredegar, a Rhymni. 



Digitized by 



Google 



PEN OD X. 

1856— 1868. 

CYNWYSIAD. 

Yn ymneillduo i raddau o'r Cymdeithasfaoedd — Ei lafur yn gyfyngedig i 
Morganwg — Cymdeithasfa Caerdydd, 1856— Y Cyngor a barotodd 
ar gyfer y neillduad yn Nghymdeithasfa Brynmawr — Agoriad capel y 
Docks, Caerdydd— Agoriad capel Canton a chapeli ereill yn 1857 — 
Cymdeithasfaoedd Tredegar a Hwlfifordd, 1858— Agoriad capel cyntaf 
Ystradyfodwg— Claddedigaethau Mr. Xhoinas Morgan, Caerdydd, a 
Mr. David Roberts, PontfaenC — ymdeithasfa Llangors yn 1859 ; yn 
rhoddi y Cyngor — Cymanfa Liverpool y Sulgwyn, a Chymdeithasfia 
Dinbych, 1859 ; adgofion y Parch. Thomas Levi — Agoriad capel 
Llandaf — Amry wiol gprybwyllion, 1860-62 — Cynadledd Caerfyrddin yn 
achos Trevecca, 1863 -Cymdeithasfa Llanilltyd Fawr, 1863— Agoriad 
capel newydd Tonyrefail, 1864, ac amrywiol gapeli ereill— Ail briodas 
Mr. Evans, 1865 — Yn y Cyfarfod Dosbarth — Mr. John Morgan, 
Gwemymoel — Helaethiad yr achos yn Nghwm Rhondda — Yn Lly wydd 
Cymdeithasfa y Deheudir, 1867-68 — Amrywiol adgofion— Cyflwyniad 
ei Ddarlun iddo ; hanes y cyfarfod. 

|R fod Mr. Evans bellach yr ochr chwith i dri- 
ugain oed, y mae yn dal yn mlaen i lafurio 
gyda chysondeb ac yn egniol gyda gwaith yr 
Arglwydd, ond o hyn allan agos jm gwbl o fewn 
cylch ei sir ei hun. Y mae wedi gwneuthur ei 
daith bregethwrol olaf ; dim ond unwaith ar ol hyn yr ym- 
welodd k Gogledd Cymru. Y mae hefyd yn rhoddi fyny 
dilyn y Cymdeithasfaoedd fel yr arferasai wneud. Ond nid 
yw yn rhoddi heibio gweithio yn ngwinllan ei Arglwydd. Mae 
y c6f-lyfr yn dangos ei fod yn dyfalbarhau yn ffyddlawn, ac 
yn rhoddi cwbl ddiwydrwydd mewn Uafur yn achos 5nr 
efengyl. Y mae maes ei lafiir yn fwy cyfjmg, ond fe ddichon 
nad y w oblegyd hyny yn Uai defnyddiol, eithr yn hytrach i*r 
gwrthwjoieb ; canys yr ydym yn cael ei gysylltiad & ch5mydd 




Digitized by 



Google 



228 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

y C)rfundeb y perthynai iddo yn dyfod )m fwy i*r amlwg, yn 
neillduol yn mhen dwyreiniol Morganwg. Yr oedd Cyfarfod 
Misol y sir yn cael ei gynal yn Nhonyrefail ar y dyddiau olaf 
o lonawr, 1856. Fel hyn yr oedd trefh y moddion cyhoeddus: 
Am 6, y nos gyntaf, Mr. David Anthony a Mr. Edward Mat- 
thews ; yr ail ddydd, am 10, Mr. John James a Mr. David 
Howell ; am 2, Mr. Thomas Levi a Mr. Evan Williams ; ac 
am 6, Mr. Daniel Lewis a Mr. Edward Matthews. Dydd 
Llun, y 4ydd o Chwefror, ar ol bod yn Nghastellnedd y dydd 
blaenorol, yr oedd yn y Taibach — " society yn achos George 
Heycock." Yr oedd y gwr hwn yn flaenor eglwysig, ac yn 
tynu yn mlaen mewn dyddiau ; ond yr oedd yn awyddus am 
gael pregethu. Bamodd y Cyfarfod Misol yn addas i ddanfon 
dau o weinidogion hynaf y sir i ymddyddan ag ef yn ngwydd 
yr eglwys ; ac yn naturiol disgynodd y gorchwyl ar Mr. 
David Howell a Mr. William Evans. Y cyntaf i holi George 
Heycock oedd Mr. Howell. Fel y mae yn hysbys yr oedd 
yr hen weinidog anwyl a pharchedig o Abertawy yn dra 
hyddysg yn hanesiaeth yr Hen Destament, ac yn ol fel y 
clywsom gofynodd rai cwestiynau i'r ymgeisydd ar y maes 
hwnw ; ond nid oedd George Heycock yn gallu ateb, a throdd 
i ofyn cwestiynau i Mr. Howell ; eithr cyn iddo gael amser i 
ofyn ei gwestiwn cyntaf, dywedodd Mr. Evans, ** Na, na, 
ein tro ni sydd i holi heno." 

Dydd Mercher, y i3eg o'r un mis, yr ydym yn cael Mr, 
Evans yn Nghaerdydd ** yn achos yr Association,'' sef yn cyn- 
orthwyo y cyfeillion i wneuthur y trefniadau angenrheidiol ar 
gyfer y Gymdeithasfa oedd i*w chynal yno y mis canlynol — y 
igeg, yr 2ofed, a*r 2iain o Fawrth. Dyma*r Gymdeithasfa 
gyntaf i ni fod yn bresenol ynddi, ac y mae genym adgof 
byw am dani. Am 3, y prydnawn cyntaf, ar y maes, pre- 
gethodd Mr. David Charles, Trefecca, a Mr. Henry Rees ; 
am 10, dydd Gwener y Groglith, Mr. William Howells, Caer- 
fyrddin (yn Saesneg), a Mr. Henry Rees ; am 2, Mr. David 
Morgan, Trallwm, a Mr. William Morris, Rhuddlan ; am 6 y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 2ag 

bore, yn Nghapel Seion, Mr. Thomas Jones, y Cenadwr, a 
Mr. Thomas Phillips, Henffordd ; ac am 6 yr hwyr, Mr, John. 
Jo^es, Llambedr, a Dr. John Harries Jones. Nid oes yr iin 
oir gweinidogion hyn yn aros. Llywydd y Gymdeithasfa 
y^ipedd Mr. — wedi hyny Dr. — Phillips, ac yr oedd yn Uanw y 
gftdair gyda*i urddas a*i ddeheurwydd arferol. Y peth a 
4ynodd ein 'sylw fwyaf yn ngweithrediadau y cyfarfodydd 
neillduol ydoedd yr hysbysiad fod Athrofa Trefecca wedi ei 
derbyn i undeb k Phrifysgol Llundain, fel sefydliad ag y 
gellid graddio o hono ; derbyniwyd yr hysbysiad gyda chym- 
eradwyaeth mawr. Nis gallodd Mr. Evans gyraedd i'r 
Gymdeithasfa hyd yn ddiweddar dydd lau yr 2ofed. Yr 
oedd yn pregethu mewn angladd ar Donyrefail dydd Mercher, 
y igeg, ac yn cyflawni gwasanaeth cyffelyb yn Mhontypridd 
ganol dydd lau. Gan ei fod yn myned i un o deithiau y Fro 
y Sabboth canlynol, arosodd gyda ni yn Nghaerdydd dros 
ddydd Sadwrn yn nghwmni Mr. David Roberts, Pontfaen ; 
ac yr oeddynt yn ddedwydd a difyr iawn gyda'u gilydd, 
Wrth fyned at y train prydnawn dydd Sadwrn cafodd gyfle i 
ymddyddan k phregethwr ieuanc ag oedd wedi ei wrandaw 
yn y Gymdeithasfa, ac ar yr hwn yr edrychid fel un o obeith- 
ion y Cyfundeb Methodistaidd, ac ar ol dyweyd ychydig 
eiriau o gefnogaeth rhoddodd iddo y cyngor, ** Malwch eich 
pethau yn dda cyn eu dyweyd." Yr ydym yn ei gael mewn 
cyfarfod pregethu yn Mhenmarc yn mis Ebrill, ac mewn dau 
gyfarfod cyffelyb yn Mhencoed a*r Panttywyll, Merttyr, yn 
l^ai, ac yn Ngharno, Rhymni, yn Mehefin. Ar y yfed o 
Qorphenaf yr oedd yn Nghaerdydd "yn achos capel Canton." 
Methodd ** gan lesgedd " i fyned i ** agor capel Mountain 
Ash," sef y capel bach cyntaf yno, y i4eg o'r mis hwnw. 
Penodasid ef i roddi y Cyngor i*r brodyr oedd i*w neillduo yn 
Nghymdeithasfa Brynmawr, Mynwy, ar yr 2il o Hydref, 
eithr oherwydd cystudd yn y teulu yr oedd yn analluog i fod 
yn bresenol ; ond yr oedd efe wedi parotoi y Cyngor er mis 
Awst, ac yr ydym yn ei ddodi i mewn yma. 



Digitized by 



Google 



230 WILUAM EVANS, TONYREFAIL. 

2 Tim. II. 15. 

1. Mae wedi disgyn i'm rhan i ar yr amgylchiad pwysig 
hwn o neillduo ein brodyr yn gyflawn i waith y weinidogaeth, 
i roddi gair o gyngor. Er ys ychydig yn ol, pan yr oedd y 
gorchwyl hwn wedi ei roddi arnaf, yr oedd gwylder ieuenctyd 
yn fynydd mawr ar fy ffordd ; ond erbyn heddyw dyma feth- 
iant henaint yn myned yn fynydd mawr drachefn, fel mae yn 
rhydd i mi ddywedyd, — dros fynyddau, yn erbyn rhwystrau, 
mae fy ychydig wasanaeth i wedi bod hyd yma, pe b'ai yn 
werth ei alw yn wasanaeth hefyd. 

2. Mae dirfawr berygl rhag ymesgusodi dan ryw deimladau 
felly i roddi achlysur i esgeulusdra a diffrwythdod, a pheidio 
gwneud ein goreu yn y cylch yr ydym wedi ein rhoddi ynddo. 
2 Pedr i. 14, 15. Mae mawr angen deuparth o ysbryd Pedr 
yn ei ddyddiau diweddaf arnaf, bid a fyno ; ac mi wnaf finau 
fy ngoreu hefyd ar allu o honoch bob amser, ar ol fy ymad- 
awiad i, wneuthur coffa am y pethau hyn. 

3. Y testyn gaiff fed yn sylfaen i'r ychydig gyngorion a 
roddaf yn bresenol yw cyngor Paul i Timotheus: — **Bydd 
ddyfal i'th osod dy hun yn brofedig gan Dduw,. yn weithiwr 
difefl, yn iawn gyfranu gair y gwirionedd." 

I. Dy hun, dy hun, nid arall, mewn modd arbenig dy hun ; 
nid wyt yn rhwym am neb arall, nac yn gyfrifol dros arall — 
** Pob un drosto ei hun a rydd gyfrif i Dduw." Rhuf. xiv. 12., 
Act. XX. 28., Gal. vi. 4. 

II. Gosod dy hun yn brofedig gan Dduw. Pwysa dy hun 
yn nghlorian y gair. Mesura dy hun wrth fesur y cysegr, er 
gwybod beth yw meddwl Duw am danat, a wyt o ran dy 
gyflwr yn gymeradwy, o ran dy egwyddor yn gywir, o ran dy 
ddybenion yn onest, o ran dy ymdrechion yn fFyddlon. Na 
fyddwch ysol gymaint i wybod beth mae dynion yn ei ddy- 
weyd am danoch, ond mynwch wybod beth mae Duw yn ei 
ddywedyd — beth mae eich Arglwydd a'ch Meistr yn ei ddy 
wedyd am danoch. ** Eithr genyf fi, bychan iawn yw ' 
marnu genych chwi, neu gan farn dyn ; eithr yr Arglwydd 
yw yr Hwn sydd yn fy marnu." i Cor. iv. 3, 4. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 23 1 

III. Bydd ddyfal i hyn yma. Study , myfyria, ystyria, er 
gwneud dy gwbl yn gymeradwy gan Dduw. Bod wrthi yn 
hwyr a bore, er rhyngu bodd Duw a llesoli eneidiau. ** Am 
hyny hefyd yr ydym yn ymorchestu, pa un bynag a'i cartref 
y byddom ai oddi cartref, ein bod yn gymeradwy ganddo Ef." 
2 Cor. V. 9. 

IV. Yn weithiwr difefl, yn iawn gyfranu gair y gwirionedd. 
Gweithwyr mae Duw yn eu cyflogi i'w winllan, ac nid segur- 
wyr. Mat. XX. I., Salm civ. 23. ** Fy mab, dos, gweithia 
heddyw yn fy ng winllan." Dos, paid ymdroi. Gweithia 
heddyw, yn dy ddydd — y dydd i gyd, o*r bore hyd yr hwyr. 
Preg. xi. 6. Yn fy ngwinllan, sef yn fy eglwys. ** Ac a esyd 
y winllan i lafurwyr," — i lafurwyr, nid i segurwyr ; i weithwyr 
y mae Duw yn rhoddi gofal ei deyrnas bob amser, cydweith- 
wyr Duw eu gelwir. Mat. xxi. 41., 2 Cor. vi. 4., i Cor. iii. 9. 

** Difefl," diachos cywilyddio. i. 6 ran y pethau, sef gwir- 
ioneddau Duw at ddynion yn ol yr Ysgrythyrau, heb ddywed- 
yd dim amgen nag a ddywedasai Moses a*r prophwydi y 
delent i ben, medd Paul o flaen y llys. Act. xxvi. 22. 2. Di- 
achos cywilyddio o ran iaith ac ymadrodd — nid geiriau mawr- 
ion a chwyddedig, ond ymadroddion plaen a chryfion at 
ddealldwriaeth a chydwybodau dynion. Nid oes dim yn 
deilyngach o iaith ac ymadrodd glanwedd na'r efengyl. Preg. 
xii. 10. " Ymadrodd iachus." Tit. ii. 8. 3. Diachos cywil- 
yddio o ran dyben — y dyben yn ddigon uchel wrth gyfansoddi 
ein cyngor ac wrth wisgo y cyngor k dillad gweddus ymad- 
roddion iachus ; gwaith fe fydd yr oil heb ei anrhydedd penaf 
OS na fydd y dyben yn yr oil yn ogoneddu Duw a llesoli 
eneidiau. Y cryfder goreu a all pregethwr ei gario yn ei 
fynwes yw, fod ei ddyben yn yr oil yn onest. Yn hyn yr 
oedd nerth mab Jesse er atal digter a chamgyhuddiad Eliab, 
ei frawd hynaf, ac ereill yn wir. i Sam. xvii. 28, 29. 4. Di- 
achos cywilyddio mewn ffyddlondeb a gwir ddefnyddio y 
dalent a dderbyniwyd, yn ol y lie aV amgylchiad mae rhag- 
luniaeth yn ei ganiatau. Mae bod yn ffyddlon yn fwy ei 
wobr na bod yn ddoniol. Mat. xx. 21. 



Digitized by 



Google 



232 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

** Yn iawn gyfranu gair y gwirionedd." Gwirionedd, gair 
y gwirionedd, iawn gyfranu gair y gwirionedd. Gwirionedd 
mewn gair, mewn ymadrodd, yw yr hoU Ysgrythyr. Y gair 
sydd i'w bregethu, nid ystoriau. Yr oil, sef hoU wirioneddau 
y gair, hoU athrawiaeth yr Ysgrythyrau. Y gwirionedd fel y 
mae yn yr lesu. 2 Tim. iv. 2., 2 Cor. vi. 7., Act. xx. 27. ** Yn 
iawn gyfranu gair y gwirionedd.*' Dywedir fod yma gyfeir- 
iad at yr offeiriaid neu y Lefiaid luddewig yn tori neu yn 
darnio yr aberth, ac yn iawn ddosbarthu y rhanau ; peth ar 
yr allor i Dduw, a pheth i'r bobl oedd i gyfranogi o'r aberth. 
Neu at yr aradwr yn dosbarthu y cwysau yn iawn, ac yn 
cadw y rhychau yn uniawn. Neu at oruchwyliwr mewn teulu 
yn dosbarthu i bob un o'r teulu ei waith a'i ymborth, yn 
gyfatebol i*w oed, ei allu, a'i angen. Felly mae i bregethwyr 
iawn gyfranu i bob un yn ol ei gyflwr, ei sefyllfa, a'i amgylch- 
iadau, wirioneddau yr Ysgrythyrau. ** Mewn addfwynder yn 
dysgu y rhai gwrthwynebus." 2 Tim, ii. 25. **Anog gyda 
phob hir-ymaros ac athrawiaeth." 2 Tim. iv. 2. "Cyngori 
henafgwyr megys tadau, a'r rhai ieuainc megys brodyr." 
I Tim. V. I. Y rhai sydd yn pechu, hyny yw, yn pechu yn 
warthus, a phrawf anwadadwy o hyny, cerydda y cyfryw yn 
Uym yn ngwydd pawb, fel y byddo ofn ar y lleill. i Tim. v. 20. 
** Gorchymyn y rhai sydd oludog yn y byd yma, na byddont 
uchel feddwl." i Tim. vi. 17 — 19. " Cadarnhewch y dwylaw 
Uesg, a chryfhewch y gliniau gweiniaid." Esai. xxxv. 3, 4. 
*' Rhybuddiwch y rhai afreolus, dyddenwch y rhai gwan eu 
meddwl, cynaliwch y gweiniaid, byddwch ymarhous wrth 
bawb." I Thes. v. 14. ** Cedwch bob peth ar a orchymynais 
i chwi," medd Crist. ** Ac wele yr ydwyf fi gyda chwi bob 
amser hyd ddiwedd y byd. Amen." Mat. xxviii. 20. 

Er i Mr. Evans fethu a myned i'r Brynmawr, gallodd fyned 
i'w gyhoeddiad yn Ystradgynlais y Sul canlynol, ac aeth i 
Lwynbrwydrau y Sabboth ar ol hyny, ac yna dydd Llun y 
i3eg i gyfarfod pregethu yn Llansawel, Y dyddiau Mercher 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 233 

a lau dilynol yr oedd yn bresenol yn agoriad capel y Docks, 
Caerdydd. Y nos gyntaf pregethodd Mr.— yn awr Dr. — 
David Saunders a Mr. Evan Harries ; yr ail ddydd, am lo, 
Mr. David Phillips a Mr. William Evans ; am 2, Mr. Wm. 
Williams a Mr. David Roberts ; ac am 6, Mr. Watkin Wil- 
liams a Mr. John James. Yr oedd yn gyfarfod rhagorol 
drwyddo, ac y mae genym g6f da am yr oedfa ddedwydd a 
gafodd Mr. Evans. Y Sabboth cyntaf yn mis Tachwedd yr 
oedd yn Mhenycae, sir Fynwy ; ar yr 2ofed pregethodd ddwy 
waith yn agoriad capel newydd Llysyfronydd ; ac yn ystod 
yr wythnos olaf o'r mis bu mewn dau gyfarfod pregethu yn y 
Graig (Pontypridd) a Merthyr Tydfil ; ac hefyd mewn cyfar- 
fod eglwysig ar achos neillduol yn Bristol. Dydd Nadolig, 
ar ol pregethu yn y blygain ar Donyrefail, pregethodd y pryd- 
riawn a'r hwyr yn agoriad capel y Cymar (Forth). 

Nid oedd Mr. Evans ynbresenol yn nghyfarfod blynyddol 
y Pil ar y dydd olaf o 1856, nac ych waith yn agoriad capel 
Canton, Caerdydd, ar y laf aV ail o lonawr, 1857. Gan ein 
bod gartref o*r ysgol yn adeg y gwyliau, ni a gawsom y cyfar- 
fod agoriadol hwn ar ei hyd. Yr oedd Mr. William Howells, 
y pryd hwnw o Gaerfyrddin, ar ol hyny Llywydd Athrofa 
Trefecca, yn pregethu y nos gyntaf ; ac am 2 yr ail ddiwrnod, 
a hyny yn odidog iawn. Ar y i5fed o lonawr yr oedd Mr. 
Evans yn Hirwaen, ** Agoriad capel newydd ;" ac ar y i6eg 
a'r lyeg o Fawrth yn Nghwmnedd, yn **agor capel newydd.*' 
Dydd Llun, y ayain o Ebrill, am 2, yn Llantrisant : " Ang- 
ladd mab E. David, y cyntaf a gladdwyd yn y fynwent 
newydd." Fel y gallesid dysgwyl, yr oedd yn bresenol yn 
Nghymdeithasfa Pontfaen yn nechre mis Awst, a dyma yr 
unig Gymdeithasfa y bu ynddi y flwyddyn hono. Bu yn 
areithio ar Ddirwest ddwy noswaith, sef yr 8fed a*r gfed o Fedi, 
yn Aberd^r. DyddGwener, yr iiego'r mis hwnw, yroedd yn 
Ystradyfodwg am 3 y prydnawn yn ** edrych am le capel," y 
capel Methodistaidd cyntaf i*w godi yn y plwyf hwnw sydd 
bellach mor boblog ac yn cynwys nifer mawr o leoedd addoli 



Digitized by 



Google 



234 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yn perthyn iV gwahanol enwadau crefyddol. Dyddiau Llun 
a Mawjth, yr 2iain a*r 22ain, yr oedd yn pregethu ddwywiith 
yn nghyfarfod blynyddol C3mtaf Canton ; ac yr ydym yn ei 
gael mewn dau gyfarfod cyffelyb yn Hydref, sef yn Margam 
a St. Ffagan, a*r mis dilynol yn Ninaspowys. Terfynodd y 
flwyddyn 1857 a dechreuodd y flwyddyn 1858 yn Nghyfarfod 
Misol y Pil, gan bregethu yno am 10 yr ail ddydd, sef y laf 
o lonawr, ac yn Mhenybont yn yr hwyr. Aeth. i gyfarfod yn 
y Babell, Abertawy, ar yr 11 eg a'r i2fed; ac ar y 26ain a'r 
27ain yr oedd yn Nghyfarfod Misol Mynwy a gynelid yn 
Nghasnewydd, a phregethodd ddwywaith. Oddiyno aeth i 
Nantyglo, Brynmawr, Penycae, a nos Sadwrn y 3oain i'r 
Cendl — ** Dirwest No. 30," He yr oedd i fod y Sabboth 
dilynol. Yr oedd yn nghyfarfod blynyddol Bethania, Aber- 
dkTy dydd Gwener Croglith, ac yn nghyfarfod blynyddol 
Salem, Pencoed, dydd Mawrth y Pasg. Ar y i2fed o Fai 
pregethodd ddwywaith yn agoriad capel presenol Mountain 
Ash, ond y pryd hwnw heb oriel ; ac yr oedd yno drachefn 
pan yr ail-agorwyd ef ar ol gosod oriel ynddo. Y Sulgwyn 
aeth i gymanfa flynyddol Bristol. Ar y dyddiau cyntaf o 
Fehefin yr oedd yn bresenol yn Nghymdeithasfa Tredegar, 
ac yn pregethu am 6 nos Fawrth, yr 2il ; ac am 10 dydd 
Mercher, y 3ydd, Oddiar Rhuf. x. 12. Aeth i '* agoriad capel 
newydd Llangynwyd " ar y lofed ; ac ar ol gwasanaethu 
taith Hirwaen a Phenderyn, Sabboth yr 2ofed, aeth i agoriad 
capel Ystalyfera, a phregethodd yn y tair oedfa dydd Mawrth, 
yr 22ain ; ac aeth oddiyno i'r Gyfarfod Misol oedd i'w gynal 
y dyddiau dilynol yn Ysgywen, Castellnedd. Ar ol hyn nid 
yw y cof-lyfr yn cynwys ond adroddiad o ymrwymiadau 
cyfFredin Mr. Evans, nes y deuwn at fis Hydref. Yn hoUol 
annysgwyliadwy i'r frawdoliaeth yn HwlfFordd, sir Benfro, 
aeth i'r Gymdeithasfa a gynaliwyd yno ar y 5ed — jfed, a 
chafodd y derbyniad mwyaf croesawgar. Penodwyd ef yn 
Uywydd. Yr oedd yn pregethu y nos yn mlaen gyda Mr. 
William Howells, y pryd hwnw o Liverpool. Yn y llety, sef 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 235 

ty Mr. William Williams, Market Street, ar ol yr oedfa, 
cyfeiriai Mr» Edward Matthews at bregeth annghyfFredin Mr. 
Howells, ac yna ychwanegodd yn chwareus, "Ond wn ni 
ddim b'le yr oedd Mr. Evans ni ;" eithr atebwyd el yn y fan, 
** Yr oedd y bobl a minau yn deall ein gilydd, a dyna i gyd 
sydd eisieu." Yr oedd yn hynod o ddedwydd yn ei gyfeillach, 
ac yn nghynadleddau y Gymdeithasfa. Yr oedd y gwasan- 
aeth teuluaidd yn y Uety dan ei arweiniad yn dra efFeithiol, a 
bu hir gofio am dano. Yn nghyfarfod y pregethwyr a'r blaen- 
oriaid bore dydd lau, y yfed, addoliad teuluaidd oedd pwnc 
yr ymdriniaeth. Un o'r petnau a anogai efe atynt oedd fod 
yr hoU deulu yn bresenol yn y gwasanaeth, a meddai, '* Od 
oes rhywun yn y ty heD tod ag enaid ganddo, gall wen adael 
hwnw allan." Pregethodd drachefn yn yr oedfa Gymraeg am 
10 a gynelid yn nghapel y Bedyddwyr, Prendergast, oddiar 
Esai. Ivi. i, a defnyddio ymadrodd Mr. Thomas Harries, 
Trellan, " yn bert ac yn bractical." Yna dychwelodd i gwrdd 
k Mrs. Evans yn Nghaerdydd yn y prydnawn ; ac yr ydym 
yn cofio ei fod yn ymddangos yn hoUol wrth ei fodd ar ol y 
Gymdeithasfa. Yr oedd yn Nghaerdydd drachefn dydd 
Mawrth, y 26ain, yn pregethu yn nghladdedigaeth Mr. 
Thomas Morgan, brawd Mr. Evan Morgan, yr hwn oedd yn 
flaenor adnabyddus ac yn areithiwr doniol ar Ddirwest ; yr 
oedd Mr. R. Lumley wedi dechreu y gwasanaeth yn y capel, 
a Mr. David Howell \yedi traddodi pregeth Saesoneg oddiar 
Matt. xxiv. 44, a'i de^tyn yntau ydoedd Preg. vii. i, ac fe 
lefarodd Mr. John Walters ar Ian y bedd. Dydd Llun, y 
23ain o Dachwedd, yr oedd yn gweinyddu yn gyffelyb yn 
angladd Mr. David Roberts, Pontfaen, gyda Mr. Lumley a 
Mr. David Howell yn yr un drefn. Testyn Mr. Evans y tro 
hwn ydoodd, " Efe a Iwnc angeu mewn buddugoHaeth :" 
Esai. XXV. 8. Fel hyn yr ysgrifena un oedd yn bresenol 
atom : ** / heard him preach with great power and acceptance many 
a time, but especially so at the funeral of Mr, D. Roberts, Cowbrtdge, 
the large congregation present being deeply moved by his words,'' Yn 



Digitized by 



Google 



236 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yr wythnos o flaen yr amgylchiad diweddaf hwn, sef ar yr i6eg 
o Dachwedd, bu Mr. Evans yn " agor capel Ystradyfodwg." 
Y Sul olaf o*r mis a*r ddau gyntaf yn Rhagfyr yr oedd yn. 
gwasanaethu yr achos Cymraeg yn Bristol. 

Yn y Gymdeithasfa yn HwlfFordd a g)rfeiriasom ati uchod 
yr oeddid yn gwneuthur y trefniadau angenrheidiol i ordeinio 
Mr. James Roberts, yr hwn a dderbyniasid fel ymgeisydd 
cenadol i'w ddanfon allan iV India yn 1859, ac fe benderfyn* 
wyd fod Mr. Evans' i draddodi y cyngor. Cymerodd yx 
ordeiniad le mewn cysylltiad k Chymdeithasfa Llangors, yr 
hon a gynaliwyd ar y 6fed, yfed, a*r 8fed o Fehefin, 1859. 
Darllenwyd y rhanau arferol o'r Ysgrythyr gan Mr. Owen 
Lewis, Llanddeusant ; traethwyd ar Berthynas yr Eglwys k'x 
Achos Cenadol gan Mr. John Griffith, y pryd hwnw o 
Ddolgellau; gofynwyd y cwestiynau gan Mr. John Rees, 
Tregaron; a rhoddwyd y cyngor gan Mr. William Evans, 
Tonyrefail, yn ol yr adroddiad yn y Drysorfa^ ** yn bwrpasol a 
blasus iawn." Nid yw yn ymddangos iddo barotoi cyngor 
newydd ar gyfer yr achlysur hwn ; y tebygolrwydd ydyw 
iddo wneuthur defhydd o'r cyngor yr oedd wedi ei barotoi ar 
gyfer Gymdeithasfa Brynmawr yn 1856; ond fel yr ydym 
eisioes wedi adrodd, nad oedd wedi ei draddodi oblegyd ei 
anallu i fod yn bresenol. Yr oedd efe hefyd yn pregethu )m 
y Gymdeithasfa am 10 y dydd olaf oddiar i Tim. vi. la. 
Aeth o Langors erbyn hwyr yr 8fed i Grughowel, a dranoeth 
i Wrexham. Nos Wener, yr 11 eg, yr oedd yn hen gapel 
Bedford, Liverpool, yn gwrandaw ; nos Sadwm pregethodd 
yn Rose Place, bore Sulgwyn yn Bedford, y prydnawn yn 
Hope Hall, yr hwyr yn Rose Place. Bore dydd Llun, y iseg, 
yr oedd yn cymeryd rhan yn y " seiat fawr *' yn yr Amphi- 
theatre ; yn y prydnawn yr oedd Cyfarfod Dirwestol yn 
Bedford, ac yn yr hwyr pregethodd yn Burlington. Aeth o 
Liverpool i Gymdeithasfa Dinbych, ac yr oedd yn pregethu 
yno am 10 dydd G wener, yr I7eg, o flaen Mr. Henry Rees, 
oddiar Esai. Ivi. i. Dychwelodd i Liverpool erbyn y Sabboth 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 237 

canlynol ; yr bedd yn Mulberry y bore, ac yn Bedford yr hwyr^ 
Cyraeddodd gartref Nos Lun yr 2ofed. Ei gydymaith ar y 
daith uchod ydoedd y Parch. Thomas Levi, ac y mae efe yn 
garedig wedi danfon i ni yr adgofion canlynol ; yr ydym yn 
ddiolchgar iawn iddo am danynt, ac yr ydym.yn sicr y teimla 
ein darllenwyt yr un modd. 

" Bum yn gydymaith i Mr. Evans am bythefnos yn y 
flWyddyn 1859, i Gymdeithasfa Llangors, Liverpool, a Din- 
bych. Ni ddygwyddodd dim anarferol yn ystod y daith, ond 
yr oedd cwmni Mr. Evans yn hynod o ddifyr, ac yr oedd fel 
efe ei hun, ac nid fel neb arall, yn mhob man. Degau o weith- 
iau, yn ddiau, y clywais ef yn dyweyd, * Mawr wyf yn leicio y 
dyn nad yw fel pawb.' Yr oedd cyfeillion Liverpool wedi dy- 
muno atnaf gadw fel cydymaith iddo yn ystod y daith, rhag i 
•bang o Iwfrdra ei gymeryd, aciddo ddigaloni a throi adref. 

" Yn Nghymdeithasfa Llangors, gerllaw Trefecca, yr oedd 
James Roberts yn cael ei ordeinio wrtho ei hun, i fyned yn 
genadwr i India — gwr wedi hyny a aeth i goUi mewn Hong, 
fei na chlywyd byth un gair am dano ef na'i briod. Mr. Evans 
oedd yn traddodi y cyngor ar ei ordeiniad, ac yr oedd yn 
gwneud hyny, * Yn fyr ac yn felus, yn hwylus a dawnus.' 

** Cyraeddwyd Liverpool yn gynar ddydd Gwener. Galwyd 
yn nhy y diweddar Barch. John Hughes, 31, Mount-street, 
oblegyd yno yr arferwn i letya, ac yr oedd Mr. Evans ac 
yntau yn fFryndiau mawr. Yr oedd iechyd Mr. Hughes air y 
pryd yn o wael, o'r gwaeledd y bu fatw o hono y flwyddyn 
'ganlynol. Yr oedd yn ddrwg iawn ganddo nad oedd ei iechyd 
yn ddigon da i ni allu aros gydag ef, a dywedai fod gandda 
* le Uawer gwell * i'n hatwain ni iddo. Dygodd ni i 81, 
Parliament Terrace, ty y diweddar Mr. Thos. Jones, blaenor 
Chatham, aelwyd nad allai neb ddymuiio ei dedwyddach. 
Hen lety fForddolion Seion. Dan y gronglwyd hon y cysgodd 
Mr. Evans ei hun olaf, ac y bwytaodd ei damaid olaf, yn. 



Digitized by 



Google 



238 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Liverpool ; ac yno y cafodd ei gyfaill lety clyd am chwarter 
•canrif ar ol hyny. 

" Wrth gofFa enw Mr. Hughes, awdwr Methodistiaeth Cymru, 
yn ngl^n 4g enw Mr. Evans, gellir dyweyd mai Mr. Hughes 
oedd ei hofF brpgethwr ef o bawb oedd yn byw ar y pryd. 
Ddwy fl)medd 0301 hyriy bu yr ysgrifenydd fel cyfaill i Mr. 
Hughes am rai dyddiau trwy barthau o Forganwg, mewn 
cysylltiad k Chymdeithasfa Pontfaen. Yr oedd yn cadw dwy 
a thair oedfa y dydd; ac yr oedd Mr. Evans. yn ei ddil}^! 
t)ron i bob oedfa ar gefn y railway (ei gaseg fiian), vn unig i 
fwynhau ei weindogaeth hyfryd. 'Rwyf yn cofio ei sylw wrthyf 
fwy nag unwaith, — * Mr. Hughes, o bawb, yw fy mhregethwr 
i. Mr. Rees yw pregethwr y bobl ; ond dywedwch chwi a 
fynoch, Mr. Hughes yw fy mhregethwr i.' O'r hen bregeth- 
wyr oes o'r blaen, * Eben. Morris,' chwedl yntau, oedd ei 
bregethwr ; ac yr oedd 5^1 wyddoniadur o hanesion am 
* Eben.' Buasai crynodeb o'i hanesynau a'i sylwadau am y 
gwr enwog hwnw yn benod o'r mwyaf dyddorol, ond i ddjni 
ofalu am y pwynt, yr hyn a wnai Mr. Evans i berfFeithrwydd. 

" Nid oes genyf fawr i'w dd5rweyd am ei waith cyhoeddus 5m 
Liverpool, am nad oeddem yn yr un oedfeuon. Ychydig 
oeddem gyda'n gilydd oddigerth yn y Uety. Codwr bore 
^oedd Mr. Evans, ac arferai fyned i orphwys yn gynar. 
Ffasiwn y wlad oedd ei fFasiwn ef, ac nis gallai ddygymod k 
ffasiwn y trefi o aros ar draed yn hwyr. . Mor gjmted ag y 
<lelai yn naw o'r gloch, dechreuai edrych ar y cloc, a meddwl 
am y gwely. Byddai yn arfer codi gartref tua phump o'r 
gloch, a byddai yn codi tua'r un amser oddicartref. Ond nid 
oedd yn rhoddi trafferth i'r teulu He y byddai mewn un modd. 
Cerdded yn ol a blaen yn )rr ystafell y byddai, ac edrych allan 
trwy y ffenestri,^-ond ni welai na chaeau, na gwartheg, na 
defaid, fel y gwelai allan o'i ffenestr yn Caercurlas. Darllenai 
ychydig ar y Beibl hefyd, a cherddai yn ol a blaen a'i ddwy- 
law o'r tu ol i'w fyfyrio. Y ddau lyfr oedd ganddo bob amser 
oedd y Beibl, a Wright's Railway Guide. Yr oeddynt gydag ef 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 239 

o hyd, yn y sitting-room ac yn y bed-room, y naill ar y Hall ; 
a byddai yn y naill mor fynych ag y byddai yn y Hall, ac 
agos gymaint o amser. Astudio ei fFordd adref oedd yn y 
Railway Guide ; ac, o ran hyny, astudio ei fFordd adref oedd 
yn y Beibl. Un yn egluro y fFordd i Donyrefail, a'r Hall i*r 
Nefoedd. Ac yr oedd mor ofnus o ddyrysu yn y naiH ag yn y 
Hall. Cyraeddodd gartref i Donyrefail heb golli y fFordd, na 
chyfarfod a damwain. Erbyn hyn y mae wedi cyraedd y 
cartref gwell, er iddo gael ei daith yn hir, heb dori asgwm, 
na chymaint ag ysmotyn ar ei ddillad. * Gwyn ei fyd ' hedd- 
yw, yr hen dad anwyl ! 

" Aethom yn nghyd i Gymdeithasfa Dinbych, a buom yn 
galw ar y daith yn NhrefFynon, Rhyl, a Llanelwy. Tynai 
gynulliadau mawrion. Pregethodd yn Llanelwy yn dda iawn, 
o ran pregeth. Yr oedd o ran maier yn un o'r rhai goreu a 
glywais ganddo, ond gwyddwn nad oedd gymaint yn ei elien 
a*i hwyl wrth draddodi. Nid oedd difFyg mater, nac ym- 
adrodd, na gair, a chai wrandawiad astud, ond dystaw. Pan 
yn troi yn ei ol i eistedd, gofynodd i mi yn bryderus, * * Wedais 
i ddim dwli, do fe ? * Atebwyd ef, * Dwli ? naddo ; ond 
darfu i chwi bregethu yn rhagorol.* Ebai yntau, * Wei, wel, 
nid wyf wedi gweled un dyn er pan godais ar fy nhraed ?* 
Mae yn ymddangos ei bod yn oedfa hynod o galed iddo ef, er 
nad oedd ereill yn ei theimlo felly. Pregethodd y nos yn y 
capel gyda Mr. Hughes, Liverpool. Nid oeddwn yn ei 
wrando, ond clywais iddo gael oedfa ddymunol iawn. 
Pregethai ar y maes am lo o'r gloch o fiaen y Parch Henry 
Rees. Ond oedfa go drymaidd ydoedd. Nid oedd ei oed y 
pryd hwn ond 64. Dychwelwyd i Liverpool erbyn y Sabboth, 
ac yna ar fFrwst adref." 

Yr unig grybwylliad arall a ddodwn i mewn am y flwyddyn 
1859 ydyw i Mr. Evans bregethu ddwywaith yn agoriad capel 
Llandaf, ar y 26ain a*r 27ain o Fedi ; ac hefyd am 10 dydd 
lau, y 29ain, o fiaen Mr. John PhiHips, Bangor, yn Nghym- 
deithasfa Llaneurwg, oddiar Phil. ii. 13. Yr imig Gymdeith- 



Digitized by 



Google 



240 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

asfa y bu ynddi yn i860 ydoedd yn Nghastellnedd yn Awst. 
Yr oedd yn bresenol hefyd yn nghyfarfod blynyddol capel y 
Docks, Caerdydd, ar y 6ed a'r yfed o*r mis hwnw, a'r dyddiau 
dilynol yn agoriad capel presenol Pontypridd ; Hydref yr 8fed 
a'r gfed yn agoriad capel y Felin Newydd. Bu mewn 
amryw gyfarfodydd pregethu yn ystod y flwyddyn hono ; ac 
yr oedd yn parhau i gyflenwi ei ymrwymiadau Sabbothol yn 
mron yn ddifwlch. Nid mor ami, modd bynag, yr ydym yn 
ei gael yn y Gyfarfodydd Misol ag y buasai — rhywbeth yn 
debyg i bob yn ail dro yr oedd yn bresenol yn y flwyddyn yr 
ydym yn awr ami. Yr ydym yn ei gofio yn Nhrehill yn 
Mehefin, ac yn Nhonyrefail yn Awst ; nid oedd yn cymeryd 
rhan flaenllaw yn y gweithrediadau yn y naill na'r Hall : ei 
hofF gyfaill, Mr. David Howell, oedd yn Uywyddu y ddau dro. 
Yn un o'r oedfeuon cyhoeddus yn Nghyfarfod Misol Tonyr- 
efail, yr oedd yn eistedd yn s^t Caercurlas, a ninau yn ei 
ymyl, a bu nid ychydig o drallod ar ei feddwl wrth wrandaw 
un brawd, a sibrydodd yn gwynfanus ac yn ddigon uchel i ni 

allu ei glywed, ** Bachgen neis yw , ond dim genius,'' Nid 

oedd y bregeth i fyny at ei safon. Yn lied ochelgar y buasai 
efe fel rheol mewn amlygu ei farn gyda golwg ar bregethwyr 
a phregethau. Yn wir gellir dyweyd mai tawedog ydoedd ar 
y pen hwn. Ond daeth yn fwy rhydd cyn diwedd ei oes yn 
yr ystyr yma, ac fel y cawn gyfle eto i weled daeth yn hynod 
agored yn y datganiad o'i feddwl am yr hyn oedd yn ei glywed 
o'r pwlpud. 

Rhywbeth yn gyffelyb i'r hyn a ddywedwyd am y flwyddyn 
i860 oedd hanes Mr. Evans yn y blynyddau dilynol. Digon 
yw croniclo yn unig y ffeithiau o ddyddordeb cyffredinol a 
geir yn y c6f-lyfr. Dydd Llun, Rhag. i7eg, i860, **agor capej 
newydd Tongwynlais.'* Medi i8fed a*r igeg, 1861," agor 
capel newydd Penarth ;" nid oedd efe, modd bynag, yn 
bresenol ar yr achlysur. Hydref yr 8fed, " agor capel 
newydd Aberdulais "— pregethodd yn y bore a'r prydnawn. 
Yn yr wythnos olaf o*r un mis, nid ydym yn sicr o'r dyddiau, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 24I 

bu mewn cyfarfod pregethu yn nghapel yr Annibynwyr yn 
y Cymar, ac yr oedd efe a Mr. D. Williams, Troedrhiwdalar, 
yn pregethu am 6 y nos olaf— " Wm. Evans, loan xvii. 20 ; 
D. Williams, Llanwrtyd, Heb. xi. 24, 25." lonawr I5fed, 
1863, " Ton 7, Daniel Williams,*' (yn awr y Parch. Daniel 
Williams, Llwynhendy, Llanelli) "y tro cyntaf iddo bregethu, 
sef yn yr eglwys, ei destyn Eph. vi. 13.** Cafodd Mr. 
Williams, fel Mr. Watkin Williams o'i flaen, a Mr. Fred, 
Herepath ar ei ol, gefnogydd caredig yn Mr. Evans. Yr 
oedd yn nodweddiadol y hono ef i roddi pob cefhogaeth i wyr 
ieuainc da a gobeithiol ; ac nid oedd dim yn fwy o londer iddo 
na gweled dynion ieuainc o'r fath yn rhoddi eu hunain i'r 
weinidogaeth. Fe ddichon na fuasai yn myned mor bell a 
chymell neb i fyned i bregethu : nid ydym yn gwybod iddo 
erioed wneud hyny. O'r tu arall, adroddwyd i ni am dano 
mewn im man, pan y cyflwynwyd g^ ieuanc iddo gyda*r 
hysbysiad ei fod yn meddwl am bregethu, iddo ddyweyd, 
*» Paid OS gelli di beidio, ti gei ddigon o ofid." Ond wedi i 
xm ddechreu ar y gwaith mawr ac yn ymroddi i fyned 
rhagddo, nid oedd neb a'i cefnogai yn fwy serchoglawn. Yr 
ydym eisioes wedi gweled yr hyn a ddywedodd Mr. John 
James, Penybont, am dano yn y cysylltiad hwn. Ac yr 
ydym wedi clywed adroddiad o eiddo gweinidog enwog arall 
perthynol i Forganwg, pan yr oedd yn ieuanc, ac y galwyd 
ef i gjrfrif am yr hyn a ystyrid yn afreolaidd gan rai o'r hen 
dadau, sef am bregethu o flaen y clybiau Iforaidd ac Odyddol 
ar achlysur eu gwyliau blynyddol, pryd y dywedodd Mr. 
Evans y byddai iddo yntau wneud yr un peth ag oedd y g^ 
ieuanc wedi ei wneuthur, ac os y dysgyblid ef y byddai yntau 
yr un ochr i'r drws ag ef ; ac ni chlywyd mwy am y peth. 
Ebrill y i3eg a'r i4eg, 1863, " agor capel Pentyrch," He y 
pregethodd am 2 yr ail ddiwmod ; ac ar yr 2ofed a*r 2 lain o'r 
un mis, "agoriad capel Cwm Rhondda." Mai yr iieg a'r 
I2fed, " agor capel y Pil." Yr oedd yn Bristol y Sulgwyn. 
Meheiin y 4ydd, " Caerfyrddin, Cynadledd yn achos Tre- 



Digitized by 



Google 



2^2 WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 

fecca." Mae Dr. Owen Thomas wedi rhoddi hanes y 
G3madledd hon yn gyAsLwn jm Nghofiant Mr. Henry Rees. 
(Gwel cyf. ii., tud. 745). Yr oedd Mr. Evans yn bresenol 
fel un o gjmrychiolwyr sir Forganwg, ac etholwyd ef yn 
Gadeirydd y Gynadledd. Gorph. 3iain, ** angladd Mrs. 
Ann Thomas, 89 oed "— -un o ^^Ladus y Ton," a merch i Mr. 
a Mrs. Prichard, CoUena, at y rhai y cyfeiriasom mewn 
penod fiaenorol. Yr oedd 301 Nghymdeithasfa Llanilltyd 
Fawr 501 nechre Awst. Yr oedd Dr. Edwards o*r Bala yn 
bresenol yn y Gymdeithasfa hono, ac yn mysg pethau ereill 
anogai y frawdoliaeth 1 ymdrechu i wneud yr holl wlad yn 
Fethodistiaid da. Cymerodd Mr. Evans ei fod yn golygu yr 
amcan o gael ein cyd-wladwyr oil yn Giistionogion da. 
Ond ail-bwysleisiodd Dr. Edwards ar yr angenrheidrwydd 
o*u cael yn Fethodistiaid da. O ran ymlyniad wrth y 
Cyfundeb, ni fu neb erioed yn well Methodist na Mr. Evans ; 
ac fel un ag y fu yn foddion i enill llawer at grefydd, bu yn 
offeryn i wneud llawer o Fethodistiaid da ; ond ni bu gwneud 
aelodau yr eglwysi a'r cynuUeidfaoedd yn Fethodistiaid da 
erioed yn amcan uniongyrchol ganddo. Fe ddichon mai da 
i'r Cyfundeb yn Morganwg a thrwy y Deheudir pe buasai 
efe ac ereill wedi rhoddi eu meddyliau yn fwy yn y cyfeiriad 
hwn. Ond nid felly y bu. Yr oedd ei holl fryd ef ar 
bregethu yr efengyl, a throi pechaduriaid o gyfeiliorni eu 
ffordd at Fab Duw i'w cadw i fywyd tragywyddol. Eithr i 
ddychwelyd at yr hanes : Dydd Llun, y lofed o Awst, 1863, 
"Pentredwr 10, agor capel newydd." Ond er ei fod yn 
Seion, Ysgywen, y Sul blaenorol, nid yw yn ymddangos iddo 
fyned i Bentredwr. Ar y igeg a'r 2ofed o Hydref, "agor 
capel newydd Seion, Llantrisant." Mai y gfed a*r lofed, 
1864, ** agor capel newydd y Ton," sef y capel presenol, yr 
hwn sydd yn llawer helaethach os nad yn ddau gymaint a'r 
un blaenorol; ac yr oedd efe yn cymeryd rhan flaenllaw 
gyda'r gwaith o godi y capel newydd, ac yn un o'r cyfranwyr 
helaethaf at y draul. Bu mewn dau gyfarfod pregethu yn 



Digitized by 



Google 




CAPEL TONYREFAIL. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 243 

mis Medi, sef yn Nghadoxton ar y i2fed, ac yn Felin Newydd 
ar y 29ain a'r 3oain, ac mewn cyfarfod cyffelyb yn Nghwm- 
twrch ar y laf a'r 2il o Dachwedd, ac yn Canton, Caerdydd, 
ar yr 2iain'a'r 22ain o'r un mis. Y dyddiad nesaf a gyfeiriwn 
ato yw yr 2ofed o Ebrill, 1865, pryd y cymerodd le ail briodas 
Mr. Evans. Fel hyn y mae efe yn cofnodi yr amgylchiad : 
** Forth, 9, uno mewn cyfamod hyd oni wahano angau." 
Ei ail wraig ydoedd Mrs. Isabella Roberts, gweddw Mr, 
David Roberts, Pontfaen, yr Hon a brofodd ei hun yn 
)angeledd gymwys iddo am y chwarter canrif olaf o'i fywyd ; 
gwnaeth ei rhan yn dyner a fFyddlawn mewn gofalu am ei 
gysur, ac i gynal i fyny ei feddwl dan bwysau llesgedd 
henaint. Yn Nghymdeithasfa Llantrisant, a gynaliwyd ar y 
I3eg a'r i4eg o Ebrill, etholwyd Mr. Evans i lywyddu y 
Gymdeithasfa ddilynol oedd i*w chynal yn Aberhonddu ar y 
24ain a'r 25ain o Fai ; ond rhwystrwyd ef i fod yn bresenol^ 
a chymerwyd ei le gan y Parch. Edward Matthews. Aeth i 
gymanfa flynyddol Bristol y Sulgwyn. Yr oedd yn bresenol 
ac yn pregethu ddwywaith yn Nghyfarfod Misol Spelter^ 
Maesteg, ar yr 2il a*r 3ydd o Hydref; ac aeth oddiyno i 
gyfarfod pregethu yn Aberthyn, a phregethodd y nos gyntaf 
a phrydnawn yr ail ddydd, ac hefyd ** gweddio am 10." Ar 
gyfer Sul y i2fed o Dachwedd yr ydym )ni cael y cofnodiad 
canlynol : — *' Aberafon, yn He myned i'r Forth, a danfon 
gwybod i*r Forth yn ddioed." Nid ydym 501 gwybod 30: 
amgylchiadau a achosent y cyfnewidiad. Ond y mae y 
cofnodiad yn dangos ei ofal cydwybodol i gyflawni ei 
addewidion ; a phan y byddai amgylchiadau neillduol yn 
peri iddo alw cyhoeddiad yn ol, gofalai i roddi gwybod yn 
ddioed fel ag i ragflaenu siomedigaeth. Ar waelod un o 
dudalenau y c6f-lyfr yr ydym yn cael cyfrif o'r casgliad a 
wnaed gan eglwysi Dosbarth Llantrisant at yr achos yn 
Mhenarth yn y fiwyddyn 1865, y^ cyraedd y cyfanswm o 
un-bunt-ar-ugain« Mewn amgylchiadau neillduol er cynor* 
thwyo achosion newydd y mae Cyfarfod Misol Morganwg 



Digitized by 



Google 



244 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

wedi ymgymeryd k symiau mawrion trwy eu rhanu yn 
g3rfartal rhwng y gwahanol ddosparthiadau, ac 3aia y 
Cyfarfod Dosbarth yn rhanu y swm gofynol rhwng yr 
eglwysi perthynol. Yn nghyfarfod Dosbarth Llantrisant 
byddai Mr. Evans yn cymeryd rhan flaenllaw yn mron hyd 
ddiwedd ei oes, ac mewn materion o'r fath byddai ei ddy- 
lanwad bob amser o blaid cydweithrediad 4'r Cyfarfod Misol. 
Fel rheol byddai 3m galw ar ei hoflf gyfaill a'r blaenor teilwng, 
Mr. John Morgan, Gwem-y-moel, Llantrisant, i ranu y swm 
a osodid ar y Dosbarth, gan ddyweyd faint oedd yn disgyn 
ar bob lie i'w dalu. Gwrthodai Mr. Morgan, oblegyd fod y 
cyfeillion yn y gwahanol leoedd yn ei feio am osod beichiau 
arnynt. ** 16, ie," atebai Mr. Evans, •* * y Moses yma, y Moses 
yma ;' ond wedi'r cwbl yr oedd yn rhaid iV hen genedl gael 
Moses i'w harwain: rhanwch y swm rhwng yr eglwysi.'* 
Byddai hyny yn derfyn ar bob dadl, ac fe gesglid yr arian. 
Yr oedd gan Mr. Evans olwg fawr ar Mr. John Morgan, 
Dywedasom wrtho un tro, " Y mae Mr. John Morgan, 
Gwern-y-moel, yn cofio atoch.*' " Mae iddo roesaw : dyn da, 
da yw e ; mae Uawer o ddynion da i*w cael, ond nid cymaint o 
ddynion da, da." Ar y lofed o lonawr, 1866, yr oedd Mr. 
Evans mewn cyfarfod eglwysig yn Nghaerdydd, " yn achos 
capel newydd," sef y capel Saesneg oedd ar gael ei godi yn 
Great Fredrick-street, a*r capel Saesneg cyntaf yn y dref 
hono. Ac ar y 26ain o Ebrill jn: oedd yn Ystrad dyfodwg, 
" yn achos capel newydd ;" ac ar y yfed o Fai, " Dinas, 
Penygraig, yn achos ysgoldy.** Ar y 29ain a'r 3oain o Fai, 
" Porthcawl, cyfarfod pregethu, agor capel newydd.'* Yr 
oedd yn pregethu am 10 yn nghyfarfod blynyddol Penybont 
ar yr 2ofed o FeHefin, ac am 2 y dydd canlynol yn y Babell, 
Croesfan, ** agor y capel newydd.*' Ar yr 2iain o Fai, 1867, 
'* GilfachgoCh, society ^ yn herwydd capel newydd,'* a bu yno 
drachefn ar y i6eg o Hydref ar yr un mater. Ar gyfer dydd 
Llun, y 24ain o Chwefror, 1868, yr ydym yn cael iddo 
ysgrifenu yn y c6f-lyfr, "Treherbert, agor y capel 10, 2 a 6;" 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 245 

ond nid yw yn ymddangos iddo ef fyned yno. Aeth i 
Gyfarfod Misol Soar ar y 4ydd a'r 5ed o Fawrth, a dewiswyd 
ef yn gadeirydd. Y mae y Parch. David Phillips, Abertawy, 
wedi danfon yr adgof canlynol am dano yn y Cyfarfod Misol 
hwnw. Daeth cais yno i ordeinio pregethwr ag oedd yn 
ymddangos i rai o'r hen frodyr yn afreolaidd, a dadleuid dros 
oedi am flwyddyn. " Yr oeddwn," medd Mr. Phillips, " ar 
y pryd yn eistedd ar ei gyfer, ac yn edrych yn edmygus arno, 
gan fwynhau ei arabedd yn fawr. Ac yn sydyn gofynodd i 
mi, * A oes gair gyda chwi ar hyn ? ' Dywedais inau fod 
genyf adnod ar fy meddwl. * Peth cryf yw adnod, gadewch 
i ni glywed,' meddai ef. Ebe finau, *Oni ddarllenasoch 
erioed beth a wnaeth Dafydd pan oedd angen a chwant bwyd 
arno, pa fodd yr aeth i dy Dduw dan Abiathar, yr arch- 
ofieiriad, ac y bwytaodd y bara gosod, y rhai nid cyfieith- 
lawn eu bwyta, ond i'r offeiriaid yn unig, ac a*i roddes 
hefyd i'r rhai oedd gydag ef.' Ebe yntau, * Dyna gynyg 
annghyflfredin ; beth ddywedwch yn awr ? ' gan edrych ar y 
frawdoliaeth. Efe a gyfryngodd o'r gadair, a chafodd y 
brodyr e,u cais." 

Ar y iffed a'r i6eg o Fehefin yr oedd Mr. Evans yn 
agoriad capel y Gilfach Goch, ac yn pregethu am lo yr ail 
ddydd; ac ar y 24ain o Gorphenaf bu yn Mlaenllecha 
(Ferndale), "yn edrych He i adeiladu capel." Erbyn hyn y 
mae pump o gapelau yn nghwm y Rhondda Fach yn perthyn 
i'r Methodistiaid. Y mae yr amrywiol grybwylliadau a 
wnaed uchod yn dangos y ran helaeth a gymerodd Mr. 
Evans mewn cysylltiad kg helaethiad yr achos ; y mae ei 
hanes ef yn gymhlethedig k chynydd y gwaith mawr yn 
Morganwg. 

Yn Nghymdeithasfa Caerfyrddin, Awst, 1867, dewiswyd 
Mr. Evans 1 fod yn Llywydd am y flwyddyn ddyfodol. Efe 
ydoedd y trydydd o lywyddion bl)myddol Cymdeithasfa y 
Deheudir. Yr hen drefn yn y De, megys yn y Gogledd, 
fuasai ethol cadeirydd yn unig am y tro. Ond yr oedd ein 



Digitized by 



Google 



246 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

brodyr yn 7 Gogledd wedi newid y dre£Q ddeng mynedd cyn 
y gwnaed byny yn y Deheudir. Yn naturiol y cyntaf i'w 
ddewis yn llywydd Cymdeithasfk y Deau am y fiwyddyn 
ydoedd Mr. David Howell, Abertawy. Efe ydoedd yr bynaf 
o'r gweinidogion ag oeddjrnt yn cymeryd rhan flaenllaw yn 
ngweitbrediadau y Gymdeithasfia ; ac fel yr oedd yn m3nied 
yn mlaen mewn dyddiau yr oedd yn enill safle uwch fel 
pregethwr, yn gystal ag fel un ag oedd yn gwir ofalu am yr 
acbos yn ei boll ranau, ac yr oedd ei fifyddlondeb yn ddiball. 
Nid oedd 3mddo ddigon o*r anturiaethus, mwy nag yn Mr. 
Evans, i fod yn arweinydd yn ystyr gyflawn y gair, fel ag i 
ddwyn y Cyfundeb i dori tir newydd, ac i ddadleu dros y 
mesurau angenrheidiol tuag at gario y gwaith yn mlaen 3m 
fwy efieithiol. Nid oedd yn un a wrthwjmebai gynygion i'r 
cyfryw amcan, ond byddai yn gefnogol ; ac eto ni byddai yn 
ymegnio o'u plaid. Er y bu 501 weinidog sefydlog yn sir 
Faesyfed, ac yn fugail ^Iwysig rhagorol am flynyddoedd 
lawer yn Abertawy, nid ymdafiodd i ymdrech yn mhlaid 
bugeiliaeth. Yr oedd cymaint o barch iddo ar gyfrif ei 
dduwioldeb a'i ddoniau, fel yr oedd yr eglwysi yn Morgan wg 
yn syrthio i mewn yn rhwydd kg unrhyw gynygiad a fuasai 
efe )m teimlo yn gryf ac yn ymdrechu yn weithredol o'i blaid. 
A meddai ddylanwad cyflFelyb yn y Gymdeithasfa. Yr oedd 
Mr. David Howell, ac y mae yr un peth yn wir am Mr. 
Evans, wedi eistedd Uawer wrth draed yr hen dadau 
Methodistaidd, ac yr oedd ei barchedigaeth i'w coffa- 
dwriaeth yn fawr iawn, a'u trefniadau yn gysegredig 
yn ei olwg. Yr oedd hyn yn ddiameu yn peri arafwch 
ynddo i symud dim oddiwrth yr hen derfynau. Eithr fel y 
dy wedwyd, yr oedd gofal yr eglwysi yn gorphwys yn wastadol 
ar ei feddwl, a llwyddiant y Cyfundeb yn beth agos at ei 
galon, ac yr oedd yn cymeryd rhan flaenllaw yn ngweitbred- 
iadau ei Gyfarfod Misol a'r Gymdeithasfa; gan hyny nid 
oedd dau feddwl yn nghylch y priodoldeb o roddi arno ef yt 
anrhydedd o eistedd yn y gadair lywyddol am fiwyddyn o 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 247 

flaen ei holl frodyr. Yr oedd yr un mor naturiol i ddewis Dr. 
Thomas Phillips, Henffordd, yn olynydd i Mr. David 
Howell yn nghadair y Gymdeithasfa, yr hyn a wnaed 3m 
y Maesteg, Awst, 1866. Yr oedd efe wedi llywyddu y Gym- 
deithasfa yn amlach na neb arall dan yr hen drefn. Yr oedd 
ynddo gymhwysder mawr at y gorchwyl. Yr oedd yn ddyn 
o fusnes rhagorol, yn fedrus i dynu i fyny benderfyniadau, ac 
yn hynod hapus mewn gwneuthur byr gyfarchiadau. Yr 
oedd ganddo dalent at gynllunio hefyd, ond y Feibl Gym- 
deithas a gafodd ei nerth yn yr ystyr hwn ; ac yr oedd y 
safle ganolog y rhaid iddo ei llanw fel cynrychiolydd y 
sefydliad pwysig hwnw yn ei rwystro i roddi y gwasanaeth 
i'r Cyfundeb a allasai efe gyflawni pe buasai ei ddwylaw yn 
fwy rhydd. Ar ei ol ef daeth tro Mr. William Evans i 
iywyddu y Gymdeithasfa, yr hyn a wnaeth mewn modd 
esmwyth a dedwydd. Yr oeddym yn bresenol mewn tair o*r 
pedair Gymdeithasfa yn mlwyddyn ei lywyddiaeth, sef yn 
Nhrefdraeth, Dyflfryn Margam, ac Aberteifi. Yn Nhrefdraeth, 
Hydref laf a'r 2il, 1867, yr oedd yn pregethu am 10 ar ol Mr. 
John Jones, Llanllechid, a Mr. William Williams, Abertawy 
(yn Saesoneg). Ei destyn ydoedd i Thess. v. 9, 10 ; ac fe 
gafodd yn ddiameu un o oedfeuon goreu ei fywyd. Tra y bu 
yn pregethu yr oedd Mr. John Richards, Llechryd, yn dal 
gwlawlen uwch ei ben,* a phan yn nesau at ddiwedd ei 
bregeth dywedai ar ddechre paragraph newydd, ** Munud 
eto," pryd yr atebodd Mr. Richards, " Na yn wir, pum' 
munud : " ac felly y terfynodd yr oedfa yn yr hwyl oreu. 
Yr oeddym yn cydletya yn nh^ Mrs. Bowen, g)nit o Lwyn- 
gwair. Ar ol yr oedfa ddeg yr oedd efe yn brysio i fyned 
adref, a gwnaeth Mrs. Bowen y sylw wrthym, ^^Your grand' 
father so reminds me of the old preachers j' y rhai yr oedd hi wedi 
eu gweled mor ami yn ei hieuenctyd yn y Long House, ac 
wedi hyny ar ol ei phriodas yn Llwyngwair. Yn Nyffr3m 
Margam y cafwyd y cyfarfod pregethwyr bythgofiadwy, pryd 
yr oedd Mr. David Howell yn adrodd ei brofiad mor felus ac 



Digitized by 



Google 



048 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

e£feithiol, ac hefyd y gwnaeth siglo d wylaw gydaV cadeirydd i 
arwyddo y cyd-ddealldwriaeth caruaidd a fuasai rhyngdd5mt 
am haner can* mlynedd. Yr oedd yr ymlyniad Uwyraf rhyng- 
ddynty ac fel rheol byddent yn cyd-ietya yn y Cyfarfod Misol 
ac achlysuron ereill. Yr ydym yn cofio gofyn i Mr. Evans, 
gyda phwy yr oedd yn aros yn NyfFryn Margam adeg y 
Gymdeithasfa, pryd yr atebodd, ** Gyda Mr. Howells/or ever,'^ 
Yn Nghymdeithasfa Aberteifi yr Awst dil5mol, yr oedd yn 
traddodi y Cyngor yn y gwasanaeth ordeinio. Yr ydym 301 
cofio ei fod yn hynod o ddedwydd y tro hwnw yn ei gyfarch- 
iad i'r brodyr oedd yn cael eu neillduo. Gwnaeth gyfeiriad 
toddedig at yr achlysur y buasai efe ei hunan yn sefyll 301 
unig, dair mlynedd a deugain cyn hyny, yn yr un man ag yr 
oeddynt hwy ar y pryd hwnw. Nid yw yn ymddangos iddo 
barotoi cyngor newydd, ond mai gwneuthur defnydd o*r 
cyngor a ddarparodd yn 1856 a wnaeth. Yr ydym yn cofio 
yn dda am ei waith yn anog y brodyr o'i flaen i fod yn weith- 
wyr difefl. Y mae un o honynt wedi danfon atom ei adgof 
am dano yn eu cyngori i fod yn naturiol. Am 3 o*r gloch ar y 
maes yr oedd Mr. Evans yn pregethu ar ol Mr. Owen Jones, 
Llandudno. Ei dest5m ydoedd Rhuf. vi. 16, ond yn fuan 
wedi iddo ddechreu pregethu daeth yn wlaw, a dechreuodd y 
gynulleidfa aflonyddu a symud ymaith. ** Yr y'ch chwi yn 
myn'd,*' meddai yntau, " mae yn dda i ni gael y gwlaw yma** 
— yr oedd wedi bod yn sych am hir amser. Ac felly fe der- 
fynwyd yr oedfa, cyn iddo fyned fawr yn mhellach na rhag- 
ymadrodd ei bregeth. Yr oedd pob argoelion y buasai yn 
cael oedfa lewyrchus. Dechreuai ei bregeth mewn llawn 
hunanfeddiant, ac yr oedd yn brawddegu yn gryf. Mewn 
ymddyddan am y tro beth amser ar ol hyny, dywedai 
wrthym, " Yr oedd gen* i gyfansoddiad da.*' Daliodd yn 
wlaw yn mron hyd ddiwedd y Gymanfa; ac am 10 dydd lau, 
y 6ed, dodwyd ef a Mr. Edward Morgan, o'r Dyflfryn, i 
bregethu yn nghapel y Bedyddwyr. Mynodd bregethu yn 
gyntaf, a'i destyn ydoedd Rhuf. v. 25. Oedfa galed yn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 249 

hytrach a gafodd. Ar ei ol traddododd Mr. Morgan bregeth 
y " Tyred " gyda nerth mawr. Ciliodd y gwlaw erb)ai yr 
hwyr, a gallwyd cynal yr oedfa ar y maes, pryd y pregethodd 
Mr. Morgan drachefn, ac ar ei ol Dr. Owen Thomas, y ddau 
gyda Uewyrch anngh3rfFredin ; yr oedd hon yn wir yn oedfa 
ogoneddus, ac nis gallwn byth ei hannghofio. 

Y Gymdeithasfa arall y bu Mr. Evans ynddi yn ystod 
blwyddyn ei lywyddiaeth a gynaliwyd 5m Nghrughywel, ar y 
26ain a'r ayain o Fai, 1868, pryd y pregethodd am 10 y prif 
ddiwmod oddiar Rhuf. iv. 25. Aeth oddiyno i Gaerdydd i 
gymeryd rhan yn ngwasanaeth agoriadol Great Frederick 
Street ; yr oedd efe a Dr. Saunders i bregethu nos Fercher, 
y 27ain. Eithr erbyn cyraedd Caerdyddgoddiweddwydefgan 
gymaint o waelder, fel ag i fod yn gwbl analluog i fyned i'r 
oedfa. Ar ol gorphwys, modd bynag, yr oedd yn llawer 
gwell dranoeth, a dychwelodd adref yn gysurus. 

Fel y gwelsom, dechreuodd Mr. Evans bregethu yn y 
flwyddyn 1818 ; yr ydoedd gan hyny yn haner cant oed o 
bregethwr yn y flwyddyn 1868. Yn mis Ebrill y flwyddyn 
hono fe benderfynwyd gan ei frodyr yn sir Forganwg, 501 
gynuUedig mewn Cyfarfod Misol, i gyflwyno tysteb iddo ar 
ben yr haner can* mlynedd o*i fywyd gweinidogaethol ; a 
phenodwyd pwyllgor i gario allan yr amcan i weithrediad, 
gyda*r Parch. David Phillips yn gadeirydd, Mr. John Howell 
jm drysorydd, a'r Parch. Thomas Levi yn ysgrifenydd. 
Cytunwyd fod y dysteb i gymeryd y fturf o ddarlun llawn 
faintioli mewn olew (full size oil painting); a phenodwyd 
Signor Paggi o Gaerdydd, arlunydd galluog a medrus, i 
dynu y darlun. Ac o*r amser yr awgrymwyd y peth gyntaf 
yr oedd yr holl frawdoliaeth yn Morganwg yn frwdfrydig yn 
yr amlygiad o*u hewyllys da tuag at yr ysgogiad. Cynaliwyd 
y cyfarfod i gyflwyno y Darlun gydag Anerchiad dydd lau, 
Medi sydd, 1868, yn nghapel Tonyrefail. Daeth cynulleidfa 
fawr yn nghyd, ac yr oedd yn bresenol luaws o weinidogion 
a blaenoriaid ac ereill o bob rhan o'r sir. Ymddangosodd 



Digitized by 



Google 



250 WILUAM EVANS, TONYREFAIL. 

adroddiad o hanes y cyfarfod yn y Baner ac Amserau Cyinm 
am Medi yr i6eg : — 

" Am chwarter wedi dau yn y prydnawn, cododd y Parch, 
D. Phillips, Maesteg, a dywedodd— Fel llywydd y pwyllgor, 
3rr wyf 501 hysbysu fod y cyfarfod hwn i fod o dan lywydd- 
iaeth Mr. Alderman Phillips, Abertawy ; ac yr wyf yn galw 
amo ef i gymeryd y gadair. 

** Mr. Alderman Phillips a gymerodd y gadair, ac a alwodd 
ar y 

"Parch. Samuel Price, Llandif, i ddechreu y cyfarfod trwy 
ddarllen a gweddio, yr hyn a wnaeth yn y modd mwyaf 
priodol. 

" Yna anerchwyd y gynulleidfa gan y Cadeirydd, yr hwn a 
ddywedai, — Fod yn dda ganddo i fod yno i ddangos y parch 
a deimlai tuag at y Parch. William Evans. Yr oedd y nef a'r 
ddaear yn ymddangos fel yn ewyllysio i'w anrhydeddu. Y' 
oeddynt hwy yno yn rhan o'r ddaear i gyflwyno darlun iddo. 
Y mae amrywiol farnau yn nghylch tystebau ; rhai yn barnu 
na ddylent fod, oblegyd y llygredigaeth sydd yn nglyn k 
hwynt : ond nid oedd dim o'r cyfryw lygredigaeth mewn 
cysylltiad k'x dysteb hon. Yr oedd y mudiad wedi ei gych- 
wyn, a'i ddwyn yn mlaen, ac i derfyniad, oddiar wir barch — 
y teimladau dyfnaf o barch. Yr oedd efe yn cymeradwyo 
ffiirf y dysteb, sef darlun. Nid oes dim yn fwy hapus nag 
edrych ar ddarluniau ymadawedigion, ac hefyd eiddo y rhai 
sydd yn awr yn fyw, ag yr ydym yn eu parchu, ac y mae 3m 
foddion i gynyrchu mwy o barch. Yr oedd yn gobeithio y 
cymerid darluniau o'r painting oedd yn awr ar gael ei gyf- 
lwyno ; yr oedd yn sicrhau y caffai un y lie goreu yn ei d^ ef. 
Yr oedd darluniau Mr. Howells, Abertawe, a Mr. Griffiths, 
Gower, ganddo eisioes ; ac os byddai iddo gael darlun Mr. 
Evans, gosodai ef yn y canol. Yr oedd yn gobeithio cael y 
cyfryw ddarlun i edrych arno, ac i gofio am Mr. Evans 
am flynyddoedd lawer i ddyfod ; i edrych arno ac i'w fwyn* 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 25 1 

hau pan y bydd efe wedi .methu myned i*w gyhoeddiadau. 
Nid oedd dim 3m well ganddo ef nag edrych felly ar ei 
gyfeillion, a meddwl am danynt yn eu habsenoldeb. Gyda 
golwg ar y cyfarfod hwn, gan fod cynifer i siarad, yr oedd yn 
rhaid i bob un gyfyngu ei anerchiad i ryw bump neu ddeg 
munud ; ond yr oedd Mr. Howells i gael haner awr. Yna 
galwodd ar y 

" Parch. David Howell, Abertawy :— Dywedai ei fod dan 
gryn anfantais, wedi cael anwyd, ac ofnai nas gallent ei 
glywed ; ac hefyd, nid oedd wedi ysgrifenu dim. Gallasai 
efe ddyweyd ei fod bob amser yn cael ei feddianu gan 
deimlad dedwydd tuag at yr boll frawdoliaeth yn mhob man, 
a dyma'r teimlad oedd yn ei ysgogi i gyfarfod k hwynt yn eu 
boll gynulliadau. Yr oedd yn meithrin y teimlad hapus hwn 
at bawb sydd yn ymgyfenwi ar enw yr lesu. Ond teimlad 
personol oedd wedi ei ysgogi yn benaf i ddyfod i*r cyfarfod 
hwn heddyw. Gwyddai ei frawd ei fod ef wedi ysgrifenu ato 
i ofyn a fyddai iddo ei ryddhau, o herwydd ei fod yn teimlo 
mor llesg ; ond yr oedd yr atebiad a dderbyniodd wedi ei 
rwymo i fod yn bresenol. Yr oedd yn amlwg oddiwrth yr 
ysgogiad presenol fod Mr. Evans yn sefyll yn uchel yn eu 
meddyliau hwynt oil, ond nid oedd yn uwch yn meddwl neb 
nag yn ei feddwl ef. Yr oedd eu teimladau a'u serchiadau 
hwynt ill dau wedi eu cydgordeddu a'u cymhlethu, ac yr oedd 
yn sicr nad oedd teimladau yr un dau yn gryfach na*r eiddynt 
hwy tuag at eu gilydd. Yr oedd yn cofio y tro cyntaf y 
gwelodd Mr. Evans, sef ar Sabboth yn mis Mawrth, yn y 
flwyddyn 1818. Yr oedd wedi anturio rhoddi ei gyhoeddiad 
i daith Glynogwr, Din as, a Thonyrefail. Nid oedd yr un 
capel y pryd hwnw yn Glynogwr nac yn y Ddinas. Gwr 
traed oedd efe y pryd hwnw, ac yr oedd yn rhaid cerdded 
bob cam o Abertawy i Glynogwr. Ond yr oedd y cyfeillion 
yn garedig yn ei gynorthwyo ar y Sabboth. Yr oedd yn 
cofio ei fod yn myned o Glynogwr erbyn yr oedfa ddau o'r 
gloch yn y Ddinas ; ac yr oedd y gwr a'r wraig o Crug-glas, 



Digitized by 



Google 



252 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Kate oedd enw*r wraig, a'r gwr o Hendre-ifan-goch, yn dyfod 
gydag ef. Ond coUasant y flfordd yn y niwl ar y mynydd ; ac 
yr oedd yr oedfa yn mron dybenu erbyn iddynt gyraedd 
Craigamos. Yr oedd Jenkin Harry yn bresenol, ac ar ol y 
cwrdd gofynodd Jenkin iddo, * A sylwasoch chwi ar y dyn 
ifanc pengoch oedd yn y cwrdd ? ' * Do.' * Dyna y gwr 
ieuanc sydd yn dechteu pregethu yn Tonyrefail, ac y mae 
pobl y Ton yn dyweyd ei fod yn ddyn dawnus/ Yr ail dro 
iddo ef i weled Mr. Evans oedd yn Nghyfarfod Misol Salem, 
Pencoed, y Pasg yr un flwyddyn. Yr oedd Cyfarfod Misol 
bob Pasg yn Salem y pryd hwnw. Yr oedd efe (Mr. 
Howell) yn myned dan arholiad yn y cyfarfod hwnw gan Mr. 
Howells, Trehill, Richard James, David Williams, Merthyr, 
a Hopkin Bevan. Nid oedd Mr. Evans wedi dechreu y 
pryd hwnw, * o*ech chwi ? * (* O'wn yn ymyl.*) Yr oedd 
er hyny haner can* mlynedd ; ac yr oedd teimladau yn eu 
meddianu hwynt tuag at eu gilydd na wyddai neb ddim am 
danynt, ond y rhai oedd wedi cyd-drafaelu gymaint a hyny o 
amser gyda'u gilydd. Yr oeddynt wedi cyd-gychwyn, cyd- 
deithio, a chyd-lafurio ar yr un maes, yn yr un cylch, yn yr 
un Cyfarfod Misol, a*r un Gymanfa. Yr oeddynt yn awr yn 
h5mach na neb gyda*r achos yn y sir, oddieithr feallai yr hen 
frawd William Thomas, o Gaerdydd. Wrth edrych yn ol, 
er pob eiddil wch a Uesgedd, gallasai ddy weyd fel Paul o flaen 
y gynadledd yn Caesarea, wedi cael help gan Dduw. Yr 
oedd ei frawd wedi cael mwy o fedr nag efe ; ond dymunai 
fod yn gyfochrog kg ef mewn flfyddlondeb. I ras y nefoedd 
yr oedd yn priodoli hyny. Nid oeddynt wedi rhoddi dolur 
i*w gilydd erioed. Yr oedd Mr. Evans wedi bod yn fwy car- 
trefol nag efe : yr oedd efe wedi bod yn symud ychydig o*r 
naill fan i'r Hall, ond yr oeddynt wedi treulio y rhan fwyaf o'u 
hamser gyda'u gilydd. Wrth gyferbynu yr achos yn awr^*r 
hyn ydoedd haner can* mlynedd yn ol, yr oedd yn rhaid 
dyweyd, 'Yr Arglwydd a wnaeth bethau mawrion.* Rhif 
capelau y sir y pryd hwnw oedd 28 neu 29, maent yn awr 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 253 

yn 120, a nifer yr eglwysi yn 115. Dylem fod yn ddiolchgar. 
Nid oedd ond pedwar o weinidogion ordeiniedig yn y sir 50 
mlynedd yn ol, sef Howell Howells, Trehill, Hopkin Bevan, 
Richard James, a David Williams, Merthyr ; ond y mae yn 
awr ddeugain, deg am bob un, heblaw y rhai a ordeiniwyd 
yn y Gymanfa ddiweddaf. Aelodau eglwysig sir Forganwg 
50 mlynedd yn ol oeddynt ychydig dros 1400, ond y maent yn 
awr yn rhifo dros ddeg mil a thri chant. Y mae*r canoedd 
wedi myned yn filoedd. Pe byddai iddynt oil fod yn halen y 
ddaear, byddai hyny yn fendith fawr. Yr oedd yn beth hapus 
a hardd fod nifer y capelau, y gweinidogion, a'r aelodau wedi 
cynyddu i*r fath raddau ; ond yr oedd yn gobeithio y byddai 
i*r ysbryd syml oedd yn y rhai cyntaf, a*r Uwyr ymgysegriad 
oedd yn eu nodweddu, barhau yn amlwg yn eu plith, a thra 
parhao*r byd. Gadewch i ni fod yn gysegredig. Gyda golwg 
ar Mr. Evans, gellir dyweyd am dano yn ngeiriau Paul, 
* Brawd anwyl, a'r gweinidog fFyddlawn, a*r cyd-was yn yr 
Arglwydd.' Yna trodd Mr. Howells at Mr. Evans, a 
dymunodd iddo brydnawn cysurus a'r un hindda dawel ag a 
gafodd y tadau ar orpheniad eu gyrfa ar y ddaear. Dymunai 
i'r hyn oedd yn ol o daith ei frawd i fod yn ddigwmwl, ac 
y byddai iddo gael gorphen ei yrfa mewn tangnefedd a 
thawelwch. 

"Galwodd y cadeirydd yn nesaf ar Mri. George Davies, 
Llanwyno, a Rees Lewis, Merthyr, i ddadlenu y darlun; 
a phan y*i gwelwyd amlygodd y dorf ei chymeradwyaeth 
mwyaf brwdfrydig. 

"Yna darllenwyd yr Anerchiad canlynol gan Mr. John 
Howell, Pencoed : — 

** * Barchedig ac Anwyl Syr,— 

** * Y mae yn hysbys i chwi heddyw ei fod wedi disgyn i fryd 
calon amryw o'ch cyfeillion yn Morganwg, i wneud rhyw 
amlygiad bychan o'n serch atoch, a*c o*n gwerthfawrogiad 
o'ch liafur a*ch gwasanaeth hirfaith i*r cyfundeb, yn awr ar 
ben yr haner canfed flwyddyn o*ch oes weinidogaethol. 



Digitized by 



Google 



254 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

** * Gyda Uawenydd mawr yr ydym yn cydnabod meithder 
ac eflfeithiolrwydd eich gwasanaeth i Gyfundeb y Methodist- 
iaid, wedi dechreu ar eich gwaith fel gweinidog i Grist yn y 
flwyddyn 1818, pan yn dair-mlwydd-ar-hugain oed. Darfu i 
chwJ ymladd yn wrol k rhwystrau ac anfanteision mawrion ; 
ac wedi bod yn poeni yn y Gair a*r Athrawiaeth am haner 
can' mlynedd, yr ydych yn aros hyd yr awr Hon mewn 
cysylltiad k'r un gangen eglwys ag y cychwynasoch eich 
gyrfa grefyddol ynddi. Cofus yw genym, i chwi am flynydd- 
oedd lawer wneud aberth mynych o'ch corph a'ch cysuron, 
drwy eich teithiau hirion ar bob tywydd, yn dra diarbed, 
wrth wasanaethu yr achos mawr ; pan nad oedd yr eglwysi 
wedi defFroi i gydnabod Uafur a thraul gweinidog yr efengyl 
fel y maent yn bresenol. Yr ydym yn mlaenaf oil yn 
cydnabod Haw yr Arglwydd, yr hon a*ch cynaliodd hyd y 
dydd hwn, heb dynu brycheuyn ar eich cymeriad, nac 
unrhyw ammhariad ar eich defnyddioldeb. Nis gallwn lai 
na chofFa hefyd yn Uawen a diolchgar am eich ysbryd 
ystwyth, bywiog, a pharod bob amser i gydweithio ig oes 
ieuangach, ac am eich s61 ddibaid, yr hon a fu mor gyhoeddus 
am lawer o flynyddoedd gyda'r Diwygiad Dirwestol, a 
symudiadau ereill, sydd a*u tuedd i wella cyflwr a manteision 
ein cenedl. Ac y mae eich cyfeillion yn edrych arno fel cyd- 
ddygwyddiad hapus, fod y Methodistiaid yn y Deheubarth 
wedi eich anrhydeddu k llywyddiaeth y Gymdeithasfa ar y 
flwyddyn nodedig hon. Cawsoch y fraint o esgyn yn uchel 
yn ngolwg yr eglwysi, a*ch derbyn yn serchog ganddynt fel 
gwr Duw trwy hoU siroedd Cymru, a phrif drefydd Lloegr. 
Fe*ch gosodwyd i sefyll i fyny fel dysgawdwr y bobl yn y 
lleoedd mwyaf cyhoeddiis, ac yn mhrif gyfarfodydd y 
Cyfundeb. Cawsoch gynulliadau Uuosog i*ch gwrandaw, a 
phrofwyd yn fynych fod eich cenadwri yn nerthol drwy 
Dduw, i ddychwelyd Uawer i*r flfydd. Bu eich brodyr 501 
falch o honoch, a rhoisant yr ymddiried mwyaf ynoch. 
Derbyniasoch chwithau ras i ddal pob codiad a mawrhad a 
wnaed arnoch, heb chwyddo mewn hunanolrwydd. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 255. 

" * Bellachy anwyl Syr, yr ydym ar ran ac yn enw nifer luosog 
o'ch brodyr a'ch cyfeillion yn Morganwg, yn dymuno araoch 
dderbyn y darlun hwn o honoch eich hunan, fel cydnabydd- 
iaeth o werth eich gwasanaeth yn eu golwg; ac wrth ei 
gyflwyno, yn nghyd i'r cyfarchiad hwn, nyni a archwn ar 
Dduw ar i bob bendith eich dilyn chwi a'ch hoU eiddo hyd y 
diwedd ; ac ar iddo roddi i chwi eto lawer o ddyddiau i'w 
wasanaethu 501 efengyl ei Fab, ac yn y diwedd eich derbyn 
i'w dragywyddol ogoniant. 

'David Phielips, Cadeirydd. 
'John Howell, Trysorydd. 
*Medi svdd, 1868. • Thomas Levi, Ysgrifenydd.* 

" Wedi darllen yr Anerchiad, Mr. Rees Lewis, Merthyr, a 
ddywedai nad oedd efe wedi dyfod i*r cyfarfod er mw5ai 
dyweyd dim, ond i weled ac i glywed. Yr oedd yn dda iawn 
ganddo i weled fod y fath degwch wedi ei wneud yn y darlun 
k'r gwrthddrych, yr hwn yr oedd yn ei ystyried yn wir 
deilwng o*r parch oeddynt yn ei ddangos iddo. Nid 50 
mlynedd yn y byd yr oedd Mr. Evans wedi bod, ond yn y 
weinidogaeth. Ac ystyried mai deg-mlynedd-ar-ugain ydyw 
hyd cyfartal oes dynion, yr oedd yn beth mawr cael byw 
haner can' mlynedd yn y byd ; ond yr oedd yn beth mwy i 
gael treulio haner can' mlynedd yn y weinidogaeth — y sef- 
yllfa a'r gwaith mwyaf anrhydeddus yn y byd. Yr oedd Mr.. 
Evans yn esiampl i ddynion ieuainc, a dylent ei ddilyn. Yr 
oedd wedi gweithredu yn ol y cyngor hwnw, * Gwnewch y 
goreu o'r ddau fyd;' ac yr oedd hyny yn glod iddo. Yr 
oedd hefyd yn ddirwestwr pur. Yr oedd yn ei ystyried yn 
anrhydedd mawr i gael cymeryd rhan yn nghyflwyniad y 
darlun i Mr. Evans ; nis gallai ei gyflwyno iddo ^'i law, ond 
yr oedd efe a'r hoU gynulleidfa yn ei gyflwyno iddo k'u holL 
galon. 

** Mr. Lewis Griffiths, Aberd&r, a ddywedai : — Mai un o'r 
pethau cyntaf yr oedd efe yn ei gofio ydoedd gweled Mr. 
Evans yn dyfod i dy ei dad a'i fam, a'r sylw a wnaeth o bono- 



Digitized by 



Google 



:256 WILUAM EVANS, TONYREFAIL. 

ef, yr hyn ar unwaith a eniUodd ei serch ; ac yr oedd wedi 
meithrin y serch hwnw hyd y dydd hwn. Peth arall ag oedd 
wedi dylanwadu arno ydoedd C5^eillgarwch Mr. Evans 
gyda'i dad a'i fam. Y gorchwyl C3mtaf a wnaeth ei fam fel 
diacones ydoedd ceisio ei gyhoeddiad i Aberdir mewn 
Cyfarfod Misol yn Llanwyno, haner can* mlynedd yn ol. O'i 
law ef yr oedd wedi cyfranogi o Swper yr Arglwydd gyntaf, 
lua 4oain mlynedd yn ol. Yr oedd Mr. Evans wedi cyflawni 
ei swydd dan anfanteision, ac er fod diwygiad mawr wedi 
cymeryd lie gyda golwg ar y gydnabyddiaeth i*n gweinidog- 
ion, eto yr oeddynt mewn dyled fawr i Mr. Evans nas 
gallent byth ei thalu. Rhaid edrych i*r byd arall am daledig- 
aeth y gwobrwy. Ond dymunai hir oes i Mr. Evans i 
waeddi, * Mawl iddo ;' gobeithiai y galluogid ef i wneud 
hyny eto am lawer o flynyddoedd. 

** Y peth nesaf ydoedd darllen penillion a gyfansoddwyd 
erbyn yr achlysur gan Mr. William Morgan, Aberdir, a Mr. 
John Howell, Pencoed. Y maent fel y canlyn : — 

Y daxluniad ar leni^o Evans, 
Sy'n hyfedr, ti well, 
Y dyn oil a adwaen i, 
A'i ddillad a ddealli. 

Mae Paggi wedi gwneud adail — deilwng, 
A'i dalent ddiad£ail ; 
Wele'n bur ddarlun heb ail 
Dyn rhyfedd Tonyrefiail. 

Tanbaid y w llygaid y llun— yn treiddio 
Trwyddom — nid fel eilun ; 
Ameu wyf fi, mai ef ei hun 
Ydyw o'i wirle — nid darlun. 

Onid ikg anrheg y w hon — o roddiad 
Arwyddol cyfeillion ; 
O gariad at eu gwron. 
Am hael waith yn nhemlau Ion ? 

'£ fydd hona'n leddianol^'r teulu 
A'r tylwyth olynol ; 
A * William Ifan ' yn fanol 
Ddyd heb fsS i'r rhai fydd ar ol. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 257 

Fe weina hon wir fwynhad— am hir oes 

Wedi marw'n hen-dad ; 

Dyma fwy a hwy parhad, 

Yw mawredd ei gymeriad. 

W. . 

Esgorodd gwresog gariad— *e gafwyd 
Gwir gofus ddymuniad ; 
Berlyn t^g, byw arlun tad, 
O arbenig dderbyniad. 

O neb haeddai gydnabyddiaeth— delaid, 
O deilwng ragoriaeth ; 
Fo'n addurn i Drefhyddiaeth, 
A naws dda y fynwes ddaeth. 

Yn niwedd oes egniol — gweinidog 
O nodwedd rhagorol, 
Ni ddylai neb ddal yn ol 
Ysbrydiaeth cynes brawdol. 

Rhoi dwylaw y frawdoliaeth — wnawn iddo, 
A'i anwylo'n helaeth ; 
Rhoes ini hir wasanaeth, 
was y nef-T-mawr les a wnaeth. 

Dewisol fwyn dywysydd— -i*r eglwys 
A rhaglaw'r Gwaredydd ; 
*Run Sl Phaul o ran y flEydd 
A'i galonog olynydd. 

Pencoed, Medi ^dd, 1868. John Howell. 

" * Hefyd darllenwyd y Uythyr canlynol oddiwrth y Parch. 
Watkin Williams, nai i*r Parch. William Evans, yr hwn 
oherwydd afiechyd oedd yn analluog i fod yn bresenol. Yr 
oedd y ll3^hyr wedi ei gyfeirio at y Parch. Thomas Levi. 

" * Pencoed, Awst 26ain, 1868. 
" * Anwyl Gyfaill, 

" * Bum unwaith yn m5aiwesu y gobaith o fod gyda chwi 
yn cyflwyno y Darlun a'r Anerchiad i fy anwyl ewythr, ar 
Donyrefail, dydd lau nesaf. Ond yr vfyi yn gweled erbyn 
hyn fod gwaeledd fy iechyd yn gyfryw, fel y mae yn gomedd i 
mi hyn o fraint, fel llawer o freintiau ereill y dyddiau 
presenol. Nid oes dim i'w wneud ond ildio ac ymostwng. 
R 



Digitized by 



Google 



258 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Pa fodd bynag, yr wyf yn sicr fy mod mewn mwy o ddyled 
iddo na neb o honoch, ac yn tybied fod fy serch yn gryfach 
ato, a'm parch yn ddyfnach iddo, na dim y gall neb o honoch 
ei deimlo. Fy nhad naturiol yn y fFydd ydyw, a chefais y 
firaint o eistedd wrth ei draed a derbyn o*i eiriau, a gobeithio 
rhywgymaint o'i ysbryd, am ystod deng-mlynedd-ar-hugain; 
a chyfrifwn hyn yn gymaint braint a phe cawswn eistedd 
wrth draed y Dr. Chalmers neu y Dr. Edwards. Gwnaeth 
ran tad k mi bob amser, a byddaf yn gostyngedig feddwl i 
minau gael y fraint o wasanaethu gydag ef fel plentyn gyda 
thad. Yr oeddwn i gydag ef megys un wedi ei feithrin 
gydag ef, yn falch iawn o hono bob amser, a*i gymdeithas yn 
hyfrydwch i mi beunydd. Bu ei lygad arnaf i*m cyfarwyddo, 
a'i fraich i*m cynal, a'i ofal yn ymdaenu drosof, yn amddifFyn, 
a thynerwch ei gariad i sirioli fy mynwes ; ac ni ddyg- 
wyddodd dim erioed i oeri ein teimladau at ein gilydd. 

" * Nis gall dyn ddymuno mwy na chael treulio ei oes fel y 
gwr yr ydych yn ei anrhydeddu. Cael treulio haner can' 
fnfynedd cyflawn i wasanaethu yr amcan goreu ac uchaf, sef 
amcan mawr yr efengyl. A hyny gyda chymaint o ddifrifwch 
a gonestrwydd, gyda chymaint o hunanymwadiad a chariad, 
gyda chymaint o amddifFyn ac arddeliad dwyfol ar ei weini- 
dogaeth, a chymaint serch yn mynwesau miloedd yr eglwysi 
a'r wlad tuag ato. Hyderaf fod iddo nifer o flynyddoedd i 
fod fel tad anwyl yn ein mysg, yn dirf ac yn iraidd, ac yn 
ffrwytho yn ei henaint. 

" * Pe gwelai yr Arglwydd yn dda roddi i minauychydig flyn- 
yddoedd o iechyd i*w wasanaethu eto, nis gallwn ddymuno 
mwy na chael *' dau barth o'i ysbryd i orphwys arnaf ; fy 
nhad, fy nhad, cerbyd Israel a'i farchogion.'* 

" * Yr eiddoch yn wir, 

"'W.Williams.' 

" Yna galwodd y Llywydd ar y Parch. William Evans. 
Dywedodd fod ei deimladau yn bur gymysglyd. Yr oedd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBPAIL. 259 

wedi ei Iwyr orchfygu. Ar ddechreu yr ysgogiad yr oedd yn 
teimlo hytrach yn ddiflas ; ond yr oedd wedi gwella fel yr 
ymddangosai fod yr amcan yn tarddu oddiar wreiddyn da« 
Ni fynai edrych ar yr anrheg fel til ; yr oedd efe wedi cael ei 
dalu yn ddyblyg. Nid oedd yn elusen chwaith. Nid oedd 
amo eisieu elusen. Os nad oedd yn d^ nac elusen, betb 
ydoedd ? Amlygiad o deimladau da cyfeillion ag yr oedd 
efe wedi bod yn llafurio yn eu plith am haner can' mlynedd» . 
Oddiar pan yr ysgogwyd hyn, yr oedd wedi bod yn edrych 
yn ol ; yr oedd ganddo gyfrif manwl o*i lafur gweinidog- 
aethol. Yr oedd yn hanes faith. Yr oedd 5m rhydd i 
ddywedyd nad oedd wedi llafurio mewn He cyfyng, a*i fod 
wedi ei gynal heb fod yn ddolur Uygaid i*w frodyr. * Ni lyg- 
rasom ni neb,* ac yr oedd yn dywedyd hyn mewn undeb &*i 
frodyr. Yr oedd wedi by w yn yr un man ac yn yr un eglwys 
heb un helbul nac ymrysom,^ ac heb erioed fod dan ddysgyb- 
laeth nac eglwys, na Chyfarfod Misol, na Chymanfa. Yr 
oedd wedi teithio dwy fil o fiUdiroedd bob blwyddyn am 
ddeugain nilynedd ; ac felly wedi teithio gymaint a phe 
buasai wedi bod oddiamgylch yr holl fyd dair gwaith a 
throsodd. Yr oedd wedi bod saith gwaith yn y Gogledd 
gyda saith o frodyr, ac yr oedd pump o'r saith wedi marw. 
Bu chwe' gwaith yn Llundain, ac yn agos i ddau fis bob tro. 
Bu fwy na deg-ar-ugain o weithiau yn Bristol. Teimlai ei 
fod yn fwy dyledus i Bristol a Llundain nag i'w gartref am 
amser i fyfyrio. Yr oedd wedi myned trwy ymdrech mawr 
— codi teulu, wyth o blant, ac yr oedd wedi ei gynal trwy y 
cwbl. I bwy y mae'r diolch ? I ras. Yr oedd 5m synu 
gweled teimladau ei frodyr mor wresog. Yr oedd un wns o 
deimlad da yn fwy o werth na miloedd o bunau. Nid 
gwagedd yw dangos teimlad da. Yr oedd 301 eu cydnabod 
oil am eu teimladau da tuag ato ef gyda diolchgarwch di- 
fiiiant. A*r peth diweddaf; beth yw hyny? Cofiwch fi 
yn eich taer weddiau. 
^* Y Parch. Edward Matthews ydoedd y nesaf i anerch y 



Digitized by 



Google 



1^6o WILLIAM EVANS, TONYREPAIL. 

cyfarfod. Yr oedd yn dda ganddo fod yn bresenol. Yr oedd 
bam^u gwahanol am y modd i anrhydeddu teilyngdod. Nid 
oedd neb yn petruso dim am deilyngdod Mr. Evans. Yr 
oedd Mr. Evans wedi bod yn gyfaill mawr ac ages iddo ef^ — 
elfenau cyffelyb ynddynt yn eu tynu at eu gilydd. Dolen 
gydiol ydoedd Mr. Evans rhwng yr oes hon k'r amser pan 
oedd y Cyfundeb yn fwy Eglwysig. Nid oedd Mr. Ho wells, 
Trehill, wedi marw pan ddechreuodd ef bregethu. Y mae y 
Cyfundeb wedi myned yn fwy Ymneillduol er hyny. Yr oedd 
hwn yn gyfarfod cymedrol. Yr oedd efe yn ofni y buasai yn 
rhaid iddo ddyweyd rhywbeth i wrth-weithio dylanwad 
pethau annghymedrol. Ond yr oedd hwn wedi bod yn 
gyfarfod cymedrol. Yr oedd wedi bod mewn cyfarfod fel 
hwn, lie y darfu i rywun ddyweyd fod y gweinidog oeddynt 
yn ei anrhydeddu yn cyfuno rhagoriaethau Elias o Fon, a 
Williams o'r Wern, a Christmas Evans. Yr oedd y fath or- 
ganmoliaeth yn ddigon o gerydd am haner can* mlynedd. 
Ond yr oedd hwn yn gyfarfod cymedrol. Gallasai siarad am 
haner awr i'w difyru, ac i godi tipyn ar ysbryd Mr. Evans. 
Yr oedd yn beth hapus gweled cymaint o deimlad da, ac 
hid oedd eisieu dim ond teimladau da. Pan y coUir Mr. 
Howells a Mr, Evans, fe gaifF crefydd yn Nghymru golled* 
Ond dichon y daw rhywrai i lanw eu He. 

" Y Parch. David Saunders, Abercarn, a alwyd yn nesaf. 
Yr oedd efe yn cddi i gynrychioli t6 arall ienangach o 
bregethwyr. Nid oedd Mr. Howells yn cynrychioli neb ond 
ei hunan. Yr oedd Mr. Matthews yn cynrychioli t6 arall o 
bregethwyr, ddechreuodd tua 3oain mlynedd lyn ol. Mr. 
Evans ydoedd un o'r pregethwyr cyntaf yr oedd yn ei gofio. 
Yr oedd yn boblogaidd iawn y pryd hwnw, nid yn unig yn 
sir Forganwg, ond trwy Gymru i gyd. Yr oedd mwy o 
ddysgwyl am dano i Dreforis nag odid un. Yr oedd wedi 
gwrandaw mwy ar Mr. Howells nag ar Mr. Evans, ac fe 
ddichon ei fod yn fwy dyledus iddo mewn ystyr grefyddol ; 
yr oedd wedi derbyn ei argraffiadau crefyddol cyntaf o dcin 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 26l 

^einidogaeth Mr Howells: ond yr oedd yn cofio am Mr. 
Evans er ys pum'-ml5medd-ar-ugain ; wedi bod yn adrodd 
penodau o'i flaen ar fore Sabboth, ac wedi cael gair 
o ganmoliaeth ganddo am hyny; ac os oedd yn bregethwr 
mawr o'r blaen, yr oedd yn fwy byth felly wedi hyny. Ac 
yn wahanol i lawer ereill o bregethwyr, ag yr oedd yn 
m^ddwl yn uchel am danynt pan yn blentyn, ond wedi 
tnyned yn Uai yn ei olwg wedi iddo dyfu i fyny, yr oedd Mr. 
Evans 301 parhau i feddu He uchel yn ei feddwl. Teimlai 
t)ob amser wrth ei wrandaw, ei fod yn ddiftifol, fod earnestness 
yn ei bregethu, a*i fod yn credu, ac yn teimlo, ac yn sylwedd* 
oli'r gwirionedd ; ac er ei fod yn arfer rhai ymadroddion 
difyr ag oedd yn gogleisio ei wrandawyr, eto, ni fyddai un 
amser, fel rhai, yn dyweyd dim i beri i flfyliaid y gynulleidfa 
i grech-wenu. Teimlai ei fod yn beth hollol briodol i 
gyflwyno darlun o bono ei bun i Mr. Evans. Dyma ddarlun 
iddo edrych arno ei hunan, nid er mwyn bod yn vainj ond fel 
arwydd o deimladau da y frawdoliaeth tuag ato, yn dyweyd 
fod Uafur haner can' mlynedd yn gymeradwy. 

" Y Parch. D. Phillips, Maesteg, a ddywedodd ei fod yn 
teimlo. yn falch o*r anthydedd oedd wedi ei gael mewn 
cysylltiad k*r ysgogiad hwn, a bod yr ysgogiad wedi dyfod 
i derfyniad mor foddhaol. Efe oedd un o'r rhai cyntaf a 
awgrymodd y priodoldeb o roi darlun i Mr. Evans. Darlun 
da oedd un o*r pethau ag ydoedd yn ei hoffi fwyaf. Yr oedd 
cfe wedi dyweyd wrth yr artist^ mai dim ond un diflfyg oedd 
yn y darlun yn awr o'u blaen. Yr oedd troad y llygad yna, 
Uinellau y cymeriad yna, estyniad y bys yna ; ond yr oedd 
un di£fyg, a dim ond un, sef nad oedd yn siarad. Yr oedd y 
Beibl yn agored ynddo, a bys y pregethwr ar yr adnod y 
pregethodd gyntaf oddiarni, ac yr oedd yr adnod yn ddarllen- 
adwy yn y painting : — * Cyfraith yr Arglwydd sydd berfFaith, 
yn troi yr enaid.' (Fel y dywedai Mr. Phillips hyn, atebodd 
Mr. Evan Evans, Garthgraban, brawd y Parch. W. Evans, 
yr hwn oedd yn awr yn ddall, — •'Yr oeddwn yn un o'r 



Digitized by 



Google 



1262 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

I^wrandawyr.') Yr oedd yn dda bod 3m y cyfarfod hwn f 
weled y £ath frwdfrydedd 301 cael ei ddangos, a'r Cath deim* 
ladau da yn cael eu hamlygu. D3nnunai o galon i weddill 
oes Mr. Evans fod 3m ddigymylau. 

" Cadben Davies, Abertawe, a alwyd jm nesaf i roddi 
anerchiad yn Saesneg. D3rwedodd ei fod wedi mwynhau 
if eat yn y cyfarfod hwn, a thosturiai wrth 3n: ychydig oedd yn 
bresenol nad oeddynt yn deall Cymraeg. Yr oedd newydd 
ddarllen tystiolaeth Mr. Gladstone i foesoldeb uchel Cymru. 
I bwy y dylid diolch am hjmy ? I Mr. Evans a Mr. Howell, 
a rhyw ugain ereill o rai C3rflfelyb. Yr oedd 501 cofio y tro 
cyntaf y clywodd Mr. Evans yn pregethu, a theimlodd awydd 
i bregethu ar yr un test)^!. Meddyliodd y gallai wneud 
hyny yn hawdd, ond pan yr aeth i geisio gwneud, methodd 
yn deg. Nid oedd yn rhoddi i fyny i neb am ei barch i'w 
hen gyfaill. Na ; nid hen gyfaill ddylasai ddyweyd, yr oedd 
Mr. Evans yn parhau yn ieuanc: byddai farw yn ddyn 
ieuanc, a chodai fore yr adgyfodiad yn ieuanc i'r byd lie nad 
oes hen bobl ynddo. Dymunai alw sylw y bobl ieuainc ato 
fel esiampl iddynt i'w elelychu. Bydded iddynt fabwysiadu 
ei egwyddorion, a dilyn ei ol mewn ymroddiad Uwyr a 
diysgog i lafur yn nheyrnas yr Arglwydd lesu. 

" Gwilym Williams, Ysw., Miskin, a gyfarchodd y gynull- 
eidfa, ac amlygodd mewn geiriau a dagrau y fraint a deimlai 
i fod yn bresenol, ac i sefyU ger eu bron i*r dyben o ymuno 
gyda hwynt i ddangos parch i Mjr. Evans. Yr oedd yn 
sicrhau iddynt nad oedd n^b ag yr oedd efe a'i deulu yn ei 
barchu yn fwy na Mr. Evans. Teimlodd yn anrhydedd iddo 
gael cyfranu at y dysteb, ac eto i gael dyweyd ychydig eiriau 
yn y cyfarfod hwn. 

" Y Parch. Thomas Levi a ddywedodd ei fod yn teimlo 
dan anfantais i godi ar ol y fath araeth hyawdl ag oeddynt 
yn awr wedi ei chael — araeth ag oedd yn galon i gyd. Yr 
oedd yn Uawen ganddo fod yn bresenol, ac i weled darlun 
mor Uwyddianus. Carasai aros am awr i edrych amo, heb 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 263 

weled dim arall. Nid oedd yr ysgogiad hwn ond cyflawniad 
o'r ddyledswydd— * Parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus/ 
Dymunai gyfeirio at ddwy neu dair o linellau arbenig yn 
nghymeriad Mr. Evans. Yn gyntaf, Y pur, — cyfaill pur, 
dirwestwr pur. Os byddai eisieu dyweyd y fath ddirwestwr 
ydoedd rhywun, digon oedd d3rweyd, a dyna fel yr arferid 
d3rweyd, Mae yn gystal dirwestwr a Mr. Evans, Tonyrefail. 
Hefyd, Cristion pur ; dyma yr argrafF oedd ar feddwl pawb 
am dano. Yn ail, Yr anwjfl^—y hrsiwd a*r dysgybl anwyl, y 
gweinidog anwyl. Yr oedd yn wir fod tipyn o Pedr 3mddo, 
sef tanbaid, ond yr oedd mwy o fab Zebedeus ynddo — yr 
anwyl — sefydlog yn wastad. Pan y gwelid ef ar hlatform 
rhyw orsaf, yr oedd yn dda gan bawb ei weled a chael bod 
gydag ef ; ac yntau yr un modd yn cam cyfarfod k'l frodyr, a 
bod gyda hwynt. Yn drydydd, Y cyflawn, — nid 3m fawr un 
ochr, nid &g un llygad yn fwy na'r Hall. Er 301 bregethwr 
haner can* mlynedd, eto yn blentyn ; er yn sobr a difrifol, etc 
yn Uawen a difyr ; y dyn a'r plentyn 3m nghyd, a'r ddau 501 
gyflawn. Gallai fyned gyda*r lesu i Ian y bedd, ac hefyd i'r 
briodas. Yr oedd wedi bod &'i law mewn Uawer o orchwylion 
yn ystod ei fywyd, ond ni fu ei galon erioed yn fwy Uwyr 
mewn gwaith na'r tro hwn, yn y rhan a gymerasai i wneud 
hyn o anrhydedd a dangos hyn o barch i Mr. Evans, Tonyr- 
efail. 

" Y Parch. William John, Penybont, a ddywedodd ei fod 
wedi ei godi o dan esgobaeth Mr. Evans, yn Mhontypridd. 
Yr oedd wedi adrodd penodau o'i flaen, a derbjoi gair o sym- 
byliad i fyned rhagddo. Ger ei fron ef y pregethodd gyntaf 
mewn cyfarfod eglwysig yn Nhrefforest, a gyda ef y pregeth- 
odd gyntaf yn gyhoeddus. Yr oedd wedi siarad ^ ef bob 
amser fel gweinidog ac fel tad ; a'r un modd gyda holl weini- 
dogion ieuainc y sir. Yr oedd Mr. Evans yn Uawn o'r ys- 
bryd ag y dylai y rhai ieuainc ei efelychu. 

" Ar ol ychydig eiriau yn mhellach gan y Parchedigion 
Thomas Rees, Treherbert, Edward Edmunds, Edmund 



Digitized by 



Google 



2|54 WILLIAM EVANS, TONYREPAIL. 

David, a John Davies, y Parch. E. Williams, Glynogwr, a 
ddywedodd y gallai efe, fel cymydog i Mr. Evans, dystiolaethu^ 
fod yr' hyn oil oeddid wedi ei ddy weyd am dano yn wir, a'i 
fpd yn byw yr holl rinweddau a enwasid fel yn perthyn iddo. 
yn ei ardal ei hun. Yr oedd efe yn ddyledus iawn iddo. Ei 
tdant ysbrydol oedd y rhan amlaf o honynt yn Nhonyrefail a 
Glynogwr. Ac er ei fod wedi bod yn y lie olaf ar rai ach- 
lysuron helbulus, yr oedd bob amser wrth geisio cymodi 
ereill yn cadw pawb yn gyfeillion iddo ef ei hun. 

"Yna cododd Mr. Thomas Morgan, Tonyrefail, i gynyg 
diolcbgarwch i Mr. Phillips am ly wyddu y cyfarfod, ac i*r 
dyeithriaid ereill oeddynt wedi dyfod yn nghyd i anrhydeddu. 
Mr. Evans, na'r hwn nid oedd neb yh fwy parchus a chymer- 
adwy yn y He hwn, ac wrth hyny anrhydeddu ardal Tonyr- 
efail. Eiliwyd y cynygiad gan Mr. John Jones, Pontypridd. 
Wedi cydnabod y diolchgarwch, gwnaeth y Cadeirydd roddi. 
emyn allan i'w ganu ; ac felly y terfynodd un o'r cyfarfodydd 
mwyaf dedwydd ag y buwyd ynddo erioed.*' 

Nid oeddid wedi meddwl yn mlaen Haw am sicrhau gwas- 
anaeth adroddydd perthynol i*r wasg. Ac felly fe ddisgynodd 
i*n rhan ni i ysgrifenu yr adroddiad uchod. Gwnaethom y- 
goreu y gallem yn niffyg medru ysgrifenu Haw fer.' Ond er 
nad y w yr adroddiad mor gyflawn ag y carasem iddo fod, y 
maeynddigon i ddangos y He mawr oedd i Mr. Evans yn 
mam a serch ei frodyr, ac hefyd i egluro i raddau nid bychan 
yr hyn ydoedd efe ei hun. 



Digitized by 



Google 



PENOD XI. 

iS68— 1875. 

CYNWYSIAD. < 

Ei natur yn Uesgau — Yn graddol ymneillduo o'r Cyfarfodydd Misol— 
Adgofion am dano yn y Cyfarfodydd Misol— Gal wadau mynych yn ei 
gartref, a*r cylch cymydogaethol— Agoriad capei Treorci, 1869 — 
CyfiUrfod Misol Victoria, Mynwy— Bedyddio ei orwyr, William Evans, ^ 
Llandaf, 1870 — Agor capel newydd, Llaneurwg, 1871 — Cymdeithasfa 
Talgarth, ei bregeth yno; sylwadau y Inarch. W. Williams — . 
/ Cyfarfod blynyddol Tonyrefail, 1872 — Marwolaeth ei fab Howel — 
Marwolaeth Mr. David Howell, Abertawy—Temlaeth Dda— Agoriad' 
capel Trehill, 1874— Cwrdd blynyddol Garaddiffaith— Nadolig, 1874,; 
tri diwrnod o'i gymdeithas yn Nghaercurias ; adgofion, a'i adgofion, 
yntau am yr hen bregethwyr — Cyflwyniad anerchiad a Beibl iddo yn 
Nghymdeithasfa Pontypridd, Awst, 1875. 

MAE Mr. Evans yn awr wedi bod yn pregethu- 
am haner can' mlynedd, ac y mae wedi cyr- 
aedd yr oedran da o dri-ugain-a-thair-ar-ddeg. 
Yr ydym wedi gweled pa mor flfyddlawn a 
llafurus y bu gyda*r achos mawr yn mhob 
cylch, yn ei gartref a'r eglwysi cymydogaethol, yn y Cyfarfod' 
Misol a*r Gymdeithasfa. Er ei fod yn hynod iach, ac yn dal 
mor gryf ag y gallesid dysgwyl, y mae ei natur yn amlwg 5^1 
l|esgau. Ar ol y flwyddyn y bu yn llywydd, nid ydym yn ei 
gael yn bresenol ond mewn un Gymdeithasfa y tu allan i'w 
sir ei hun ar ol hyny, nac ychwaith mewn Cymdeithasfa yu 
Morganwg, hyd at yr hon a gynaliwyd yn Mhontypridd yn 
mis Awst, 1875. Nid oedd yn Nhreforis, Awst, 1869; nac yn 
Hirwaen, Ebrill, 1871 ; nac yn Nghaerdydd, Awst, 1872 ; nao 
yn Llwynbrwydrau, Mai, 1874. Nid oblegyd fod ei ddydd- 
ordeb yn y Gymdeithasfa wedi darfod : mae dyddiad pob 
Cymdeithasfa ar lawr yn ei ddydd-lyfrau. Ond yr oedd ei 
iwch at fyned i'r Cymdeithasfaoedd yn cilio, ac yr oedd 




Digitized by 



Google 



266 WILLIAM EVANS, TONYREPAIL. 

arno hefyd raddau o ofn y cynhyrfiad yn nglyn k*r cynull- 
iadau hyny, ac fe ddichon ei fod yn teimlo nad oedd ei nerth 
corphorol yn ddigonol i'r gwaith cyhoeddus y byddai efe 3m 
sicr o gael ei alw iddo pe buasai yn presenoli ei hunan 
yndd)mt. Yr un modd nid ydym yn ei gael yn dilyn y 
Cyfarfodydd Misol fel yr arferasai. Dim ond mewn tri 
Ch)rfarfod Misol y bu yn 1869, sef yn Ystrad Rhondda yn 
Ebrill, yn y Graig, Merthyr, yn Awst, ac yn Aberthyn yn 
Medi, ac yn )rr olaf )rr oedd yn agor y mater, — Balchder yr 
oes. Aeth i G)rfarfod Misol Glandwr yn nechre lonawr, 
1870; yr oedd yn Uywyddu yno, ac )m pregethu am dd^ yr 
ail ddydd. Mae yr h)m a ddywedwyd yn awr yn cynwys 
cyfnewidiad arall yn nglyn k Methodistiaeth Morganwg. Yr 
ydys wedi sylwi fod Cyfarfod Misol cyntaf bob blwyddyn yn 
cael ei gynal er ys ugeiniau o flynyddoedd )m y Pil. Hwn 
ydoedd prif gyfarfod y flwyddyn, ac 3rr oedd y Pil yn lie 
canolog, ac yn mhob modd yn fan cjrfleus i*w gynal ; a 
byddai y cynuUiadau fel rheol yn Uuosog iawn. Ond yn awr 
y mae Cyfarfod Misol lonawr fel eiddo pob mis arall i fyned 
ar gylch. O Glandwr aeth Mr. Evans i gyfarfod pregethu 
blynyddol y Pil. Yr oedd Cyfarfod Misol Mawrth, 1870, yn 
cael ei gynal 301 Nglynogwr, ac y mae 3m ddiameu ei fod 
yno. Yr oedd yn Nghyfarfod Misol Bryn Seion, Aberd^r* 
yn Mehefin, 1871. Nid ydym yn ei gael mewn Cyfarfod 
Misol o gwbl yn 1872, os na fu yn y Porth ar y 29ain a*r 
3oain o Awst. Cynaliwyd y Cyfarfod Misol yn Mawrth, 
1873, y^ Nhonyrefail. Nid ydym yn ei gael mewn un 
Cyfarfod Misol yn 1874. Mae yn dra thebyg ei fod ya 
Mhenygraig ar y i3eg a*r i4eg o Fai, 1875. Fe welir felly 
ei fod wedi rhoddi i fyny myned i'r Cyfarfod Misol ond yn 
dra achlysurol. Eithr pan fyddai yn bresenol, byddai yn 
hoUol gartrefol yn mysg ei frodyr, yn symud yn esmwyth a 
dedwydd gyda hwynt yn eu hoU drefniadau, a phob cwes- 
tiwn neu sylw o*i eiddo yn cael y derbyniad mwyaf serchog 
a pharchus gan yr holl frawdoliaeth. Fel engraifft o'r modd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 267 

cartrefol yr bedd yn ymdroi yn nghanol ei frodyr yn y 
Cyfarfod Misol : ar ol gwrandaw dwy br^eth y nos gyntaf 
un tro, y naill yn cynwys ymdriniaeth fanwl ar bwnc o 
athrawiaeth, a'r Hall gan weinidog ag oedd yn hoflF-ddyn y 
cynuUeidfaoedd, ond nad oedd yn gofalu cymaint am drefh- 
usrwydd yn nghyfansoddiad ei br^eth ; yn y cyfarfod 
neilUduol yr ail fore daeth yn naturiol ar flFordd Mr. Evans i 
gyfeirio at y pregethau y nos o'r blaen, a dywedodd, " Ni 
gawsom y llythyren ganddo fe," gan olygu y bregeth gyntaf, 
ac wedi troi at y pregethwr arall ychwanegodd, " a*r ysbryd 
genych chwithau." Mewn Cyfarfod Misol arall yr oeddid yn 
enwi brodyr i gynrychioli y sir mewn Cymdeithasfa oedd i*w 
chynal yn fuan ar ol hyny yn sir Aberteifi. Dywedodd 

rhywun yn ddigon diniwed, " Y mae — a yn awr 

ar daith trwy sir Aberteifi." Atebodd Mr. Evans, *' Da 
iawn, mawr Iwydd i*r ddau frawd ; ond y mae nhw a finau 
yn rhy hen i gynrychioli'r sir yn yr Association ; yr wyf fi yn 

^y^YS a i fyned yno ;" a phasiwyd ei gynygiad 

3m unfrydol. Afreidiol yw adrodd yr hyn y gellir ei ddarllen 
rhwng y llinellau. Ar achlysur arall )rr oedd cais am 
adeiladu capel mewn man neillduol, ond gwrthwynebid y 
cais am nad oedd Methodistiaid yn y He i flFurfio eglwys ; 
cyfarfyddodd yntau yr wrth-ddadl trwy ddyweyd, ** Mae yno 
ddigon o bechaduriaid : '* caniatawyd y cais. Pau yr oeddid 
yn derbyn Mr. William Davies, Llantrisant, yn aelod o*r 
Cwrdd Misol, holid ef am ei athrawiaeth gan Mr. R. 
Saunders, gan godi ei gwestiynau o*r Hyfforddwr ; ymyrodd 
Mr. Evans trwy ddyweyd, "Saunders bach, mae William 
Dafydd yn gwybod yr Hyflforddwr yn llawn cystal a chwi a 
finau." Dro arall ar achlysur cyflFelyb yr oeddid yn gofyn 
cwestiynau celyd a dyfnion : darniodd y gof)naiadau fel ag i 
helpu y pregethwr ieuanc i fyned yn llwyddianus trwy yr 
arholiad. 

Ond OS oedd Mr. Evans yn mron wedi darfod myned i'r 
Cymdeithasfaoedd a*r Cyfarfodydd Misol, yr oedd yn 



Digitized by 



Google 



268 WILLIAM EVANS, TONYREFAIU 

cyflawni ei gyhoeddiadau Sabbotbol gyda flfyddlondeb mawr, 
kc yn parhau i wir ofalu am yr achos yn ei gartref, ac yn y 
dosbarth cylchynol. Y Sul cyntaf ar ol dathliad ei Jiwbili 
fel pregethwr yr oedd yn (Bethania, Aberd^r ; y Sabboth 
dilynol yn y Graig, Merthyr ; yr un wedi hyny yn Salem>. 
Pencoed, a Rhiwceiliog ; a'r Sul ar ol hyny yn Abercenffig a 
Threlales. Ar yr 2il o Hydref (1868) yr ydym yn ei gael yn 
Mryntirion, " society ; dodi 2 flaenor, — David Williams a 
William Williams," sef dau nai iddo, a brodyr i Mr. Watkin 
Williams, Pencoed. Methodd fyned i ddau gyhoeddiad 5m 
y mis hwn, ac felly yr un modd y Sabboth cyntaf yn Nhach- 
wedd ; ond aeth i Carmel, Aberd4r, ar yr ail Sabboth, ac ar 
y trydydd i Hermon, Dowlais. Mae y rhestr sydd yn dilyu 
yn esiampl o amlder y galwadau oedd arno yn ei gartref a'r 
cylch cymydogaethol : Tach. igeg, Gilfach Goch, society, 7 ; 
aofed. Ton 2^ angladd; 23ain, Dinas 2, angladd ; 24ain^ 
Penygraig 7, society; 26ain, Gilfach Goch 10, society. Nid 
oedd yn iach yn nechre Rhagfyr, ac nis gallodd fyned i 
Lansawel ar y 6fed, ond yr oedd yn Llantrisant y Sul 
dilynol, a*r un wedi hyny yn Nhregolwyn a Llysyfronydd, 
Cyflawnodd ei holl ymrwymiadau yn lonawr a Chwefror, 
1869. Ar y laf o Fawrth yr oedd yn agoriad capel Treorci,^ 
ac yn pregethu am 2 o'r gloch. Yr oedd hyny ar ddydd 
Llun, ac yntau wedi pregethu dair gwaith y Sabboth blaen-, 
orol yn Aberthyn a Phontfaen. Y nos lau canlynol yr oedd- 
yn Mhenygraig, — ^^ society , bedyddio 6 o blant." Methodd 
fyned i*r Cefn ar y 7fed ; ond aeth i Rock a Manmoel, sir 
Fynwy, erbyn y i4eg, ac yr oedd yn Mhenycae ar yr 2iain, 
Dydd Gwener Croglith yr oedd yn cymeryd rhan 3^11 
nghyfarfod pregethu Penygraig ; ond ar gyfer Sul y Pasg y 
geiriau yn y c6f-lyfr ydynt, **metbu; ddim yn iach;" yr oedd 
i fod yn Llanwyno Ar y 3oain o Fawrth yr oedd yn y 
Gilfach Goch, — ^^ society ; ymweliad;" ac ar y laf o FbriU 
yn cyflawni yr un gwasanaeth yn Nglynogwr. 

Mae y crybwylliadau lichod yn engraifft deg i ddangos y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 26^ 

modd y galluogwyd ef i wasanaethu ei Arglwydd yii y cyfnod 
o*i fywyd ag yr ydym yn awr arno. Byddai yn arwain i 
ormod meithder i ddilyn yn mlaen i roddi y manylion. Ar 
yr 8fed o Fehefin, 1869, yr oedd yn Salem, Pencoed, " gosod 
Mr. William Howells yn flaenor.'* Aeth i gyfarfod pregethu 
yn Seion, Brynsadler, ar y 3ydd a'r 4ydd o Dachwedd. Ar 
y i4eg o*r mis hwnw yr oedd yn Nhredegar, ac arosodd i 
Gyfarfod Misol Mynwy a. gynaliwyd ar y i5fed a'r i6eg yn 
Victoria, a phregethodd yno am 6 y nos gyntaf ac am 10 yr 
ail ddydd. Ar y trydydd Sabboth yn lonawr, 1870, yr oedd 
yn St. Ffagan y bore a*r hwyr ; ac yn y prydnawn yn Llanr 
daf, pryd y bedyddiodd ei orwyr William Evans, mab hynaf 
ei ^yr William Evans, ac ^yr ei fab William Evans. Ar 
gyfer y dyddiad Mawrth y 24ain, yr ydym yn cael y coftiod- 
iad, ** Treherbert, gosod 3 blaenor newydd." Ebrill yr iieg, 
" Trefforest, angladd Mrs. Robbatham.** Mai 4ydd, " Pen- 
Uwyn Gwent, 11, angladd Thomas Williams [tad y Parch, 
fevan Williams, Glynogwr] , 82. Phil. i. 21.*' Gorph. 28. 
"Jerusalem, Ystrad, society, gosod 3 blaenor newydd." Ar y 
6ed o Chwefror, 1871, pregethodd ynagoriad capel newydd 
Llaneurwg. 

Y dyddiad nesaf sydd yn dyfod dan ein sylw ydy w y 6ed 
a-r 7ed o Fehefin. Dyma'r cofnodiad fel y gwnaed ef gan 
Mr. Evans ei hun: — " 6fed, am 6, 2 Cor. 7. i ; 7fed, Cym- 
deithasfa Talgarth at 10, Act. 26. 29.** Dyma yr unig Gym- 
deithasfa y bu ynddi ar ol Cymdeithasfa Aberteifi, Awst, 
1368, hyd Gymdeithasfa Pontypridd, Awst, 1875 J a'r-Gym- 
deithasfa olaf iddo y tu allan i'w sir ei hun, a'r olaf oil idda 
bregethu ynddi. Yr oeddym ni gydag ef yn Talgarth, ac yn 
cyd-letya yn nhy Miss Price, ac yr oedd y Parch. John 
Roberts, Cenadwr, a Mrs. Roberts yn aros gyda ni. Yr 
6edd Mr. a Mrs. Roberts ar gychwyn allan i'r maes cenadol. 
Wedi gwrandaw Mr. Roberta yn rhbddi anerchiad o flaen y 
Gymdeithasfa, gofynasom i Mr. Evans yn ei bresenoldeb yn 
y llety beth a feddyliai o hono, pryd yr atebodd, " Fe wnaiff 



Digitized by 



Google 



270 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

y tro, yr oedd yn dyweyd ei stori yn ddiglem." Tystiai Mr, 
Roberts mewn ll)rthyr atom ar ol ei ddychweliad adref o'r 
India y tro cyntaf, fod y gair hwn wedi bod yn gynaliaeth i'w 
feddwl laweroedd o weithiau. 

Yr oedd Mr. Evans yn h)mod o siriol yn y Gymdeithasfa 
yn Nhalgarth, 5m hoUol wrth ei fodd. Y Parch. Edward 
Matthews oedd yn Uywyddu. Yr oedd ei hen gyfoed a 
chyfaill mynwesol Mr. David Howell yn bresenol, a Mr, 
David Charles Davies, y pryd hwnw o Lundain. Yr oedd 
yr hin hefyd yn dra hyfryd, ac j'r oedd pob peth yn myned 
yn mlaen yn hynod gysurus a dedwydd. Nid oedd efe yn 
cymeryd nemawr o ran yn y Cynadleddau ; ond yr oedd yn 
amlwg yn mwynhau y cwbl, ac yn talu sylw manwl i bob 
peth. Pan y cyflwynodd y Parch. William Williams, Aber- 
tawy, a ninau, ein hadroddiad o'r ArhoHad Cymdeithasfaol a 
gynaliwyd yno, ac yn ngwyneb fod dau neu dri o'r ymgeis- 
wyr heb ddyfod i fyny yn gwbl k*r safon, gofynodd y Uywydd 
doniol i Mr. Evans a oedd y rhai oeddynt ar ol i gad 
myned i mewn trwy borth trugaredd, ac atebodd yntau gyda 
thon doddedig ac erfyniol, ac eto yn hollol benderfynol a di- 
amwys, ei fod am iddynt gael trugaredd ; a dywedodd Mr. 
Matthews, ** Yr oeddwn i yn meddwl mai fel hyny y buasech 
chwi," a gyda hyny yr oedd gwen o foddlonrwydd 3m ym- 
daenu dros yr holl Gymdeithasfa, a phenderfynwyd iddi fod 
felly. Fel y gwelsom yr oedd Mr. Evans yn pregethu yn un 
o'r capelau am 6 nos Fawrth, y 6ed, a thrachefn am lo ar y 
maes dydd Mercher, y yfed. Nid oeddym )m ei wrandaw y 
nos o'r blaen, ond deallasom iddo gael oedfa gysurus. Am yr 
oedfa ddeg ar y maes, os nad oedd mor nerthol ag ydoedd yn 
Nhrefdraeth, yn Hydref, 1867, eto yr oedd mewn hwyl 
ragorol, ac yn pregethu yn hynod effeithiol a gafaelgar. Y 
mae y Parch. William Williams yn C)rfeirio at yr oedfa yn ei 
Welsh Catvinistic Methodism. Dyma ei eiriau, ac yx ydym yn 
eu rhoddi yn yr iaith yr ysgrifenwyd hwynt: — "The 
Reverend William Evans, of Tonyreiail, is now verging on 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 27I 

eighty years of age, but is still a mighty preacher. A few 
weeks ago, on the 7th of June, 1871, we had the pleasure of 
hearing him preach in the open air to a very large congrega* 
tion, within a few yards of the spot where Howell Harris 
first breathed the spiritual life. He had a complete mastery 
over his subject and his audience ; his spirit seemed to burn 
with the love of Christ and of souls ; while his silvery voice 
made the welkin ring." (tiid. loi.) 

Ar y 25ain o fis Mehefin yr oedd 5m y Rock a Manmoel^ 
sir Fynwy, ac arosodd dros y Cyfarfod Misol a gynaliwyd yn 
y Rock dydd Llun y 26ain, a phregethodd yno yn yr hwyr^ 
Bu mewn cyfarfod pregethu yn Llanelli ar yr i7eg a*r i8ed o 
Fedi, a'r wythnos ddilynol mewn cyfarfod cyfFelyb yn yr 
Eglwys Newydd, gerllaw Caerdydd. Ar yr 2ofed o Hydref 
pregethodd yn angladd Mr. Evan David, Llantrisant; ei 
destyn oedd i Tim. iv. 7, 8; ac ar y i3eg a*r i4eg o Dach- 
wedd yn nghyfarfod pregethu Gyfeillon, Cwm Rhondda» 
Nid oedd yn iach y Sul olaf o 1871, ac am yr un rheswm nis 
gallodd fyned i'w gyhoeddiad y Sabboth cyntaf yn 1872. Nid 
ydym yn cael y gair " methu ** ar ol hyny hyd y gfed o 
Fehefin. Yn y cyfamser yr oedd wedi gallu cyflawni ei holi 
addewidion, a hyny mewn lleoedd yn mhob parth o Forgan- 
wg, a bu am un Sabboth yn sir Fynwy. Ar y i8fed a'r igeg 
o Fedi yr oedd yn nghyfarfod pregethu Llaneurwg. Yr 
wythnos ddilynol cynaliwyd cyfarfod pregethu blynyddol 
Tonyrefail ; ac y mae yn enwi y pregethwyr fu yn y gwaith, 
a*r testynau, a swm y casgliad, sef ;^72. Y gweinidogion 
oeddynt Mr. Samuel Jones, Mr. T. Rees, Mr. Edward Mat- 
thews, a Mr. D. Rees, Llanelli. Yr oedd Mr. Evans wedi 
cyfarfod diweddar weinidog enwog Capel Als, Llanelli^ 
mewn cwrdd blynyddol y buasai efe ynddo am Sabboth yn 
y dref bono ychydig amser cyn hyny, ac wedi "hoffi ei 
ysbryd.** Yr oedd Dr. Harries Jones a Mr. Evans yn cyd- 
br^ethu y bore a'r nos, a gadawodd brodyr y He idd3mt i 
benderfynu rhyngddynt pa un o honynt oedd i bregethu ya 



Digitized by 



Google 



272 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

y prydnawn ; a thra yr oedd y ddau yn cymell y naill y Hall 
dywedodd Mr. D. Rees, yr hwn oedd wedi dechreu yr oedfa, 
** Mi bregethaf fi os na allwch chwi gytuno ar unwaitR pa 
un o honoch sydd i wneud.'* Ymfoddlonodd Mr. Evans i 
tregethu, a dywedodd ar ei bregeth, ** Yr wyf yn hoffi ysbryd 
fy mrawd," gan gyfeirio at yr hyn a ddywedasai Mr. Rees. 
Yr ydym yn gadael ei eiriau ei hun i gyfleu y crybwylliad 
nesaf sydd genym i'w adrodd. Hydref 3n: 2il, 1872, " Yn ei 
40 mlwydd oed, Howell yn ymadael &*r byd hwn y dydd 
hwn am 2 o*r gloch. O fy anwyl Howell ! dyma deimlad 
tost ! eto, yn ddiau, sanctaidd a da yw yr Arglwydd yn ei 
lioll fFyrdd. Hyd. 7fed, angladd fy anwyl Howell, — 11, 
gweddiodd y Parch. William John, Penybont, pregethodd y 
Parch. E. Matthews— Salm 39. 6, 7." Nid oedd Mr. Howell 
Evans erioed wedi bod yn gryf, ond am yn agos yr oil o'r 
iianer olaf o'i fywyd yr oedd wedi dyoddef nychdod mawr, 
AC ar brydiau wedi cael cystudd caled. Bu rhaid iddo 
<ireulio rhaii fawr o'r amser hwn gyda ni yn Nghaerdydd. 
Yr oedd yn anwyl iawn genym, yn gwbl fel un o honom ein 
hunain ; yr oedd megys mab yn hytrach na brawd i*n tad, ac 
fel brawd i ninau. Ni bu perthynas mwy caruaidd erioed. 
Meddai ar y ddynoliaeth oreu, ac yr oedd yn 11a wn o fonedd- 
igeiddrwydd naturiol.- Cawsai well ysgol na*i frodyr hynach. 
Bu am tua dwy flynedd mewn ysgol yn Bath, dan y diweddar 
Mr. Browning. Cafodd ras hefyd yn ddiameuol. Gwnawn 
:gofio byth y nos lau y daeth gyda ni i*r eglwys yn nghapel y 
Docks, Caerdydd— yr oedd hyny tua'r flwyddyn i860 ; ac 5^: 
ydym yn cofio yn dda waith ein hanwyl fam yn dadgan ei 
hargyhoeddiad fod Mr. Howell Evans yn meddu y rhan dda. 
Rhoddwyd derbyniad Uawen iddo. Yr oedd yn hofF-ddyn 
yr holl frawdoliaeth ;. ac yr oedd ei galon yntau yn llwyr 
gyda'r achos mawr, ac ymhyfrydai yn holl bethau y cysegr. 
Yr oedd ein galar oil yn fawr ar ei ol, a hiraeth ei anwyl dad 
yn nodedig felly. . Dygwyddem fod gartref yn Nghaerdydd 
ar y pryd, a threuliasom. Sabboth y 6fedo Hydref ar Donyr* 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 273 

e&il. Yr oedd yn gyfarfod ysgolion yno y diwrnodhwnw; 
yjsgol Glynogwr wedi dyfod i adrodd pwnc gydag ysgol y He, 
Cyhdeddiad Mr. Evans oedd yn Nhonyrefail y Sul hwnw ; 
ac felly syrthi.odd arnom i arwain y gwasanaeth goreu y 
medrem dan yr amgylchiadau. Oydd Llup, y yfed, daeth 
nifer luosog yn nghyd i'r angladd i amlygu eu cydymdeimlad 
&'r teulu, ac i ddangos eu serch at goffadwriaeth ein cir 
ymadawedig. 

Yr oedd y meddwl puraidd mai sanctaidd a da y w Duw yn 
ei holl ffyrdd yn gymorth mawr i'r tad trallodus, a galluog- 
wyd ef hefyd i ymgysuro yn ei waith. Aeth at yr oedfa 6 i 
Benygraig y nos Sul dilynol, sef y I3eg o Hydref, a phr^eth- 
<]|dd am lo bore dranoeth, y I4eg, yn nghyfarfpd blynyddol y 
Dinas, ac aeth oddiyno erbyn 3 o*r gloch i weinyddu mewn 
angl^dd ar Donyrefail. Aeth mor bell a Phontrhydyfen y 
Sabboth dilynol, ac i Lanwyno y Sul wedi hyny. Ond 
methodd fyned i*r Docks y Sul cyntaf yn mis Tachwedd, 
Gyflawnodd ei addewidion am yr oil o'r Sabbothau dilyngl 
hyd ddiwedd y flwyddyn. Y mae yn dechreu y flwyddyn 
newydd, 1873, Y^ STf I ^^ °i choUodd ond dau Sabboth hyd 
y cyntaf yn Awst, a dim ond dau yn ychwanegol o hyny yn 
mlaen hyd ddiwedd y flw)^dya. Hefyd, ar yr iieg o lonawr^ 
yr oedd wedi pregethu yn angladd Mrs. Jones, un o ** Ladies 
y Ton," yn 92 oed, oddiar.Phil. i. 21. Ar y I3eg o Fai, cyf- 
lawnodd yr un gwasanaeth yn angladd gweddw Mr. Evan 
David, Llantrisant, gan gymeryd hefyd yr un testyn. 

Yr ydym unwaith eto yn cyflwyno crybwylliad yn ei eiriau 
ef ei hun ar gyfer y dyddiad Awst 4ydd, 1873 : — "D. Howell, 
Abertawy, yn ymadael k't byd hwn ; dyn hynod o dduwiol, a 
gwir ddefnyddiol yn mhob cylch." Yr oedd Mr. Howell ac 
yntau, fel y mae yn hysbys, yn gyfoedion, ac hefyd yn gyfeill- 
ion mawr. Buont yn cydweithio ar yr un.maes am yn agos 
i bymtheg mlynedd a 4eugain, a'r cyd-ddealldwriaeth goreu 
a mwyaf caruaidd wedi bod bob amser rhyngddynt. Yr oedd 
yn olygfa e£feithiol i'w gweled, fol dangosiad o hyny, yn siglo 



Digitized by 



Google 



^74 WILLIAM BVAN8» TONIfRBPAIL. 

4wylaw yn ngbyfarfod y pregethwyr yn Nghymdeithasfii 
Taibach, gwanwyn 1868, pryd, fel yr adroddasom eisioes, j 
cafwyd un o'r cyfarfodydd mwyaf gwlithog ag y buom erioed 
ynddo i wrandaw yr hybarch dad o Abertawy yn adrodd ei 
brofiad, a'r ymddyddan dedwydd a buddiol a ddil3modd. Yr 
ydoedd yn wir yn wledd ysbrydol o'r fath oreu. Y tro cyntaf 
t ni ei weled wedi marwolaeth Mr. D. Howell, dywedodd ; — 
" Yr wjrf yn teimlo hiraeth tost ambell bryd ar ol Mr. David 
Howell. Yr oeddwn yn hoflf iawn o'i gyfeillach, yn enwedig 
dan rhai axngylcbiadau." Wedi marwolaeth Mr. Howell, 
Mr. Evans oedd yn awr y gweinidog ordeiniedig hynaf yn y 
Cyfundeb, a daeth felly yn " dad ei eglwys." 

Yn y flwyddyn hon, 1873, sefydlwyd un o gymdeithasau y 
Good Templars yn yr ysgoldy, yn ngl^n k chapel Tonyrefail. 
Yr oedd y wedd newydd yma ar yr achos dirwestol yn h3mod 
o lewyrchus ar y pryd, ac y mae yn ddiameu fod llawer o 
ddaioni yn cael ei wneud drwyddi. Ar y cyntaf, teimlai Mr. 
]^vans yn annueddol i ymuno &'r mudiad ; ond wrth gym^ryd 
pob peth i ystyriaeth, nis gallai ei wrthwyneba. Fe gaiff 
ddyweyd yr banes yn ei eiriau ei hun : — *' Tri pheth, medd 
rhywun, sydd genyf yn erbyn Temlaeth Dda; ond erbyn 
ystyried yn ddwys ni allaf fod yn ei herbyn — i, Ei defodaeth ; 
2, Ami swyddogaeth ; 3, Y dirgelwcb mae yn gadw iddi d 
hun." Ymunodd &'r gymdeithas, a thrwy hyny rhoddodd ei 
gefnogaeth weitbredol i'r symudiad. 

Ar yr 17^ o Awst, yr oedd yn Mhenygraig y bore. Yr 
oedd y cyfeillion yn y lie hwn yn garedig iawn tuag ato, ac 
yn gofalu cael cynorthwywr iddo ar y Sabbothau y byddai 
3mo, yr hyn oedd yn arbediad mawr iddo; a gallai, os 
dewisai, ddychwelyd adref cyn yr hwyr. Methodd fyned i 
Droedyrhiw y Sul dilynol, ond gallodd g}^wni ei addewid t 
Gasnewydd-ar-Wysg y Sabboth canlynot ; a dil3modd ei 
gyhoeddiadau agos yn ddifwlch byd ddiwedd y flwyddyn. 

Ni chollodd yr un Sabboth am y pedwar mis cyntaf o*r 
flwyddyn ,i874. Bu hefyd yn agoriad y capel newydd j% 



Digitized by 



Google 



WILLIAM aVAMS, TONYRBFAIL. 97| 

HhrrfiilU ar yr aaain a'r 23ain o Ebrill, lie y pregethodd ddwy 
li^aithy y nos gyntaf oddiar Salm xv., ac am lo yr ail ddyd4 
oddiar i Petr i. 2i. Methodd "gan lesgedd" a myned 4 
Banttywyll, Merthyr, ar y lofed o Fai. Ond y dydd Mawrth 
canlynol yr oedd yn pr^ethu mewn angladd un *' Anne 
Williams, 76 oed." Y Sul a'r dydd olaf o Fai, yr oedd yn 
Gamddiffaeth, sir Fynwy, ac hefyd y Llun dilynol, y laf o 
Fehefin, yn eu cyfarfod blynyddol yno, a phregethodd bedair 
gwaith. Bu 3m y Rock a Manmoel ar y i4eg o*r un mis, ac 
yn pregethu dair gwaith ; a gallodd fyned i*w hoU gyhoedd-. 
iadau, gyda phump eithriad yn unigj o hyny hyd ddiwedd y 
flwydd}^, a gwasanaethodd mewn Uuaws o angladdau. Y^ 
oedd i fod yn Mountain Ash dydd Nadolig mewn cyfarfod 
pr^ethu. " Methu ; ddim yn iach,*' sydd ar lawr ar gyfer y 
dyddiad hwnw ; a*r un modd nid oedd yn alluog i br^ethu 
ar Donyrefail y Sabboth dil3mol. Yr oedd y Nadolig y flwydd^ 
yn hono ar ddydd Gwener, ac yr oeddym wedi treulio y 
tri diwmod cyntaf o'r wythnos gydag ef yn NghaercurlaSf 
Dyma y pryd y cawsom y cyfleusdra i'w wrandaw yn adrodd 
ei adgofion am yr hen brc^ethwyr ac i'w hysgrifenu i lawr, 
yn nghyda rhai pethau ereiU a fuasent wedi myned yn gwbl 
annghof oni buasai iddynt gael eu dyogelu felly. Ni chawson^ 
^ erioed mor agored ag ydoedd y tro hwn. Er ei lesgedd yr 
oedd yn hynod hapus, Ni fu nemawr allan o*r t^ drwy'r 
wythnos ; ond yr oedd yn dal yn mlaen i adrodd hanesynau^ 
gpfyn cwestiynau ac i ateb cwestiynau, yn mron o'r bore hyd 
y nos, ond pan y byddem ni yn awr ac yn y man yn myned i 
ysta£ell arall, er iddo ef gael gorphwys ac i ninau gael c)rfle i 
ddodi i lawr y pethau yr oedd wedi eu dywedyd. Yr oedd 
yr un pryd 301 tein^lo oblegyd ei lesgedd, ac yn dra siomedig 
pherwydd ei anallu i fyned i Mountain Ash. Meddai, '' Yir 
oedd gen' i ormod o fwria^ i fyned i Mountain Ash, 'does 
dim doubt.*' Dywedodd hefyd, '* Y mae yn bryd i mi fairw. 
Mae yn syndod fy mod i wedi byw pyhyd, wrth gofio i mi 
waeddi cymaint pan yr oeddwn yn ifan^." " Ond 'doedt^ 



Digitized by 



Google 



176 WILLIAM EVANS, TONYREPAIL. 

gwaeddi ddim yn beth mor galed i chwi a Uawer ? " ^* Nac 
oedd, mae'n debyg ; yr oedd yn naturiol iawn." Meddeih 
wrtho, " Ni chawsoch chwi eich blino fawr gan ofn dynion ? " 
*• O do, fel y bum i flFolaf," oedd ei ateb. " Chwi roisoch 
chwi oreuon eich amser a'ch oedran a'ch nerth i*r gwaith ? " 
" Do, 3rn llwyr iawn hefyd." Yn ngwyneb ei anallu i gyf- 
lawni ei addewid dydd Nadolig gwnaeth y sylw, " Dechre 
serious yw dechre flfaelu." "A fynwch chwi r5rwbeth am 
danoch i'ch cadw yn gynes ? " meddai Mrs. Evans wrtho, ar 
ol iddo godi bore dydd Mercher. y 23ain o Ragfyr. ** Na 
fyna i ddim ond Uonydd a brecwast, i mi gael tipyn o nerth." 
Ac ar ol brecwast dywedodd, " Yr wyf yn henach nag oedd 
fy nhad, na neb sydd yn perthyn i mi, ond Evan, fy njrawd ; 
ac y mae e' wedi marw, mewn ystyr, er ys deg mlynedd." 

Yr oedd ganddo gyflawnder o adgofion am yr hen dadau 
yn y weinidogaeth, y rhai a ysgydwent Gymru yn mlynydd- 
oedd diweddaf y deunawfed ganrif, ac yn yspaid y deugairi 
ml5medd cyntaf o*r ganrif bresenol. Yr oedd yn cofio mor 
bell yn ol a Mr. Jones, Llangan, a Mr. Charles o*r Bala. Ac 
am y ddau Mr. Richard, Mr. Ebenezer Morris, a Mr. Elias, 
ac amryw ereill o enwogion, treuliodd lawer o amser yn eu 
cymdeithas, a bu yn cyd-lafurio gydag amryw ohonynt am 
flynyddoedd. Coleddai y meddyliau uchelaf am danynt. Yr 
oedd eu coffadwriaeth yn fendigedig i*w deimladau. Ei brif 
hyfrydwch ydoedd ymddyddan am danynt. Ac os ceid ef 
mewn hwyl i fyned dros ei hoff hanesynau, byddai mewn 
gwirionedd 5m wledd, yn nefoedd ar y ddaear. Un o'r pethau 
cyntaf yr ydym yn ei gofio am dano ydoedd ei weled a*i 
glywed yn gwneud hyn. Pan oeddym eto ond ieuanc iawn 
yr ydym yn cofio ei weled yn codi o*i gadair, ac yh neidio i 
fyny i sefyll ami, ac yna yn adrodd geiriau un neu arall o'r 
hen bregethwyr. Ac wedi iddo beidio ag esgyn i ben ei 
gadair, byddai fel rheol yn sefyll i adrodd ei adgofion, ac yn 
gy£fredin hefyd byddai yn Uawn cynhyrfiad — ei lygaid )m 
fflamio, ei lais yn codi, a'i freichiau yn symud, wrth fyned 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBPAIL. 27^ 

dros hanes yr hen Gymdeithasfaoedd, a'r brodyr enwog oedd 
yn arwain ac yn pregethu ynddynt. Yna eisteddai i lawr, 
end cyn pen ychydig funudau yr oedd ar ei draed drachefn 
yn adrodd yn fywiog a brwdfrydig adgofion ychwanegol 
peddynt wedi dyfod i*w feddwl. Fel y gallesid dysgwyl, aifc 
adroddodd yr un hanesynau laweroedd o weithiau ; ond bob 
tro yx oedd rhyw newydd-deb ynddynt, oblegyd y newydd- 
deb ysbryd gyda pha un yr oedd efe yn eu hadrodd. 

Y mae i'w sylwi, er cymaint adroddai Mr. Evans am yr 
hen bregethwyr, ac er mor fawr ei edmygedd ohonynt, ni 
byddai un amser yn eu dynwaredu. Ni wnaeth arfer 
efelychu na llais nac ystum yr un ohonynt. Buasai hyny 
yn groes i'w chwaeth ac i'r syniad oedd ganddo am y 
difrifwch sydd yn gweddu i bregethwr. 

Gwrandawodd ar Mr. Jones o Langan dair gwaith, sef yn 
Llantrisant, Llanbedr-ar-fynydd, a Phontfaen. Yr ydoedd 
yn yr ysgol yn Mhontfaen pan y clywodd Mr. Jones yn 
pregethu yn y dref bono, ac aeth yr hoU ysgol i'r oedfa i 
wrandaw yr efengylydd enwog. Yn mhlith manau ereill ag 
y byddai Mr. Jonds yn myned yn achlysurol i br^ethu 
ydoedd Brynmenyn, — He ychydig fiildiroedd i'r gogledd o 
Benybont-atr-Ogwy. Yr oedd 5m y He hwnw gymeriad hynod 
o'r enw Thomas Jones, yr hwn oedd yn cadw tafam a flferm, 
ac hefyd yn is-oruchwyliwr, yn perthyn i ystid Llanharan, 
Aeth at Mr. Jones un diwrnod i ofyn iddo a ddeuai i bregethu 
yn Brynmenyn y Sul canlynol. Atebodd Mr. Jones ef trwy 
ofyn, '' Pa un a wyt ti fwyaf am dano, fy ngwrandaw i neu 
werthu cwrw?" "Tipyn o bob un o'r ddau." "Gan i ti 
ddyweyd y gwir mi ddeuai." Y mae genym un adgof arall 
o eiddo Mr. Evans am Mr. Jones, Llangan. Mewn Cyfarfod 
Misol yn sir Forganwg yr oeddid yn ymddyddan yn nghylch 
achos dyledion y capelau. Mr. Jones oedd yn Uywyddu. 
Anogid ar fod ymdrechion neillduol yn cael eu gwneuthur i 
symud ymaith y ddyled. Yn nghwrs yr ymdriniaeth 
cododd un o'r biaenoriaid, gwr o'r enw Evan, a dymwr wrth 



Digitized by 



Google 



^7^ WILLiAM lEVANS, fONVkB^AlL. 

'ti alwedigaeth— neu fel y gelwid ef yn null sathredig y wlad, 
tatato'r Dyrnwr— a dywedodd, "16, talwch nhw." ^'Pii 
fedd, lanto bach ? " gofynai Mr. Jones. " Fel hyn," atebai 

V dyrawr, gan osod ei law yn ei logell a thynu allan bumf) 
nen gini, a'u gosod ar y bwrdd. •• Dyna ti wedi ein maeddti 
'Hi yn d^, lanto," meddai y Uywydd parchedig. 

Dim ond unwaith y cljrwodd Mr. Charles o'r Bala, ac yt 
oedd 5m cofio y testyn, — **Od oes neb heb ysbryd Criaft 
ganddo, nid yw hwnw yn eiddo Ef." Yr ydym yn cofio iddo 
"adrodd gyda chymeradwyaeth y sylw canlynol am Mr. 
K^harles o'r Bala, a glywsai er ys Uawer o flynyddoedd, — 
^ Nid oedd efe yn ^ ysgythrog, eithr yr oedd yn lanco yit 
6dwfn, ond yr oedd ei lance bob amser mewn olew." Eitft^ 
tra nad oedd gan Mr. Evans ond c6f bach am Mr. Charles 
^'r Bala, yr oedd 3m cofio Uawer am ei frawd, Mr. David 
Charles o Gaerfyrddin. Buont gyda'u gilydd amryw droi<m 
'yn y Cymdeithasfaoedd. Byddai yn hofF o adrodd sylw he6 
"flaenor o'r enw WiUiam Jones o Ystradgynlais, — " Mr. 
'Evans, dyna amser braf oedd amom ni yn y Sassiynau er 3^ 
lawer dydd, pan yr oedd Mr. Charles, Caerfyrddin, yn taflu*t 
^mfs i'r ford, a Mr. Ebenezer Morris yn eu cymeryd i fynyr 
kc yn eu dangos." Ac wrth adrodd y dywediad hwn, ac i 
"^luro'r meddwl, cymerai ei napc3'n poced, ac wedi ei daflti 
•yn syp5m ar y bwrdd yn ei ymylj codai ef i fyny ac agorai rf 
ar ei hyd, i'r dyben o'i ddangos yn ei lawn faint. 

Yr oedd ganddo hefyd ddywediad o eiddo y Parch. 
William Howells, Longabre, a adroddai gyda dawr arbenig. 

Y tro cyntaf yr aeth Mr. Evans i Wasanaethu yr achos j^ 
Llundain, danfonodd Mr. Howells am dano, a bu yn ym^ 
weled kg ef amryw weithiau. Wrth ymddyddan am bregeth- 
'wyr Cymru, d)rwedodd Mr. Howells, " Maent yn sdn Uaweir 
'km bregethwyr mawr Llundain^ ac y maent yn fawr M 
•swimnferSf ond f niae pregeth wyr Cymru yn divo ac heb foddk 
t)yma dri phr^ethWr ^ad bes eu cyflFelyb,— David Charted 
'^c Ebenezer ^torris am eu gWraddiblder, a John Elias trwy 



Digitized by 



Google 



WILLIAM BVAMS, TONYRftrAIL. 27^ 

lafur ac arddeliad. Y tnae&t yn pr^ethu fel t3rwy80gioa.^ 
John Elias y w y pregethwr mwyaf yn Nghymru, a'r mwyaf 
yn y deyrna8» ac feallai yn y byd." 

Hoff bregethwr Mn Evans ydoedd Mr. Ebenezer Morris* 
M O'r holl hen bregethwyr yr boffaf genyf oedd Ebenezet 
Morris, a'r anwylaf genyf fel dyn oedd John HugfaeSt 
Liverpool." " Ebenezer Morris y ddysgodd y wers cyn 
tnarw i gyngori yn ymyl Duw, heb wenau neb, na phlygu pen 
i neb." Gwrandawodd Mr. Evans lawer arno er yn ieuanc, 
pan ar ei deithiau trwy Forganwg ^ ac yr oedd yn cofio 
Uawer o'i eiriau. Dyma ychydig o engreifftiau : — " PobI 
ksarty iawn ydych chwi yn Merthyr gyda'r troseddau ; ond 
b'le mae'r ymwared?" " Pobl hearty ydych chwi yma ya 
KghaeFfyrddin gyda'r gweithio a'r Ysgol Sul, yj ydych )m 
drefnus iawn ; ond pwy sydd yn creu ? allwch chwi ddint 
creu." " Yr hwn sydd, yr hwn oedd ? nage ; yr hum sydd t 
yr hwn fydd ? nage ; nid oes oedd na bydd i Dduw : Yr hwn 
SYDD ERioBD A BYTH.'* ** Beth yw Syddl goleuni yn y 
deall a nerth i weithredu — nid y naiU heb y Hall." ** Y 
dynion hyn, y dynion hyn^ ydynt weision,— ^^^j»<m, nid 
tneistri, — y Duw Goruchaf ; y- mae uchel ac uwch ac uchaf^ 
ond dyma y GORUCHAF ; y rhai sydd yn mynegu i chwi 
ffordd — y mae fordd am dani — iachawdwriaeth, yr hon a'o 
gwna ni yn iach am byth." Ar adeg Cymdeithasfa yn 
Nghaerffili (1S19), yr oedd Mr. Morris yn lletya gyda Mr* 
£dmunds, ffcrmwr cyfrifol yn y He hwnw. Cymerodd yr ym^' 
ddyddan canlynol le rhyngdd3mt :— " Yr ydych chwi yn 
fiermu, Mr. Morris ? " " Ydwyf, yr wyf yn trin tipyn o dir." 
♦* A ddewch chwi allan i weled y gwartheg a*r ychain P " 
'* Mr. Edmunds, nid i weled ychain y daethom nt yma." Ar ol 
oedfa galed yn Pencoed dywedodd, '' Mae'n anmhosibl codi'r 
bwyliau heb W3mt« 'Chefais i ddim clip ami o'r testyn i'r 
Amen." Eithr nid yn ami ybyddai Mr. Ebenezer Morris yn 
cael oedfeuon celyd. Fel hyn y d3rwedai boneddiges o sit 
Frycheiniog am dano ar ol ei wrandaw : — *' Nid oeddwn i yir 



Digitized by 



Google 



a8o WII.UAM EVANS, TONYREFAIL. 

meddwl am neb with ei wrandaw, ond aip yr Apostol PauL'^ 
jUn tro cwrddodd Mr. Evans k*r diweddar hen flaenor, 
Dafydd William o Gaerffili, yr hwn a*i cyfarchodd; yn 
gynhyrfus, " Mr, Evans.** " Beth, sydd y mater yn awr ? " 
''Llantrisanty lie y cefais i fy mywyd ! ** Testyn Mr. Morris, 
jqi Llantrisant, y tro hwnw ydoedd, " Pa fodd y diangwn ni, 
ps esgeuluswn iachawdwriaeth gymaint?" Cafodd Dafydd 
William ei achub dan y bregeth. Dyma adgof arall sydd yn 
j^luro yr eflfeithiau rhyfedd oedd yn cyd-fyned k phregethu 
Mr. Ebenezer Morris. Aeth bar-gyfreithiwr, oedd yn an- 
jByddiwr, gyda Mr. Smith o Aberafon, i wrandaw Mr, Morris 
yn pregethu mewn Cymdeithasfa yn Nghaerfyrddin. Gofyn- 
odd Mr. Smith iddo, «* What do you think of him ? ** "-/ havt 
never heard such a man ; he made me weep in spite of myself ^ though 
J did not believe a word he said.'' Yr oedd gan Mr. Evans 
hanes nid annhebyg am e£faith pregeth o eiddo tad Mr, 
Ebenezer Morris, sef Mr. David Morris, yr hon a draddod- 
wyd ganddo yn y Collena, sef y palasdy yn ymyl Tonyrefail 
ag yr ydym eisioes wedi cyfeirio ato. Yr oedd yn bresenol 
jun Noah Morgan, fiermwr cyfrifol yn yr ardal, yr hwn a 
ystyrid yn ddyn bydol iawn. Ar ei waith yn dychwelyd 
adref o'r oedfa, cafodd ei wraig yn dra anfoddog, oblegyd ei 
fod wedi aros cyhyd o'r t^. Ei ateb iddi ydoedd, " Pan yr 
oeddwn yn gwrandaw ar y pregethwr yna heno, nid oeddwn 
yn prisio mwy am y byd nag am fotwm fy ngh6t.** Y mae 
genym un adgof arall am Mr. Ebenezer Morris. Yr oeddid 
mewn Cymdeithasfa yn trefnu i dalu dyled oedd yn gorphwys 
ar y Cyfundeb yn y Deheudir, ac i'r amcan hyny yn ei ranu 
thwng yr amrywiol siroedd, Cwynai a dadleuai yr hen 
flaenor Thomas Dafydd, Pencoed, fod y swm a osodid ar 
Mprganwg yn ormod. Tueddai Mr. Morris i'w gefnogi ; 
end pasiwyd y C3mygiad. " Beth wnewch chwi yn awr, 
Thomas Dafydd ? '* gofynai Mr. Morris. " Beth sydd genjf 
i!w wneud, ond myned adref a cheisio eu talu ? '* ydoedd 
ateb pared yr hen flaenor, a theimlad o ffoddlonrwydd yn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 281 

ymdaenu dros yr holl frawdoliaeth. Yn y cysylltiad hwn ni 
fyddai aUan o le i groniclo dau grybwylliad arall am Thomas 
Dafydd o Beneoed, a glywsom Mr. Evans yn eu hadrodd. 
VYr oedd yn beio Mr; Charles, Caerfyrddin, am beidio 
derbyn cydnabyddiaeth am bregethu, a dywedat y gallai ei 
roddi at beth bynag a ddewisai." Hefyd, ar un adeg, bu 
annghydfod poenus rhwng Mr. Richard Thomas, .Llysy- 
ironydd, a Mr. Smith, Aberafon. Buwyd amryw weithiau 
yn trin yr achos )m y Cyfarfod Misol; ac yn y diwedd 
dywedodd Thomas Dafydd wrth)mt, " Yr ydym wedi bod yn 
hir iawn yn trafod yr achos hwn ; ac os nad ydych chwi eich 
dau yn cytuno k*ch gilydd, dyna'r drws i chwi." Dywedodd 
blaenor arall, William Jenkins, Ffynonwen, hefyd, ar yr un 
achlysur : " Yr oeddwn i yn meddwl eich bod chwi eich dau 
yn myned i'r nefoedd. Ond mi welaf y bydd yn rhaid cad 
dwy nefoedd i chwi." Ar hyn terfynwyd yr annghydiod, ac 
ni chlybuwyd am dano mwyach. 

Fel y dywedwyd, hoflf br^ethwr Mr. William Evans 
ydoedd Mr. Ebenezer Morris, ac hawdd y gallai wylo wrth 
siarad am dano. Ac yr ydym yn gweled iddo ddanfon rhai 
o'i adgofion i awdwr yr erthygl ar Ebenezer Morris yn y 
Gwyddoniadur Cytnreig^ yr hon a argra£fwyd ar wahan fel 
cofiant yn 1881 (Gwel tud. 50 a 73). Ond soniai Mr. Evans 
lawer hefyd am Mr. Elias, ac yr oedd ei barch i'w goffadwr- 
iaeth yn mron yn ddiderfyn. Fel hyn y dywsom ef yn 
gwahaniaethu rhwng Mr. Elias a Mr. Morris :—** Un mawr 
oedd Elias i godi dynion i synu, ac i deimlo nad oeddynt yn 
xldim. Un mawr oedd Ebenezer Morris i godi dynion i'r 
nefoedd. Wrth wrandaw Ebenezer Morris yr oeddwn bob 
amser yn cael fy hunan yn ddyn rhydd.'* Bu Mr. Evans yn 
cyd-bregethu saith o weithiau yn yr un oedfeuon gyda Mr. 
Elias. Un o'r troion hyn ydoedd yr oedfa olaf yn un o 
Gymanfaoedd y Pasg yn Llundain, sef yn 1826. Yr oedd 
Mr. Evans y pryd hwnw yn gorphen ei dymor, a Mr. Elias 
yii dechreu ei amser yn y brif ddinas. Dywedodd Mr. Elias 



Digitized by 



Google 



282 WILLIAM BVANS, TONVRSFAIL. 

Wrtho, "Eich oedfachwi 3rd3nv*heno; mi ddywedaf fi ychydig 
yn fyr o'ch blaien." " Lefaraf fi byth ar eich ol." " We!, 
t)s na wnewch, cymerwch eich amser, mi nxldaf fi gyngor 
t)yr ar eich ol." Y mae 3m debyg i'r gweinidog o DonyreCaSl 
Igael oedfa annghyffre<Un o hwylus y tro hwnw, ac ni wnaetk 
Mr. Elias ond pregethti^ yn fyr ar ei ol. Ar achlysur arall> 
dygwyddodd Mr. Evans gymeryd y testyn yr oedd Mr. Eliab 
wedi bwriadu traethu arno. Dywedodd Mr. Elias wrtho* 
»* Yr ydych wedi cynieryd fy nhestyn." " Yr wyf yn ofni fy 
tnod wedi ei ddinystrio," meddai Mr. Evans* " Nac ydych, 
fe fuasai 3m dda genyf allu dyweyd arno fel y gwnaethoch 
chwi." Y testyn ydoedd, " Feallai y cuddir chwi yn nycM 
digolaint yr Arglwydd." Cafodd gyfleusdra wedi hyny i 
glywed pregeth Mr. Elias, ac yr oedd un sylw joiddi wedi 
gl3mu yn ei feddwl : — " Y mae yn well* gen' i feallai Duw, nk 
fe wna dyn." 

Un arall ag yr oedd gan Mr. Evans feddwl mawr iawn ^ 
hono ydoedd Mr. Ebenezer Richard, Tregaron. " Un manwi 
iawn oedd efe : y mwyaf manwl yn ei oes. Yr oedd yn 
fendith ac yn fendigedig yn ei ddydd hyd yn 56ain oed»^ 
Dymunai dri pheth : — (i) cael marw yn dduwiol ; (2) marw 
gartref ; a (3) marw yn ddi*drwbl i neb. Yn nghyfarfod f 
pregethwyr mewn Cymdeithasfa dywedodd, « Gofalwch am 
dri pheth — i, Cyflwr. 2, Cymeriad, i beidio ei dori. Pan yir 
ydys wedi dryllio celfi, yr ydys yn defnyddio putty i*w cywirc^ 
ac yn eu paentio ; ond y mae*r faint a'r putty yn colli, li 
thyna'r tyllau yn dyfod i'r gcdwg. 3,.Cenadwri. Ni fydd 
cenadwri heb ei chael ; ac nid oes derbyniad a chymeradwy»» 
laeth heb genadwri.' Yr oedd yn anmhosibl peidio wylo wrtk 
ei wrandaw." Cyfarfyddasant un tro mewn Cymdeithasfiftv 
pan yr oedd Mr. Evans newydd brynu het a chantal mwjf 
Hydan na'r cyffredin. Cyfarchodd Mr. Richard ef trwy ddy- 
weyd, " Yr ydych wedi newid eich barn." " Pa'm yr ydych 
yn dyweyd hyny ? " *♦ Yr ydych Wedi myned yn QuahrJ** 
^* Nid oeddwn i )m meddwl am y fath beth." Dro arall^ p«9 



Digitized by 



Google 



mtLUkU BVAMS, TONtl^BPAlL. bS} 

ft oedd Mr. £vatl6 ar fyned i LUitdain am dytnor i wasan- 
tethu yr achos ynb| dywedodd Mr. Richard wrtho, ^'Cofiwch 
t at y brenin ; mae yn ddku y byddwch chwi yn treulio 
ilawer o amser yn ei gwmni ef/' Wrth gl3rwed rhywun yti 
Biarad mewn C3mideitha^a ar bwnc ag oeddid wedi.ei ben<* 
derfynuy gofynodd, " Beth sydd amo ef yn nwr ? '* Yr oedd 
Mr. Evans yn coffau hefyd y dywediad hwn o etddo Mr. 
Richard : — ** Mae pawb yn gwybod mai pregethwr bach 
jrdwyf, ond y nefoedd sydd yn gwybod mai gweddiwr bach 
ydwyf." Ac )rr ydym yn cofio )m dda ei glywed, ar ol myned 
dros yr adgofion hyn, yn ychwanegu, *< Wrth £eddwl am yr 
hen bobl, yr wyf yn teimlo y gallaf ddyweyd, Bendigedig ; '^ 
^U wyneb yn cochi a'i lygaid yn gwlitho. 

Yr oeddid mewn un Gymdeithasfa yn trin achos hen frawd 
b bregethwr ag oedd wedi Uithro trwy yfed yn ormodol. 
^ueddai rhai o'r brodyr i fod yn dyner wrtho, ac 301 eu piith 
Mr. David Williams, Merthyr, yr hwn a awgrymodd mai 
|>riodol fyddai iddynt weddio ar i'r hen frawd anffodus a 
gwan gad ei gymeryd i'r nefoedd. Ar hyn cododd Mn 
Ebenezer Morris, a dywedodd : — " Dafydd William, jDafyii 
WiUiam^ Dafydd William ; " ac aeth dros yr enw satth o 
weithiau, gan ychwanegu at y pwyslais bob tro, nes yr oedd 
%r8wyd ar bawb yn y He ; " peidiwch gwneud yn rhy hael ar 
%i(ch nefoedd. Lie gl&n yw*r nefoedd. Nid k yno ddim 
lialogedig." 

Deuai yr hen weinidog, Mr. Henry Jones, Llaneurwg, yn 
Bchlysurol i Gyfarfod Misol Morganwg. Gair Mr. Evan$ 
-am dano ydoedd,. '* Yr oedd efe yn wr boneddig ; ond aetb 
yn ddilafur, ac i bregethu 3rr un pregethau, ac o ganlyniad yn 
ddiflas. Peth ofhadwy yw bod yn ddilafur." Ond yr oedd 
yr hyn a ddywedai am Mr. David Rees, Llanfynydd, yn 
wahancrf:— " Wedi dechreu dyfod i ddeall, yrwyfyn cofio 
M fod yn hyfrydwch tnawr i wrandawar Dafydd Rees, Llan* 
ffnydd. Yr oedd efe yn llefaru yn yr un liais o ddechre ei 
^Iregeth hyd ei diwedd ; ytt trin yr Ysgrythyrau yn hyfryd. 



Digitized by 



Google 



^2^4 .WILLIAM BVANS» TONYREFAIL. 

Yr oedd 3m anmhosibl peidio gwrandaw amo, er nad oedd yii 
gwaeddi dim. Yr oedd ar daith yn 1818, yn union yo mroi)t 
wedi i mi ddechreu pregethu. Cymerwyd ef yn glaf ya 
Mhontyphdd. Methodd a dyfod i'r Ton; gorfu i mi bre* 
gethu yn ei le, ac wedi hyny i fyned i Lantrisant. Yr oedd 
jt Annibynwjrr yn hoff iawn o Dafydd Rees ; yr oedd lluaws 
wedi dyfod o Lanharan i'r Ton i'w wrandaw.** 

Dyma ddau adgof am Mr. Morgan Howells. Cyfarfyddodd 
k Mr. Evans yn mhen ychydig ddyddiau ar ol marwolaeth 
Mr. Ebenezer Morris, a chofleidiodd ef, a dywedodd dan 
wylo— ** Mr. Evans anwyl ! beth wnawn ni )m awr ? Sut i 
gynal Cymanfa yn awr heb Eben Morris ? " Dro arall yr 
oeddynt gyda'u gilydd mewn Cymdeithasfa yn sir Aberteifi, 
pryd y dygwyddai fod mater ger bron yn achosi dadl, yn yr 
hon y d3nvedwyd rhai geiriau cryfion. Cododd Mr. Howell^ 
ar ei draed yn sydyn, ac ymaflodd yn Mr. Evans, a dywed- 
odd yn gynhyrfus— <*Gadewch i ni fyned tua thre', ddaethom 
ni ddim yma i ftraeo." Ymdawelodd ychydig pan yr atebwyd 
ef — " Na, feallai mai gwell fyddai i ni aros.*' Terfynodd y 
ddadi yn y fan« . 

Fel hyn y desgrifiai bregethu Mr. Richardson, o Gaemar- 
fon : — ** Yr oedd ei bregethu fel y diUau m61, fel y gwlaw 
tyner cynes, ac yn codi ei gynuUeidfa i hwyl hyfryd ; ac wedi 
ei chodi i pitch uchel, yn darfod yn sydyn, yr h)m oedd yn 
siomedigaeth fawr." Bu yn cyd-bregethu gyda Mr. Michael 
Roberts droion, a dyma ei ddesgrifiad o bono : — ** Yr oedd 
yn pregethu yn fresh bob amser o ran materion, dull, ac 
ysbryd ; yn trin yr Ysgrythyrau yn hyfryd, ac yn tynu eu 
mtt allan o honynt ; nid yn eu trafod fel cnau melynion heb 
eu tori, ond yn tynu allan y cnewyllyn, nes yr oedd y bobl yn 
synu ac yn mwynhau." Yr ydym yn cofio iddo gyfeirio at 
oedfa yn yr hon yr oedd Mr. Michael Roberts a Mr. John 
Evans, New Inn, yn cyd-bregethu, a dywedai — " Er fod yr 
olaf yn efengylu a'r blaenaf yn taranu, eto, oblegyd ei fod yd 
taranu dan naws, yr oedd yn cael mwy o e£faith ar y gynullj* 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 285 

eidfa/^ Bu yn cyd-bregethu hefyd gyda Mr. Daniel Jones, 
Llatillechid, gweinidogaeth danllyd yr hwn fu yn foddion i 
ddychwelyd Uawer at grefydd. Dygwyddodd iddynt gyfarfod 
yn Nhrefdraeth, sir Benfro. Testyn Mr. Jones y tro hwnw 
ydoedd — **Dy noddfa yw Duw tragywyddol, ac odditanodd y 
mae y breichiau tragywyddol." (Deut. xxxiii. 27). Mater y 
bregeth ydoedd, Y rhai sydd heb y breichiau tragywyddol 
dan3ait a suddant i drueni. Gwrandawodd Mr. Evans ef ac 
achlysur a rail yn Nghastellnedd. Ei destyn yno oedd — 
" Mai hyd ddydd dinystr yr arbedir y drygionus," (Job 
xxi. 30,) a defnyddiodd y gymhariaeth " fel yr ych yA cael ei 
dywan i*r butcher" Y dydd canlynol yr oedd Cyfarfod Misol 
yn cael ei gynal yn Aberafon, lie y pregethodd Mr. Jones am 
ddeg-ar-y-gloch, ac y cymerodd yn destyn y geiriau— " Nid 
oes gan hyny yn awr ddim damnedigaeth i*r rhai sydd yn 
Nghrist lesu.** Wedi clywed y testyn, dywedodd Mr. Evans 
ynddo ei hun — " Ni gawn efengjd ganddo heddyw." Ond 
pwnc y bregeth ydoedd, Fod y rhai nad ydynt yn Nghrist yn 
ddaronedjg. Eithr adroddai Mr. Evans gyda rowynhad sylw 
o eiddo Mr. Elias am y pregethwr tanllyd o Lanllechid :— r 
" Mae amaf gywilydd fod y g^r bach o'r chwareli )m gwneud 
ttiwy na ni i gyd." Ar ddiwedd yr oedfa yn Nghastellnedd^ 
a gyfeiriwyd ati, gofynwyd iddo gan flaenor perthynol i'r He— * 
*• Pa bryd y de'wch chwi yma eto i godiV dynion yr ydych 
yn awr wedi eu Uadd P " Ei atebiad ydoedd — " Rhywun 
arall sydd i wneud hyny." 

Pan ar ei daith yn y Gogledd, yn y flwyddyn 1833, a Mr. 
John James, Penybont, yn gydymaith iddo, galwodd i weled 
Mr. William Jones, Rhuddlan. Ceisiodd Mr. Jones osgoi ei 
weled, ond mynodd Mr. Evans fyned ato. Dyma'r cyfarch^ 
iad a gafodd — "Chwi sydd yn righty a minau yn mtssio^ 
AUwch chwi weddio P " " Gallwn, gobeithio,*' ac aeth Mr* 
Evans ar ei liniau, a gweddiodd gydag ef. Yn mhen blynydd*^ 
oedd aeth Mr. Jones ar daith trwy Forganwg, a galwodd yn 
Nhonyrefail. Ar ddiwedd yr oedfa, ac ^r ol sigto dwylaw ya 



Digitized by 



Google 



^86 WILLIAM BVAN8| TQNTRB?AIL, 

gynety dywedodd wrth Mr» Evans— ^* Bu llawer yn y Gogled4 
h^blaw chwi, ond ni ddarfu iddynt ialw i'm gweled i ; hespii|0(c| 
oe'n 'nhw." Hefyd, gwrandawodd ef yn pregethu gyda Mr« 
Lewis Morris mewn Cymdeithasfayn Nghaerfyrddin. Tostyn 
Mr. Jones oedd— " Arglwydd, gwnaethpwyd fel y gorchymyttT 
aist ; ac eto y mae lie/' (Luc xiv* 22); a dywedai, ^< Y m^ 
swn Uwyddiant yn y geiriau h3m. * EtOi mae lie ' i*r gwrthn 
gilwyr ; '* ac elai yn mlaen i enwi giyahaaol ddosbarthiadau 
o ddynion yn y modd mwyaf effeithiol. Cafodd Mr. Jpnes y 
fiath hwyly fel nas gallodd Mr. Lewis Morris ddyfod i fyny ar 
ei ol. Yn mhen ugain mlynedd ar ol hyny yr oedd Mr^ 
Morgans, Glynhir, blaenor parchus yn perthyn i'r Goppa, yn 
co£fau gyda hyfrydwch am yr oedfa hono k*i lygaid yn 11a wn 
o ddagrau. *' 'Dd3nvedais i ddim 'mod i yno," meddai Mr. 
Evans wrth adrodd yr hanes. ** Paham ? " ebem ninau, 
" Er mwyn iddo ef gael adrodd )m mlaen." 

" Pregethwr i'r werin oedd Ishmael Jones ; ond pregethiyt 
i genius oedd Theophilus Jones: nid oedd yn hofran uwchben 
ei bethau, dim ond just eu cy£fwrdd, ac yna yn .ei flaen» 
ac yr oedd yn rhaid bod yn graffus neu fod heb eu gweled 
hwynt." Dyma ychydig o adgofion am y pregethwr hynod 
o Dregaron. Ar ei weddi yn y ddyledswydd deuluaidd, yn y 
Collena, d3rwedodd, ** Dyma ni, dau br^ethwr a dau oSeitr 
iady Duw'n helpo ni i " *' Yr oedd Theophilus Jones ar daith 
trwy Forganwg, ac ar fore Sul yn Mhencoed. Ar ddiwedd 
yr oedfa gofynodd, • Pwy sydd yn dyfod gyda mi i'r lie nesaf ? ' 
Atebwyd, * Wei, 'does neb yn meddwl am dd'od, gan eich 
bod yn gyfarwydd.' < Nid ftf fi gam o'r man yma.' Dywed* 
odd Thomas Dafydd, < Mi 4f i gyda chwi.' ' Nid.oes eisieu 
dim {q gwell, nid oes eisieu dim fo gwell/ '* *' Dro arall yr 
oedd Mr. Ebenezer Richard ac yntau yn cyd-deithio, ac 
mewn rh3rw fan» pan yn amser dechreu yr oedfa, dywedwyd 
wrtho, ^ Mae'm bryd dechreu, Theophilu9 Jones,' ' O, ifi^ 
Theo i ddechreu» Theo i ddechreu ; decbreued ei hunan/ 
Ac felly y bu. Cafodd yntau hwyl dda i brc^ethu ar ol^ Mr. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM BVAN3, TQNYREfAIL, 2Sf 

Kichard." *' Adroddai hen wraig ei phrofiad yn y socnty^ gan 
ddyweyd, • Mae'r hen ddyn yn fy nilyn i beunydd.' *. \J^ 
eofh iawn yw efe,' meddai Tbeophilus Jones ; * ond yr ydych 
chwi iel y gallimans wrth dai'r gw^r mawr yn dyweyd,^o backf 
go back.*** Pyma ran p weddi Tbeophilus Jones mewn 
Cymanfa, ^^Gloewa ni, gloewa ni; beth wneir ^ arfau 
rhwdlyd ? ond yr 'y'n ni mewn byd damp iawnt" " Un tro ar 
DonyreCail, wedi i'r P?ircb, Evan Prichard gyfarch iddo a 
dyweyd, 'A dyn^a fy ngwraig befyd/ atebodd, *0 yn wir, 
menyw rasol iawn yw hi/ " Mr, Prichard oedd un o'r ddau 
offeiriad ag oeddynt yn bresenol yn yr addoliad teuluaidd yn 
y Collena, pryd y gweddiai Mr. Tbeophilus Jones mor daer, 
fel y crybwyllwyd uchod, *^ Duw a*n belpo ni, a'n helpo ni,** 

Mae genym yn nesaf i roddi ychydig o'i adgofion am Mr. 
David Parry, sir Frycheiniog. Yr oedd yn pregethu mewn 
Cymdeithasfa yn Nghaerffili ar y geiriau, << Onid pentewyn 
yw hwn wedi ei achub o'r tin ? " a dywedai ar y bregeth, 
^'fe daflwyd y celfi ar y tin, pethau wedi eu bwriadu % 
amcan gwell ac uwch ; ond mewn pryd cyn iddynt losgi, fe'u 
cymer^d hwynt oddiar y tan." Wrth f3med i le yr oedd 
Cymanfa iV chynal, a gweled y stage yn cael ei chodi» 
gwnaeth y sylw, " Dacw fe; man dyoddef ydyw." Yr oedd 
Mr* David Parjry yn gyfaill mawr i Mr. James, Penblaen. 
Pan oedd achos yr olaf yn cael ei drin mewn Cwrdd Misol 
yn Llanfair-muallt obl^yd ei esgeulusdra o'r Cyfarfod Misol, 
wedi i amryw ddywedyd eu ineddyliau ar y mater, gofynwyd 
i Mr. D. Parry ddyweyd gair wrth Mr. James, pryd y dywed- 
odd« *' Mi rho'f un peth i phwi, os galtwch wneud rhywbeth i 
beri iddo deimlo." Atebodd Mr. James ar.unwaith da^ 
wylo, " A ydwyf fi heb deimlad ? " Fel y dangpsir yn 
Metkoiistiaiih Cymru (Cyf. iii. 324), analluogwyd Mr. Jajnes ^ 
deithio, ac yn y flwyddyn |8i8, ymsefydlodd fel gweinidog aj: 
eglwys Annibynol 3m nhref Abergaftni, lie y bu farw yn 1831^ 
Bt^asai ei hofius gyfaill, Mr. D. Parry» farw yn 1821. 

Yr ydym yn dodi i mewn y ma ychydig linellau ^ ysgnfeOp- 



Digitized by 



Google 



1 



288 WILLIAM BVANS» TONYRBFAIL. 

wyd ganddo ar y igeg o Fawrth, 1867 :— " Da genjrf ddeall 
fed hanes y Parch. E. Morris yn debyg o ddyfod i'r cyhoedd. 
Rhyfeddais lawer gwaith na buasai hyny wedi cael ei wneu- 
thur cyn h3m ag a fiiasai i r)rw radd )m deilwng o'r dyn mawr 
a'r pregethwr rhyfedd hwnw, yr hwn oedd yu sefyU yn unig 
ar ei ben ei hun, heb neb yn debyg iddo yn ei ddydd fel 
pregethwr. Yr oedd ynddo bob cymwysder i bregethu i'r 
t3rrfaoedd mawrion o ran ei berson, ei lais, ei ysbryd, ei 
feddylddrychau, a'i ddylanwad ar y cynulleidfaoedd. Nid 
oeddwn ond 3oain oed pan y gorphenpdd Mr. Ebenezer 
Morris ei yrfa. Gwrandewais ef lawer gwaith mewn oedfaon 
ar ei deithiau trwy ein hardal, ac o leiaf saith o weithiau 
mewn Cyinanfaoedd. Byddwn bob amser yn gprfod ei 
wrandaw gyda syndod a'r hyfrydwch mwyaf. A*r rhan 
amlaf cyn y byddat yn rhoddi yr Amen, byddwn wedi myned 
yn rhydd yn fy nheimlad rh)mgof a'ni bamwr, yn rhinwedd 
ei athrawiaeth." A dyma air arall sydd yn dangos y He 
mawr oedd i Mr. Morris, nid yn unig yn ei feddwl ef, ond yn 
meddyliau ei frodyr yn gyffredinol :— " Yr oedd pob peth a 
ddywedai Ebenezer Morris yn ddeddf; ni ddywedai neb 
ddim ar ei oi." 

Ar gais Golygydd y Goleuad^ ysgrifenasom gyfres o erthyglau 
yn cynwys, yn mhlith pethau ereiil, yr adgofion uchod, y 
rhai a ymddangosasant yn y rhifynau am lonawr, 1875. 
Nis gallodd Mr. Evans fyned i Gapel Seion, Brynsadler, y 
Sabboth cyntaf yn 1875, a dim ond y bore y pregethodd yn 
Mhenygraig yr ail Snl ; ond yr ydoedd yn alluog i bregethu 
ddwy waithy tri Sabboth dilynol yn lonawr. CoUodd ddau 
Sabboth yn Chwefror oblegyd "methu," ond cyflawnodd.ei 
waith yn liawu yn Mawrth, ac yn ychwanegol at ei Sabbothau 
pregethodd ddwy waith yn. Nghyfarfod Pregethu y Dtnas, 
dydd Llun, yr 22ain ; a gallodd f3med i'w holl gyhoeddiadau 
hyd Gymdeithasfa Awst'yn Mhontypridd, gyda gweinydda 
mewn amryw o angladdau» a gofalu am yr ymweliad blyn- 
yddol Ag eglwysi y dosbartb* Yr ydym yn gweled coCnodiad 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREPAIL. 289 

am dair o gymanfaoedd caau, un yn Llantrisant, ac un yn 
Mhenygraig, a'r Hall ar Donyrefail, ac enw yr arweinydd yii 
mhob un. Mae hyn yn profi.ei fod yn cymeryd dyddordeb 
yn yr ymdrech i berffeithio caniadaeth y cysegr, er fe ddicbon 
nad oedd yn bresenpl ond yn y cyjiulliad yn ei gartref ei bunr 
Fel yma yr oedd efe yn talu sylw i, ac yn galonog yn cefnogi 
pob syniudiad er hyrwyddo y gwaith da yn ei hoU ranau* 
A phe y dygwyddai nas gallai fyned gyda'i frodyr mewn 
rhyw ysgogiad, ni fynai ar un cyfrif sefyll ar eu ffordd. ' Bu 
adeg fel y gwelsom pan yr oedd yn ymdaflu i'i holl egni i bob 
gwaith ; ond bellach, tra nad yw ei ddydd ar ben, mae oriaii 
y gweithio caled wedi myned heibio. Gwnaeth y Parchedig 
Lewis Powell, Caerdydd, ychydig amser cyn ei farwolaeth, 
beri ei gofio at Mr. Evans yn y geiriau hyn, " Cofiwch fi ato^ 
a dywedwch wrtho — mae y llygaid yn pylu, a'r clyw yn pallu,. 
a'r aelodau yn methu, ond mae y dymuniadau da yn aros yr 
tin." Felly y gellid dyweyd am dano yntau, fod ei ddyniun* 
iadau da am Iwyddiant teyrnas lesu Grist yn parhau yn gryf 
a bywiog. Mae yn dyfod i*n c6f sylw o eiddo Mr. John 
Walters yn y Gymdeithasfa yn Aberteifi, Awst, 1868, wedi i 
ryw frawd amlygu ei syniadau ar fater neillduol ag oedd daii 
aylw yn un o'jr eisteddiadau, ** Y mae anadl y llywydd gyda 
chwi." Ar ol i'w fraich fethu ymaflyd mewn gwahanol 
orchwylion fel y gwnaethai g3mt, yr oedd ei anadl o hyd 
gyda phob ysgogiad newydd ag y byddai iddo amcan 
daionus. 

Ar yr 28ain o fis Mai, yn y flwyddyn 1875, ysgrifenodd y 
sylwadau canlynol yn ei ddydd-lyfr :— 

*• I. — Duw sydd yn rhwym am ei dystiolaeth. Ei chredu 
sydd yn perthyn i ni. 

' *• 2. — Duw sydd 301 gorchymyn. Ufuddhau yw ein dyled* 
swydd a'n braint ni. 

**3. — Duw biau yr addewid er ei chyflawni. Ymddiried 
yn yr Addawr yw ein gwaith nL Ff3irddlawn yw yr Hwn a 
addawodd. 



Digitized by 



Google 



290 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

"Ac ar y tir neu ynyr act o weithredu gaa y pechadur ar 
Dduw,— 

•* (i). Yn ei dystiolaeth trwy gredu ; 

" (2). Yn ei orchymyn trwy ufuddhau ; 

" (2). Yn ei addewid trwy ymddiried ynddo, 
mae sicrhau bendithion yr efengyl ; nid am hyny, ond trwy 
hyny, yn ol ordeiniad Duw. Esai. xxvi. i — 4 ; Matt, 
xxviii. 20." 

. Yr oedd Mr. Evans yn awr yn agosau at ben haner can' 
mlynedd er ei ordeiniad i gyflawn waith y weinidogaeth. 
Fel y gwelsom, cymerodd ei neillduad le yn Nghymdeithasfa 
Awst, 1825, yr hon a gynelid y flwyddyn bono yn Aberteifi. 
Efe oedd y cyntaf o hoU weinidogion y Methodistiaid Calfin- 
aidd a gafodd fyw i weled jiwbili ei ordeiniad. Bu Mr. T. 
Ricbard, Abergwaen, fyw 42 mlynedd ar ol ei neillduad ; Mr. 
W. Morris, Tyddewi, 45 mlynedd ; Mr, W. Roberts, Amlwch, 
47ain mlynedd; Mr. David Howell, Abertawy, 49ain mlyn- 
edd. Nid oes ond ychydig ar, ol Mr. Evans a gafodd yr un 
fraint ag a gafodd ef. Pe buasai Dr. Edwards o*r Bala wedi 
cael b3rw ychydig o ddyddiau yn hwy, buasai efe wedi cael 
jiwbili ei neillduad. Yr oedd yr amgylchiad gan hyny yn un 
theimlid y fath anwyldeb tuag at wrthddrych y Cofiant hwn, 
A anngbyffredin, ac nid oedd yn annaturiol iddo dynu sylw. 
a choleddid y fath deimladau o barchedigaeth tuag ato ar 
gyfrif ei wasanaeth hirfaith, a hwnw yn wasanaeth mor werth- 
fawr, ac wedi ei roddi gyda'r fath ffyddlondeb ac egni, fel ar 
ol galw sylw at y peth yn Nghyfarfod Misol Morganwg y 
penderfynwyd gwneuthur dangosiad o'r cyfryw deimlad trwy 
g5^wyno iddo, ar ddiwedd y Cyfarfod Ordeinio yn Mhont- 
ypridd, yn nglyn i'r Gymdeithasfa oedd i'w chynal ar yr iieg, 
y i2fed, k*r i^eg o Awst, 1875, Feibl hardd ac Anerchiad* 
Y Gymdeithasfa a ddaeth, ac ar ddiwedd y Cyfarfod Ordeinio 
cymerodd y cyflwyniad le. Nis gallwn byth annghofio y 
cyfarfod ; ac y mae yn sicr genym fod yr olygfa yn aros yn 
fyw o flaen meddyliau y rhai oil sydd yn aros o'r dorf fawr 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 29I 

oedd yn bresenol. Ni a ddodwn i mewn yma hanes y 
cyflwyniad fel yr ymddangosodd yn y rhifyn o'r Goleuadt 
Awst yr 2iain: — 

*.* Cyflwyniad Anreg i'r Parch. William Evans, 
tonyrefail. 

" Ar ddiwedd y Cyfarfod Ordeinio, aed at y gwaith tra 
dyddorol a phriodol o gyflwyno Cyfarchiad a Beibl goreuredig 
ysblenydd i'r hybarch dad, fel c6f-arwyddion o*i fod wedi 
cyraedd ei Jiwbili fel gweinidog ordeiniedig. Cafodd ei 
ordeinio i gyflawn waith y weinidogaeth yn Aberteifi, yn y 
flwyddyn 1825, ond yr oedd wedi dechreu pregethu yn y 
flwyddyn 181 8. Da oedd genym weled yr hen dad mor gryf 
a heinyf ; oblegyd nid oedd rhy w lawer o arwyddion henaini 
i'w weled ynddo, heblaw fod ei wallt melyn wedi troi yn 
hollol wyn. Yr oedd yn esgyn i fyny i'r pwlpud lie y C3rflwyn- 
wyd yr anerchiad, mor heinyf a bachgen. Dilynwyd ef yno 
gan y Parchn. Edward Matthews, David Saunders, David 
Phillips, a Thomas Levi. 

" Yr oedd y cyfarchiad wedi ei wneud yn y modd harddaf 
a welsom erioed, gan Mr. Tilly, Caerdydd, y geiriau wedi eu 
engrossio, gydag ymyl o'r cynllun mwyaf prydferth, a*r cwbl 
mewn frame hardd. Darllenwyd y Cyfarchiad, yr hwn a 
welir isod, gan y Parch. David Saunders, mewn modd 
teimladwy iawn, a phan y daeth at y geiriau, * ar fynydd 
Abarim,' llanwodd ei lygaid k dagrau, a methodd a gorphen 
am rai eiliadau : — 

^^^ At y Parchedtg William Evans ^ 

" * Anwyl Frawd, — Gyda llawenydd dwfn, yn nghyda diolch- 
garwch i Dduw " am y rhoddiad a rodded i ni," ac i chwithau 
oherwydd Uawer, yr ydym yn eich Uongyfarch heddyw ar ben 
yr haner-ganfed flwyddyn o'ch cyflawn weinidogaeth. 

"*Tra yn gwbl argyhoeddedig na ddichon i unrhyw 
ymddygiad o'n heiddo ni ychwanegu dim at y parch diffuant 
a deimlir tuag atoch, na'ch d3^chafu yn uwch yn nghyfrif y 
iyrfaoedd a gawsant y fraint o fwynhau eich gweinidogaeth. 



Digitized by 



Google 



292 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

nid ydym yn foddlawn i'r achlysur yma fyned heibio heb i ni 
gymeryd gafael ar y cyfleusdra o amlygu, mewn modd 
pendant a chyoeddus, ein serch angerddol tuag atoch 
yn nghyda'r gwerth anmhrisiadwy a osodir genym ar eich 
presenoldeb a'ch llafur yn ein mysg. 

" * Haner can' mlynedd i'r Gymdeithasfa hon, sef Awst, 
1825, y cawsoch eich neillduo i gyflawn waith y weinidogaeth. 
Y mae y rhai a weinyddasant yn ngwasanaeth yr ordeiniad 
hwnw, er*s Uawer blwyddyn, wedi huno ; ac o'r hoU frodyr 
anwyl a neillduwyd i gyflawn waith y weinidogaeth yn ein 
I^ith, er pan ddechreuwyd ordeinio yn ein Cyfundeb, chwi yn 
unig a gafodd y fraint o fyw i weled terfyn ei haner-ganfed 
flwyddyn fel gweinidog yr efengyl. 

" * Dymiinem mewn modd arbenig gydnabod Arglwydd y 
Cynhauaf am eich anfon mor foreu i'w faes ; am hogi eich 
cryman a dysgu eich Haw fel ag i'ch gwneuthur yn weithiwr 
difefl, yn gystal ag am eich geiriau yn disgyn fel marwor 
tanllyd, a chalonau Uawer yn Uosgi ynddynt pan yr oeddych 
yn egluro iddynt yr Ysgrythyrau — llefarech, nid i'r geiriau a 
ddysgir gan ddoethineb dynol, ond a ddysgir gan yr Ysbryd 
Clkn. 

" * Y mae craffder, manylder eich sylw— cyflymder a 
threiddgarwch eich meddwl — yn nghyda'ch cydnabyddiaeth 
helaeth o'r natur ddynol, bob amser wedi eich hynodi ya 
mysg eich brodyr ; o ganlyniad y mae eich presenoldeb bob 
amser yn ein cyfarfodydd yn fendith ac yn llawenydd. 
Cymwysa eich profiad helaeth chwi i fod yn gynghorwr i'r 
oedranus; ac y mae yni a bywiogrwydd eich ysbryd, yn 
nghyda hoenusrwydd ac ystwythder eich meddwl, yn eich 
gwneuthur yn gyfaill ac yn gydymaith i'r ieuanc. Nid oes 
un oedran na gradd yn ein plith heb dderbyn lies oddiwrth 
eich doethineb 3mnarferol, oblegyd, pan yn selog a bywiog o 
blaid pob daioni, y mae eich arafwch yn hysbys i bob dyn. 

" * Yn yr hoU gyfnewidiadau y mae ein Cyfundeb wedi 
myned trwyddynt yn ystod y cyfnod hirfaith yr ydych wedi 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 293 

i>od yn Uafurio ynddo, cafwyd chwi y parotaf o bawb i symud 
yn mlaen gyda phob gwir ddiwygiad. Tra yn dal gafael sicr 
yn ysbryd a hanfod Methodistiaeth, yr ydych bob amser yn 
awyddus i gyfaddasu y ffurf i angenion yr oes, fel un yn deall 
arwyddion yr amserau, ac yn canfod amgylchiadau cyf- 
newidiol ein gwlad. 

" * Fel gwyliedydd ar y mur, yr ydych wedi syllu gydag 
eiddigedd ^ dyfalwch ar holl agweddion y gelyn ; ac yn eich 
ymdrech yn erbyn pechod, yn ei wahanol £furfiau, yr ydych 
wedi bod yn ddiymollwng yn eich enaid, ac yn arbenig felly 
gyda'r achos dirwestol. 

" * Gydi'r Anerchiad, dymunem gyflwyno i chwi hefyd y 
Beibl hwn—y Uyfr a fu yn dywysydd eich ieuenctyd, ac sydd 
yn flfon eich henaint— y trysordy dihysbydd, o gynwysiad yr 
hwn y bu i chwi, fel ysgiifenydd wedi ei ddysgu i deyrnas 
nefoedd, " ddwyn allan bethau newydd a hen.'* Gan hydem 
y bydd iddo eto brofi, yn nherfyn eich dydd, yn fryn gweledig- 
aeth ac yn gastell y creigiau, o'r hon y bydd eich llygaid yn 
gweled y tir pell a'r Brenin yn ei degwch, ac y bydd i chwi, 
fel gwr Duw, gael eich claddu ar fynydd Abarim, lie y mae 
gwlad yr etifeddiaeth dragywyddol yn y golwg. 
Ydym, yn enw a thros Gyfarfod Misol Morganwg, 
" * D. Saunders, Thomas Levi, David Phillips, Samuel 
Jones, William Jones, Edward Matthews, W. James, 
J. M. Jones, Thomas Phillips, Jabez Thomas, Lewis 
Griffith, Roger Jones, Moses Rowlands, James Rich- 
ards, William Morris, J. Ho wells (Ysgrifenydd y 
Gyfarfod Misol).' 
" P^rch. Edward Matthews a dywedodd ei fod yntau wedi 
cael ei alw i gyflwyno i Mr. Evans y Beibl. Darllenodd y 
geiriau oedd ar glawr y Beibl, sef *Cyflwynwyd gydag 
Anerchiad yn Nghymdeithasfa Pontypridd, Awst iieg, 1875, 
gan Gyfarfod Misol Morganwg, i*r Parch. William Evans, 
Tonyrefail, ar ei ddegfed-a-deugain mlwydd yn nghyflawn 
waith y weinidogaeth.' Rhyw ddrychfeddwl newydd oedd 



Digitized by 



Google 



294 WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 

hwn, meddai, oedd wedi codi yn mysg rhyw ychydig gyfeill- 
ion. Yr oedd rhai yn sylwi nad oedd ar Mr. Evans eisieu 
cardod, a'i fod uwchlaw eisieu. Yna aed i ystyried pa beth 
a ellid ei gyflwyno iddo, a chadw mor bell ag oedd bosibl 
oddiwrth y drychfeddwl o gardod. Gwelid fod y cyflwyniad 
presenol yn dangos purdeb ampan pa beth bynag. Nis 
gwyddai am ddim canmoliaeth uwch i Mr. Evans na'i fod 
uwchlaw angen, ac nad oes amo angen cardod. Yr oedd 
Mr. Evans wedi bod trwy dreialon, ond yr oedd wedi 
gwasanaethu Duw yn y cwbl. Yr oedd wedi ymfoddloni ar 
sefyllfa gymedrol, heb ymwisgo jm rhy gostfawr, ac wedi 
cysegru ei amser i wasanaeth yr efengyl, a chan droi at Mr* 
Evans, dywedai fod 3m dda ganddo gyflwyno iddo y Llyfr 
hwn, Llyfr ei febyd, y Llyfr oedd ef wedi ei ddysgu, y Llyfr 
trwy offierynoliaeth yr hwn y cawsai ei achub pan yn ieuanc. 
Yr oedd ef yn priodoli sefyllfa lewyrchus Methodistiaeth yn 
Morganwg 1 raddau mawr i bregethiad Mr. Evans. Yr oedd 
ef yn ei gofio er's tro yn ol, ond wrth edrych amo yn awr ni 
fuasai yn meddwl mai yr un dyn yw — y pryd hyny yr oedd ei 
wallt yn felyn, ond yn awr yr oedd yn wyn. Ni chai byth 
wallt melyn na du drachefn, ond yr oedd ef yn cyflwyno iddo 
y Llyfr hwn yn y gobaith y bydd ieuenctyd tragywyddol 5^ 
eiddo iddo yn fuan (cymeradwyaeth). 

" Parch W. Evans, mewn modd h3mod o ddirodres a 
syml, a gydnabyddodd y rhoddion gyda diolchgarwch, gan 
ddyweyd fod gan ei frodyr fwy o barch iddo nag oedd ganddo 
ef iddo ei hun. 

** Parch. R. Lumley a ddywedodd ei fod ef yn cofio 39 
mlynedd i'r amser presenol, pan y daethai yma gyntaf. Nid 
oedd ohonynt hwy ag oedd yn bresenol y pryd hwnw ond 
dau neu dri heddyw. Yr oedd yn dda iawn ganddo ef am y 
wlad hon — yr unig ran o ddaear Duw ag oedd ganddo 
feddiant ynddi, a meddiant beddrod oedd hwnw. Yr oedd 
yn dda iawn ganddo fod yn bresenol i weled y parch hapus a 
delid i'r hen dad. Yr oedd yn dda ganddo ei weled mor 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 295 

heinyf; yr oedd yn awr yn debyg o ddyfod yn fab can' 
mlwydd. Os elai drosodd o'u blaen, gofynai iddo ddyweyd 
eu bod hwythau yn dyfod— * flfydd y rhai dilynwch.* 

" Parch. O. Thomas a sylwodd ei bod yn ddeng-mlynedd- 
a-deugain er pan y clywsai ef gyntaf, a^hyny yn Nghaergybi, 
pan y pregethai ar y geiriau, ' Gollwng ef yn rhydd, can5rs 
mi a gefais iawn/ Yr oedd wedi ei glywed lawer gwaith 
wedi hyny. Un bai mawr oedd yn perthyn i Mr. Evans, sef 
ei fod yn rhy hofF o aros gartref. Yr oedd yn ei gofio yn 
pregethu ar y geiriau, * Ac Arglwydd y lluoedd a wna wledd,' 
ac yr oedd ef yn cofio fel yr oedd yr hen dad, gyda'i wallt 
melj^n a'i lais arianaidd, yn mw3mhau y wledd ar y pryd. 
Erfyniai jm fawr iddo roddi ei gyhoeddiad i fyned i Lerpwl — 
byddai yn dda ganddynt ei gael yno i ddangos pa fath oedd 
y tadau. Fel y dywedasai U Larsing, — * Byddai yn well 
genyf gael myned i*r nefoedd trwy Khasia pe byddai modd ;' 
felly y gallai ef ddyweyd, y byddai yn well ganddo i Mr. 
Evans fyned i'r nefoedd trwy Lerpwl. 

" Parch. R. Roberts, Llangeithio, a ddiweddodd y cyfarfod 
trwy weddi." 



Digitized by 



Google 



P E N O D X I I . 

1875— 1887. 

CYNWYSIAD. 

Yn palthau i ddilyn ei gyhoeddiadau Sabbothol— Cyfarfod Canu: adgofion 
Mr. D. Jenkins, Aberystwyth— Agor cape 1 Llwynpia, 1876— Bedyddio 
llawer o blant— Cymdeithasfa Ystrad-Rhondda, 1877— rCystudd — 
Llythyr at ei fab hynaf — Ymddangosiad ei lun yn y Drysorfa, lonawr, 
1878 — Agoriad capel Pembroke Terrace, Caerdydd— Llythyr at 
Ysgrifenydd y Gymdeithasfa— Llythyr eto at Ysgrifenydd y Gym- 
deithas£a, yn 1879 — ^Y gair '• methu " yn myned yn amlach ar gyfer y 
Sabbothau— Llythyr o'i eiddo atom ni - Gael dolur trwy gvvympo yn 
y t^— Pum' cenedlaeth o Feddygon — Llythyr at ei fab hynaf — Ysgrif 
y Christian Echo — Agoriad capel Trealaw— Cyfarfod Blynyddol Rhiw- 
ceiliog, 1 88 1 — Rock, Mynwy — Llythyr at Ysgrifenydd y Gymdeithasfa 
— Ei lafur yn Ueihau — Llythyr at Lywydd y Gymdeithasfa, 1882 — 
Sulgwyn, 1883, yn Ystrad-Rhondda — Llythyr at ei fab hynaf, Mawrth» 
1884— Sabbothau mis Awst, 1884— Llythyrau at ei fab, ac at Mr. D, 
Morgan, Canton, 1884 — Jiwbili yr achos Ddirwestol ; llythyr at y 
Parch. John Pugh, Caerdydd — Ei symudiad o Gaercurlas — Ei bregetb 
ddiweddaf. 

|R fod Mr. Evans bellach dros bedwar ugain 
mlwydd oed, y mae yn dal i allu myned i*w 
gyhoeddiadau Sabbothol. Dim ond dau Sab- 
both a goUodd ar ol Cymdeithasfa Pontypridd 
hyd ddiwedd y flwyddyn ; a dim ond un-ar- 
ddeg o Sabbothau a goUodd yn 1876. Yr hyn a ysgrifena yn 
y c6f-lyfr ar gyfer y Suliau hyny yw — " Methu." " Methu 
gan yr hin." "Methu, ddim yn iach." "Methu gan y 
gwlaw, a minau yn llesg." Ar y 3ydd o Ebrill, yr oedd 
Cyfarfod Cystadleuol yn cael ei gynal yn Nhonyrefail, ac yr 
oedd yn bresenol yn y ddau eisteddiad, " gan deimlo,'* fel yr 
ysgrifenwyd atom ar y pryd, " y dyddordeb mwyaf yn y cyf- 
arfod a'i waith ; gwelais ef yn wylo fel y gwlaw dan ddylanwad 
yr adroddiadau a'r canu." Ar y 27ain o'r un mis, yr oedd 




Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 297 

*• Cyfarfod Canu, am ii a 3," ar Donyrefail. Nid yw y c6f- 
lyfr yn enwi yr arweinydd. Y mae Mr. David Jenkins, Mus, 
Bac, Aberystwyth, wedi danfon i ni ei adgofion am Gymanfa 
Ganu yn Nhonyrefail, tua'r amser yr ydym yn awr yn cyfeirio 
ato, neu fealiai ei bod ry w gymaint yn ddiweddarach ; ond yr 
ydym yn gosod i mewn yr adgofion yma i ddangos fod Mr. 
Evans, er wedi myned yn hen mewn dyddiau, a bod ei natur 
•yn llesgau, yn ieuengaidd a bywiog ei ysbryd. "Pan aethum 
yno," medd Mr. Jenkins, ** yr oedd ef a Mrs. Evans iin bob 
ochr i*r pulpud yn y s6t fawr. Ar oi i'r cantorion ganu tair 
neu bedair t6n, gofynais iddo ddyweyd gair. Nid oeddwn 
erioed wedi ei gly wed yn siarad ; a chododd ar ei draed yn 
sydyn a bywiog, a meddai — * Mae*r canu tyner yna yn myned 
yn union i'm calon i, ac er nad wyf yn deall canu, mae canu 
mwyn, addolgar, yn fy nghyflfroi ar unwaith, nes gyru rhyw 
iasau byw drwyddo i. Dipyn yn farwaidd yr wyf fi yn eich 
clywed chwi ar y gallery yna ; mae mwy o fywyd heddyw yn 
y pwlpud nag sydd yn y gynulieidfa. Mae eisieu Isaac o*r 
felin arnoch chwi yna. Dyn rhyfedd oedd Isaac. Dim ond 
melinwr cyfFredin oedd. Ond yn y gynuUeidfa, yr oedd ei 
lais main yn treiddio trwy y dorf, a phe buasai pawb yn sych, 
yr oedd ef yn wHthog, ac weithiau yn cynesu y pregethwr a'r 
gwrandawyr. Mae eisieu Isaac arnoch chwi ar y gallery.' 
Yna trodd yn sydyn gan godi ei flfon tua*r pwlpud, a dywed- 
odd — * Cerdd yn mlaen k dy waith, bachgen, a chan dy fod 
yn feistr ar dy waith ac ar dy gynuUeidfa, a th&l hi ddim heb 
hyny, Duw yn rhwydd i ti.' Y noson bono, yr oeddwn yn 
Jletya gyda hwynt, a chanmolai lais Mr. Ebenezer Morris. 
Bore dranoeth, ar ol brecwast, daeth k'x Beibl i ni i ddarllen ; 
ond nid oeddem yn myned i goUi y cyfleusdra o*i glywed ef 
yn myned trw}' y gwasanaeth teuluaidd. Yna eisteddodd 
wrth y bwrdd yn ddiseremoni, a dechreuodd ddarllen y Salm 
olaf — * Molwch yr Arglwydd ; * ac ar ol darllen yr adnod 
|;yntaf, dywedodd — * Salm iddo ef yw hon,' gan gyfeirio ataf 
£• Pan ddaeth at yr ail adnod—* Molwch ef yn ol amlder ei 



Digitized by 



Google 



298 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

fawredd/ meddai, * adnod ryfedd yw hon ! Rhyw un 
mawredd sydd yn perthjm i ddyn ar y goreu, ac y mae y 
dynion hyny yn ddigon prin ; ond am Hwn, mae amlder o 
fawredd ganddo. Syniad rhyfedd, onite ? ' Yna aeth yn 
mlaen i ddarllen yr adnodau ereill, ac ymostyngodd ar ei 
liniau, gan anfon y deisyfiadau mwyaf synwyrol, ac yn y 
modd mwyaf addolgar ag y darfu i ni glywed neb yn cyfarch 
gorsedd gras. Ni chymerodd y gwasanaeth dros bum* 
munud o amser, a theimlem yn ddiameuol ei fod yn wir 
wasanaeth i Dduw." 

Pregethodd Mr. Evans ddwy waith yn agoriad capel 
Llwynpia, dydd Llun, y 25ain o Fedi ; a nos lau, y 23ain o 
Dachwedd, yr oedd yno drachefn yn pregethu ac yn bedyddio 
deuddeg o blant. Byddai yn bedyddio Uawer o blant yn y 
blynyddoedd hyn. Yr oedd y rhieni yn ami yn cadw eu 
plant heb eu bedyddio am fisoedd, a weithiau yn hwy na 
hyny, i aros cyfleusdra i'r ordinhad gael ei gweinyddu ganddo 
ef. Yr oedd yn iach ac yn weddol gryf yn nechreu 1877, a 
gallodd gyflenwi y pedwar Sul yn lonawr, a thri o'r pedwar 
yn Chwefror, a'r tri Sabboth cyntaf yn Mawrth, heblaw ym- 
weled kg ychydig o'r eglwysi cymydogaethol dros y Cyfarfod 
Misol, a gweinyddu mewn angladdau. Aeth i Gymdeithasfa 
Ystrad-Rhondda ar yr 2iain a'r 22ain o Fawrth. Pan y 
cyflwynwyd adroddiad am sefyllfa yr achos yn Nwyrain 
Morganwg — yr oedd y sir yn awr wedi ei rhanu yn ddati 
Gyfarfod Misol er dechre 1876— gan y brodyr penodedig i 
hyny, galwyd arno ef i ddyweyd gair. Fel y canlyn y mae 
yr adroddiad o*r hyn a ddywedodd, a'r ymddyddan a ddilyn- 
odd, yn y Goleuad, am Mawrth 3iain : — 

** Dywedpdd Mr. Evans ei fod yn teimlo ei fod wedi myned 
yn hen braidd heb wybod hyny. Yr oedd yn dda ganddo 
glywed y c5rfrifon yn cael eu hadrodd. Yr oedd yn flin 
ganddo nad oedd yn gallu dilyn y Cyfarfodydd Misol ; ni 
byddai gynt yn arfer colli yr un o honynt, a chai dkl da wrth 
eu mynychu. Pan yr oedd ef yn dechreu pregethu, nid oedd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM BVANS, TONYRBFAIL. 299 

ond 1,400 o Fethodistiaid yn y sir, a dim ond 28 o gapelau, 
a'r rhai hyny yn fychain ac yn gulion, ac heb orielau. Nid 
oedd y capelau bychain hyn yn cael eu Uenwi, ond pan ddelai 
y Parch. Ebenezer Morris a'i gyfFelyb— os oedd ei gyflfelyb 
i*w gael. Nid oedd ef am ddyweyd dim am ansawdd ysbrydoj 
y gwaith ; dywedent hwy yr hyn a fynent ; os na byddai 
ffrwjrth, nid oedd o un gwerth ; pwy a*u credent ? ond serch 
iddynt ddyweyd dim,os byddai flfrwyth, credai y bobl ynddynt. 
"Y Parch. Edward Mathews a sylwodd nad oedd Mr. 
Evans erioed wedi bod yn sychedig am ganmoliaeth. Yr 
oedd ef yn cofio Mr. Evans yn ieuanc iawn ; yr oedd yn ei 
gofio cyn i'w wallt ddechreu troi yn wyn. Daethai yn gyd- 
nabyddus &g ef pan yr oedd ef (Mr. M.) ond deunaw mlwydd 
oed ; a'r pryd hyny yr oedd ef ei hun yn lied hoft o ganmol- 
iaeth, ond nid oedd Mr. Evans un amser yn hoflf o glod. Pa 
fodd bynag, yr oedd yn bur debyg y byddai raid iddo ddy- 
oddef ychydig o'r brofedigaeth bono y dydd hwnw. Yr oedd 
ef (Mr. M.) yn barod i wneud unrhyw beth a allai er ei was- 
anaethu, pe y gallai; ond ni wnai Mr. Evans dderbyn unrhyw 
wasanaeth. Gallai yntau ddyweyd nad oedd ond 30 neu 32 
o gapelau pan y dechreuodd yntau bregethu, ac yr oeddynt 
yn gapelau bychain. Yr oeddynt oil o dan ddyled fawr i Mr. 
Evans ; yr oeddynt hwy oil i fesur mawr wedi myned i mewn 
i'w lafur ef. Fel gwr poblogaidd, yr oedd ef yn cario pob 
peth o*i fls^en ; yr oedd ei boblogrwydd yn mhob lie, ond yr 
oedd yn boblogrwydd pur iachus. Nid oedd ganddo ef (Mr. 
M.) yr un ameuaeth nad oedd canoedd yn awr yn y nef yn 
canu am yr amser y bu Mr. Evans yn ofieryn i'w harwain o 
dywyllwch i oleuni. Yr oedd ef yn dymuno iddo fynediad 
helaeth i mewn i lawenydd ei Arglwydd ; ac nid oedd yr un 
ameuaeth na chai; o ba le yr oedd yr anhawsder i ddyfod ? 
(cym. a mynegiadau o deimlad). Wrth glywed am gynydd 
y gwaith, yr oedd ef (Mr. M.) yn gofyn iddo ei hun a oedd y 
cynydd mewn achubiaeth eneidiau mewn cyfartaledd i 
gynydd y boblogaeth. Ar yr un pryd yr oedd ganddynt 



Digitized by 



Google 



300 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

achos i fod yn ddiolchgar ; er hyn yr oedd ef yn teiinlo nad 
oeddyjit yn gyfartal i gynydd annuwioldeb yr oes. Yr oedd 
meddwdod ar gynydd, a phob fifurf o annuwioldeb. Yr oedd 
3m dymuno cynyg fod diolchgarwch gwresocaf y Gymdeithasfo 
yn cael ei gyflwyno i Mr. Evans am ei lafur mawr, ac am 
iddo ddytod i'w plith i'r Gymdeithasfa hon, a gobeithient y 
deuai hefyd i'r Gymdeithasfa nesaf. 

"Y Llywydd a sylwodd fod Mr. Evans yn hen mewn 
.dyddiau, ac hefyd yn ben fel pregethwr. Yr oedd wedi bod 
yn Uwyrymwrthodwram dros ddeugain mlynedd, a gofynai 
i'r pregethwyr ieuainc gymeryd esiampl o bono yn hyn. 

** Parch. Owen Thomas, gyda'u caniat^d, a ddymunai 
gefiiogi y cynygiad. Yr oedd yn hapus iawn ganddo weled 
Mr. Evans unwaith yn rhagor, a byddai yn dda ganddo ei 
weled yn y Gogledd, ac yr oedd ef yn barod i'w gario ar eii 
gefa 3mo, ac i Lerpwl, er mwyn ei ddangos i'w blant a'i 
gyfeillion (chwer.) Yr oedd ef yn teimlo yn ddiolchgar fod 
Mr. Evans yn cael el arbed i ni mor hir, ac yr oedd yn 
meddwl y dylem ogoneddu Duw am ei ras yn rhoddi i ni yr 
hen dad hwn, yr hwn oedd wedi bod mor llafurus mewn troi 
pechaduriaid at Dduw, a'i gadw yn ein plith fel addurn i'r 
weinidogaeth. Rhoddodd Mr. Thomas wahoddiad cynes i 
Lerpwl. Yr oedd pbblogaeth Morganwg braidd cymaint a 
Gogledd Cymry ; ac yr oedd yn faes pwysig iawn i Fethodist- 
iaeth. Yr oedd yn dda ganddo glywed fod yr achos yn y 
,fath sefyllfa ; ond nid oedd yn hoffi gweled dyled eu capelau 
mor isel ; buasai ef yn hoffi eu gweled yn 5o,ooop., gan y 
buasai hyny yn brawf o fwy o flfydd yn y brodyr yn Uwyddiai^ 
Methodistiaeth. 

*• Parch. John Jones, Rhosllanerchrugog, a ddywedodd ei 
fod yn adnabod Mr. Evans er pan oedd yn naw mlwydd oed, 
a dyna y tro cyntaf iddo deimlo argraffiadau dwysion ar di 
feddwl. Yr oedd yn cofio ei destyn yn dda. Y pryd hyny 
yr oedd ei wallt yn felyn ; gwisgai g6t Iwyd, a botasau gyda 
topiaucochion. Ei destyn y pryd hyny oedd— * Canys eia 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 30t. 

byr ysgafn gystydd sydd odidog ragorol, yn gweithredu 
tragywyddol bwys gogoniant/ Byddai yn dra dymunol 
ganddynt hwy ei gael i'r Gogledd, ac yr oedd ef wedi cynyg,. 
ar ran y cyfeillion yn Nghaernarfon, i dalu ei draul yno mewn 
first class railway carriage yr holl flfordd (cym.) 

** Ar awgrymiad y Llywydd, cododd yr holl Gymdeithasfa 
ar eu traed, feJ arwydd o barch i'r henafgwr, ac yr oedd yr 
olwg yn doddedig dros ben — yr oedd dagrau yn treiglo dros- 
ami i lygaid, a gwyneb yr hen batriarch yn foddfa o ddagraii^ 
ae nis gallai ddyweyd gair mewn cydnabyddiaeth." 

Fe gafodd Mr. Evans anwyd trwm nos Fercher, yr aiain,.. 
a bu ihaid iddo fyned adref yn fore dydd lau, yr 22ain, a bu 
mewn gwaelder mawr am rai wythnosau ar ol hyny. Yn y 
cystudd hwn, yr oedd am beth amser fel pe yn benderfynol I 
beidio gwella, ac ni fynai gymeryd y moddion a roddid gan y 
meddyg. Dywedai fod ei amser ar ben, a'i fod am fyned 
adref. Fel hyn yr ysgrifenodd ein tad atom, Ebrill Sfed,. 
1877:— **Noson flin a gafodd eich taid anwyl y neithiwr, ond 
heddyw y mae yn ymddangos eto yn well. Ond yr hyn sydd 
yn ddi-galon ydyw, ei fod am gael marw ; nid oes a fyno k'v 
un ymdrech i fyw ; nid oes a fyno k chymeryd un math o- 
nourishment; nid oes a fyno k chymeryd medicine. Y mae yn 
dyweyd gyda nerth a dylanwad ei fod wedi gorphen ei waith. 
Bad oes dim heb ei wneud yn awr ond marw, a bod * myned- 
iad helaeth' yn ei aros. Er pob peth, mae genyf law fawr 
arno i*w berswadio i gymeryd pob peth, os byddaf yn gwasgu 
amo, ac yr ydym yn dal yn obeithiol am ei adferiad." Ar yr 
2ofed o Fbrill, ysgrifenodd ei hun at ei fab :— ** Fy anwyl 
Dafydd, eiddil ydwyf fi heddyw ; ond diau byddaf waelach 
na hyn eio, Byddai yn dda genyf pe byddwn wedi myned 
trwy yr hen afon sydd rhwng y ddwy wlad. Eto yr wyf ya 
hyderus fyned trwyddi heb foddi, a hyny yn unig yn rasol 
drefn Duw yn yr efengyl— * Yr hwn a osododd Duw yn iawn 
trwy flfydd yn ei waed Ef.' Bu'm i ddim allan o'r t^ dros y 
trothwy er pan aethoch adref. Yr wyf mor wan, fel y mae 



Digitized by 



Google 



302 WILLIAM BVANS, TONYREFAIL. 

yn faich i mi gerdded ar hyd y t^ ; ynteu, beth a ddaw o h3m ? 
Ydwyf, anwyl Dafydd, mewn hiraeth am eich gweled ; ond i 
ba beth ? Gweled a cholli gweled y funud nesaf. William 
Evans." Erbyn y 27ain o Ebrill, yr oedd gymaint yn well, 
fel yr ysgrifenwyd atom fel hyn : — ** Dyma fi wedi cael rhan 
o'r wythnos hon eto gyda fy nhad. Mae yn dal i wella yn 
hyfryd ; y mae yn cerdded allan i'r cae uwchlaw'r ty ; mae 
pob peth yn arwyddo yn dda am ei adferiad." Y Sabboth, y 
29ain, yr oedd i fod yn Nglynogwr, ac ysgrifenodd yn y c6f- 
lyfr—" Ychydig yn well ; ddim yn abl i fyned oddicartref." 

Y Sul cyntaf y gallodd bregethu ydoedd y 27ain o Fai, ac ar 
ol hyny aeth i*w gyhoeddiadau yn mron yn ddifwlch hyd 
ddiwedd y flwyddyn. Yr ydym 3m gweled y bu Mr. Robert 
Parry (Robin Ddu) yn areithio ar yr Ysgol Sul a'i Llyfr, yn 
Nhonyrefail, ar yr 28ain o Dachwedd, ac yr oedd yn Uetya 
yn Nghaercurlas. Yn nghwrs yr ymddyddan, gwnaeth Mr. 
Parry sylw tarawiadol ag oedd yn mawr foddio Mr. Evans, a 
dyma fe yn galw yn uchel ar ei briod, ac ar ol adrodd y sylw, 
yn dyweyd — ** Dyma fe wedi talu yn dda am ei fwyd." Yr 
un tro, gofynodd Mr. Parry iddo ei farn am foneddiges o 
berthynas a fuasai yn ymweled kg ei ychydig cyn hyny, pryd 
yr atebodd — ** Menyw hyfryd yw hi yma ; wn i ddim beth 
yw hi yn ei chartref." 

Yn y Gymanfa Gyflfredinol a gynaliwyd yn Liverpool, 
Mai i5fed, 1877, 5ni mhlith pethau ereill, " Cynygiwyd gan 
Dr. Edwards, ac eiliwyd gan y Parch. R. Williams, Glan- 
yrafon, a phenderfynwyd,— Fod Darlun y Parch. W. Evans, 
Tonyrefail, i ymddangos yn y Dtysorfa y flwyddyn nesaf." 

Y mae darlun o un o weinidogion y Cyfundeb yn ymddangos 
yn rhifyn cyntaf y Drysorfa bob blwyddyn ; a'r rhai a ddewisir 
i gael yr anrhydedd hwn yw Uywyddion olynol y Gymanfa 
GyfFredinol. Ond fe wnaed eithriad gyda golwg ar Mr. 
Evans. Nid oedd efe wedi bod yn bresenol 3m un o gyfarfod- 
ydd y Gymanfa Gyffredinol er ei sefydliad yn 1864. Am rai 
blynyddoedd yr oedd y gynrychiolaeth yn y Gymanfa 3m 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 303 

gyfyng, dim ond un gweinidog a blaenor dros bob Cyfarfod 
MisoL Ac am yr un rhesymau ag a grybwyllwyd mewn 
cysylltiad arall, Mr. David Howell, Abertawy, oedd y 
gweinidog a ddewiswyd gyntaf i gynrychioli Morganwg, Yr 
oedd Mr, Evans 5ni Uawenhau yn y Gymanfa Gyflfredinol fel 
cwlwm undeb agosach rhwng De a Gogledd, ac yn teimlo 
dyddordeb yn ei gweithrediadau ; yr oedd yn ddedwyddwch 
o'r mwyaf iddo i weled pob symudiad yn mlaen o eiddo ei 
hoflf Eglwys, ac nid oes ameuaeth genym iddo weddio llawer 
am Iwyddiant ei frodyr yn eu holl ymdrechion. Ond 
oherwydd yr annhueddrwydd naturiol oedd ynddo i gym- 
eryd yr arweinyddiaeth nac unrhyw ran flaenllaw gydag 
amgylchiadau allanol yr achos, ac yn ngwyneb yr oedran yr 
oedd yn awr wedi ei gyraedd, ni welwyd ef o gwbl yn y 
Gymanfa GyfFredinol, ac yn wir erbyn yr amser yr ydym yn 
awr wedi dyfod ato yr oedd wedi myned yn ddyeithr i 
Gymdeithasfa Chwarterol ei dalaeth, ac hyd y nod i Gyfarfod 
Misol ei sir ei hun. £to, nis gallai ei frodyr annghofio, ac 
yr oedd yn hoflf ganddynt i amlygu eu parch a'u hanwyldeb 
tuag ato ; a rhydd yw dy wedyd, chwedl yntau, ei fod ef yn 
parhau yn fawr ei ofal am yr achos mawr yn ei gartref, a'r 
eglwysi cymydogaethol, ac yn cymeryd mawr ddyddordeb yn 
symudiadau y Cyfundeb yn gyflfredinol. Yn ol y pender- 
fyniad uchod o eiddo y Gymanfa Gyflfredinol, ymddangosodd 
darlun rhagorol o hono gyda*r rhifyn o*r Drysorfa am lonawr, 
1878, gydag ysgrif yn cynwys braslan o hanes ei fywyd, a'r 
bregeth a draddodwyd ganddo yn y Bala yn y flwyddyn 
1825. 

Yr oedd Mr. Evans yn alluog i ddilyn ei gyhoeddiadau 
gyda graddau o gysondeb yn y flwyddyn 1878. Ar yr 3iain 
o Fehefin yr oedd yn bresenol, a phregethodd ddwywaith, yn 
agoriad capel Pembroke Terrace, Caerdydd. Mewn atebiad 
i'r genadwri garedig a ddanfonwyd ato o Gymdeithasfa 
Llansamlet yn mis Awst, ysgrifenodd y llythyr canlynol : — 



Digitized by 



Google 



304 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

*' Caercurlas, Tonyrefail, Llantrisant, 

«« Medi 23ain, 1878. 

" Anwyl Frawd, — Yr wyf yn synu 1 chwi gymeryd y 
drafferth i ysgrifenu ataf, a chwithau a chymaint o waith 
genych, ac eto yr wyf yn rhyfeddu mwy fyth fod fy anwyl 
frodyr yn anfon gair ataf gan mor ddiddym yr wyf yn gweled 
fy hun, — mewn ystyr ysbrydol, duwiol, nac ychwaith mewn 
bod yn ddefnyddiol. Yr wyf gyda chrefydd er ys 64 o 
flynyddoedd, ac yn rhyw enw o bregethwr er ys 60 mlynedd, 
a gallaf ddywedyd yn debyg fel y dy wedai yr hen bregethwr 
o'r Ty-clai, pan oedd Mr. Jones o Langan yn gofyn iddo, Pa 
faint yr wyt wedi ddysgu bellach, gan dy fod wedi bod 
gymaint o amser yn yr ysgol ? ei ateb oedd, Yr wyf wedi 
dysgu na wn i ddim. Agos yr un peth yn wir allaf finau 
ddywedyd, er bod mor hir yn yr ysgol, a chael rhai o'r 
athrawon goreu a fu fawr erioed i*n dysgu. Ond gallaf 
ddywedyd y pethau canlynol am danaf fy hun, fy mod yn 
rhyw fath o dri dyn, — yn gyntaf, dyn natur ; yn ail, yr hen 
ddyn drwg, ie, drwg iawn ; yn drydydd, dyn newydd, yr hwn 
sydd mewn gwi ionedd bob amser yn gwrthwynebu yr hen 
ddyn drwg. Sefyllfa fy natur i yw Aceldama, sef maes y 
gwaed, ar y cwbl : He dychrynllyd yw sefyllfa y dyn natur. 
He y mae y ddwy fyddin yn brwydro am gymaint o fl3mydd- 
oedd ; ond yr wyf yn hyderus iawn mai y d5ni newydd enilla 
yn Uwyr y fuddugoliaeth olaf am byth. Anwyl frawd, 
cofiwch fi yn garedig at y frawdoliaeth ; nid wyf yn dewis i 
chwi ddarllen y llythyr hwn i neb ond i chwi eich hunan, ac 
y mae yn amheus a ailwch ei ddarllen o gwbl, ond fcaliai, 
serch hyny y deallwch ei feddwl. 

" Ydwyf, anwyl frawd, yr eiddoch yn y rhwymau goreu, 
gan ddymuno rhan yn eich gweddiau taeraf, 

'^WILLIAM EVANS. 

^^ Rev. G. Davies, London.'' 

Nis gallai yr ysgrifenydd gadw y llythyr hwn heb ei 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBPAIL. $0^; 

ddarllen yn y Gymdeithasfa ddilynol, a gynaliwyd yn Aber- 
honddu ar yr 8fed— lofed o Hydref, ac fel y dywed y cylch- 
lythyr, " Yr oedd 5m amlwg fod ei gynwys yn cael efiaith 
ddwys ar y frawdoliaeth/' 

Yn y flwyddyn ganlynol, 1879, gwnaeth y Gymdeithasfa 
drachefn anfon ei chofion at Mr. Evans, ac mewn canlyniad 
ysgrifenodd y llythyr sydd yn dilyn, yr hwn a ddarllenwyd 
yn Llanymddyfri yn mis Awst : — 

** Caercurlas, Tonyrefail, Llantrisant, 
"Gorph. 7fed, 1879. 

** Anwyl Frawd, — Derbyniais eich nodyn caredig oddi- 
wrth y frawdoliaeth yn herwydd i mi fethu dyfod i GymdeitH- 
asfa y Rock : yr wyf 5m synu at angerddoldeb cariad ysbryd- 
ol y frawdoliaeth. Synwn i ddim na bydd darfod Uwyr ar 
^ariad naturiol perthynasau naturiol y byd hwn, er mor gryf 
ydy w ; ond am gariad ysbrydol sydd rhwng y teulu duwiol, 
m dderfydd hwn byth. 

" Mewn perthynas k mi fy hun, yr wyf yn ymdrechu er ys 
blynyddoedd lawer er treio deall pa fodd mae pethau yn 
sefyll rhyngof a*m Deddfwr ; yr wyf yn gallu synied yn weddol 
rwydd mor briodol, ie, mor resymol, yw rhwymedigaeth dyn 
i'r Anfeidrol yn wyneb hoU gynwysiad y gyfraith a roddwyd 
ar Sina ; ond am * berfFaith gyfraith ryddid,' sef yr efengyl, 
mae mor ddirgelaidd i mi 5ni awr, er bod wedi ei phregethu 
-er ys mwy na 60 mlynedd, mae yn gymaint dirgelwch i mi yn 
awr ag ydoedd y dydd cyntaf y dechreuais chwiiio iddi. 

" Mae athrawiaeth yr efengyl mor anamgyffredadwy i mi, fel 
y buaswn yn debygiawn o'i hannghredu, oni bai ei dylanwad 
ar ddynion sydd yn ei chredu. Mae yn gwneud dynion sydd 
yn ei chredu yn foneddigaidd eu hysbryd, yn ostyngedig, yn 
hawdd eu trin, ac yn eu bywyd i 'ymwadu &g annuwioldeb a 
<:hwantau bydol, a byw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn dduwiol 
yn y byd sydd yr awrhon.' 

" Dirgelwch anamgyffredadwy i mi fod * yr hwn nid 
adnabu bechod, wedi ei wneud yn bechod drdsom &i, feiy'n 
U 



Digitized by 



Google 



306 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

gwnelid ni yn gyfiawnder Duw ynddo ef.* Syndod ! ar ol y 
cwbl, er mor lleied yr wyf yn gallu ei amgyffred, nid wyf yn 
annghredu ; ac nid oes llai nag athrawiaeth yr efengyl yn 
gallu tawelu y storom yn fy niynwes, nac ychwaith yn rhoddt 
hyder yn fy meddwl i gyfarfod &'r cyfrif yn y dydd diweddaf. 
" Mae'r cwbl o'r nodyn hyn yn unig i fod rhyngom ni ein 
dau ; ond 3m ddiau byddai yn briodol dyweyd wxth y frawd- 
oliaeth, fy mod yn ddiolchgar am air oddiwrthynt, heb feddwl 
am haeddu y fath gydnabyddiaeth ; gan ddymuno rhan yn. 
ngweddi y frawdoliaeth. Yr wyf yn ymyl cyfnewidiad 
pwysig. 

" Ydwyf, anwyl frawd, yr eiddoch yn y rhwymau 
goreu, 

« WILLIAM EVANS. 
*' Parch. Gfiffiih Davies.'* 

Eithr nid oedd boddlonrwydd yn y Gymdeithasfa heb i'r 
llythyr gael ymddangos yn y cylch-fythyr, a byddai yr un 
mor anfoddlawn genym ninau i*w adael allan o'r Cofiant hwn 
am ei awdwr. 

Y mae y gair " methu" yn dyfod yn 11a wer amlach ar gyfer 
y Sabbothau yn 1879 ^^S V^ Y blynyddau blaenorol, er i Mr. 
Evans allu myned mor bell a Nazareth, Llanelli, y Sul olaf 
yn Mehefin, ac i'r Rock, sir Fynwy, yr ail Sul yn Awst. Yr 
oedd Gymdeithasfa Hydref y flwyddyn bono i*w chynal yn 
Nhyddewi, ac yr oedd y cyfeillion yno yn dra awyddus am 
gael ei bresenoldeb a'i wasanaeth ef ynddi. Ysgrifenodd Mr» 
W. Watts Williams atom i'r perwyl hyny, ac i erfyn arnom 
i'w cynorthwyo i sicrhau eu hamcan. Tuag at hyny, ysgrif- 
enasom ato i gynyg myned gydag ef bob cam o Gaercurlas i 
Dyddewi, ac yn ol. Dyma ei atebiad : — 

^* Gaercurlas, 

Medi 29ain, 1879. 
" Fy Anwyl Wyr, — Derb3miais eich nodyn caredig • ♦ 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 307 

Mewn perthynas i'ch addewid i gymeryd y fath drafferth i 
gymeryd y gofal i'm dwyn o Gaercurlas i Dyddewi, ac I'm 
dychwelyd yn ol i Gaercurlas, mae yn deimlad dedwydd i mi 
eich bod mor barod i wasanaethu ar eich hen daid ; ond y 
mae wedi myned 3m mhell dros amser i feddwl byth am y 
fath daith. Mae pob peth yn deg 3m ei amser ; ac ynfyd yw 
dysgwyl dim ond 5m ei amser priodol. Cofiwch fi at y cyf- 
eillion, yn enwedig y rhai yr ydwyf yn eu hadnabod. Gellwch 
ddywedyd wrth y cyfryw ofynodd am i mi ddyfod i Dyddewi, 
mai nid pallu yr ydwyf, ond methu ydwyf. 

" Ydwyf, fy anwyl wytf yr eiddoch yn y 
rhwymau goreu, 

"WILLIAM EVANS." 

Dydd Gwener, y igeg o Fedi, wrth fyned o'r naill ystafell 
i'r Hall yn y ty, fe gwympodd, a chafodd gryn ddolur. Dan- 
fonwyd yn union am y meddyg, sef Dr. H.N. Davies, Cymar. 
Y mab a ddygwyddodd fyned drosodd yn He ei dad, sef Dr. 
Evan Davies. Gofynodd Mr. Evans gyda chyflymdra iddo, 
" Os mai mab Dr. Davies ydoedd." Atebodd y g^r ieuanc 
yn gadamaol. Gofynodd ei enw. Atebodd mai Evan oedd 
ei enw. Yna dy wedodd wrtho 5m dyner, ei fod yn ymddangos 
yn foneddwr ieuanc addawol. Cyn ymadael, galwodd sylw 
y meddyg ieuanc at y canlynol — " Yr wyf yn awr o dan eich 
gofal chwi. Yr wyf o'r blaen wedi bod lawer gwaith dan 
ofal eich tad medrus. Yr wyf cyn hyny wedi bod dan pfal 
eich taid. Dr. Evan Davies, a hyny mewn amgylchiadau 
peryglus, a bu bob tro yn feddyg llwyddianus. Yr wyf cyn 
hyny wedi bod dan ofal meddygol taid eich tad, Dr. Henry 
Davies, yr un enw a'ch tad ; a chyn hyny dan ofal taid eich 
taid, Dr. Samuel Davies ; pum' cenedlaeth olynol wedi gofalu 
am danaf." Daeth y ffaith hon yn hysbys yn ddioed, ac fel 
y gallesid dysgwyl, aetb oddiamgylch yr holl newyddiaduron, 
a bu yn destyn Uawer o siarad ar y pryd. Erbyn y i3eg o 



Digitized by 



Google 



308 WILLIAM BVANS, TONYRBPAIL. 

Hydref, yr oedd yn gallu ysgrifenu at ei fab fel y canlyn : — 

" Fy Anwyl Dafydd,— Eiddil ydwyf fi heddyw. Nid wyf 
wedi bod fawr neu ddim o'r ystafell oddiar y buoch chwi 
jnna ; ac y mae yn bur ameus y gallaf mwyach fyned oddi- 
cartref, nes myned i*m hir gartref. Gran hyny, nid oes 
genyf ond ymostwng, a dysgwyl yn ddystaw wrth ei iach- 
awdwriaeth Ef. Mae meddwl fy mod wedi cael fy ngh3aial 
mewn gyrfa mor hir, ac mewn gwaith mor bwysig cyn hirwyl, 
yn syndod i mi iy hun, ac i lawer 501 ddiau. Byddwch mor 
garedig ag hysbysu i'r frawdoliaeth mai methu yn llw3nr 
ydwyf, ac nid pallu, a fy mod yn dymuno rhan yn eu 
gwedd'iau, ac fy mod yn ei gyfrif yn fraint i minau gael cofio 
fy nghyfeillion yn fy ngweddiau gwael fy hunan. Byddwn 
yn ddiolchgar iawn i chwi pe gallech yn fuan ddyfod i'r Ian. 
Mae yn siomedig iawn i mi fethu a dyfod i'r Docks yn ol fy 
addewid. Yr wyf yn hoffi myned i bob man ar ol addaw ; 
ond y mae rhai Ueoedd k mwy o dynfa ynddynt, beth bynag 
yw hyny. 

"WILLIAM EVANS." 

Modd bynag, gwellaodd fel ag i allu pregethu amryw o 
Sabbothau, a chyflawni dyledswyddau gweinidogaethol ereill 
cyn diwedd y flwyddyn. Nis gallwn adael y flwyddyn yr 
ydym yn awr arni, heb gyfeirio at yr erthygl arno a ym- 
ddangosodd yn y Christian Echo am fis Tachwedd, wedi ei 
hysgrifenu gan y Golygydd, Mr.— yn awr Dr.— Cynddylan 
Jones, yr hwn a fu yn ymweled k Mr. Evans amryw droion y 
flwyddyn bono. Y mae yr erthygl yn cynwys desgrifiad 
bywiog a medrus o bono, ac yr ydym yn ei gyflwyno i'n 
darllenwyr fel yr ysgrifenwyd ef : — 

" In body he is small, slight, and slender, rather below the 
middle stature. Would we be wrong in supposing that the 
Apostle of Tonyrefail and the Apostle of the Gentiles were 
not very dissimilar as to physical size? As to physical 
beauty, no doubt, Mr. Evans would carry oflf the palm ; but 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 3O9 

as to height and weight we judge they are both much on a 
par. It is said that tallness and massiveness are advan- 
tageous to a preacher. Edward Irving owed a great deal of 
his impressiveness to his massive build and magnificent 
presence. But there is nothing lofty or large about Mr. 
Evans ; there is, however, a mighty deal of the beautiful and 
the winsome. He is a Httle man, but we must remember 
size is not greatness. 

* Were I as tall as to reach the pole, 
The mind is the measure of the man.' 

<< It has always struck us that spareness of flesh is helpful 
to longevity. Most old men are comparatively thin. Our 
observation is certainly confirmed in the case of Mr. Evans. 
He has reached the great age of 84, and is likely enough 
to reach 100. 

"Two things should here be noticed. One is that he ha 
always been an early riser. A great pity our young ministers 
do not beUeve ixf early rising. However, we dare say many 
of them believe in it, but like ourselves cannot act up to their 
belief. How many times have we made up our minds the 
night before to rise early the following morning ! Ah, it is 
easy enough to make up the mind — ^to make up the body is the 
task ; and we candidly confess our repeated failures. How- 
ever, we shall try again. The other thing to be mentioned is, 
that Mr. Evans has reached this ripe old age without 
resorting to the use of stimulants. He never foimd it 
necessary to keep the spirits of the body up by pouring spirits 
down. Another example to our young men, and especially to 
our young ministers. 

" We paid our venerable friend a visit last year, and have 
seen him twice or thrice since. We were young, and were 
anxious to pay him the homage due to so aged and honour- 
able a servant of the great Master. We enjoyed his society 
vastly, and hope to spend another day with him before long. 



Digitized by 



Google 



310 WILLIAM EVANS, TONYRBPAIL. 

" Our visit to Tonjnrefkil gave us a better idea of perpetual 
motion than we had ever had before. Mr. Evans sits on his 
easy chair. He begins to tell us about the old preachers, 
who were in the front of our Associations when he was in his 
prime. He suddenly starts on his feet like a Robin Red- 
breast — sl deep sigh — ^he proceeds with his story. He ap- 
proaches you ; his finger touches you ; his eyes flash on you 
a sudden epigram ; and in an instant the old man is back in 
his chair, looking as devout as an angel. He begins another ; 
starts from his chair ; approaches you ; goes back ; but 
before he and the chair have come into close contact he skips 
forward again ; goes through the same gyrations as before, 
with many variations to suit his subject. Explosion — ^flash 
the old man is back in an instant in his chair. Perpetual 
motion ! And all that in his 85th year ! What must he have 
been in his prime ? 

" He is now on the frontiers of the two worlds — his back to 
time and his face to eternity. Though he still preaches, yet 
his day is practically over. He has retired for years from the 
prominent places of the denomination. As the sun hangs in 
the west after the heat and toil of the day is over, large, and 
round, and golden, just to show how beautiful he can look ; 
so God allows his aged and faithful servant to hang in the 
horizon of time, white and bright and beautiful, just to show 
us what grace can do for fallen man. Ere long he will have 
set beyond our horizon, to rise in another sphere ; and then 
shall he realize the climax of his sermons — * Y mawl yn 
dragywydd iddo.* As he is now waiting, we seem to hear the 
sound of the chariot wheels, and we cry with tears in ou 
eyes — * The chariot of Israel and the horsemen thereof ; * the 
chariot coming to fetch our aged father home. But the horse- 
men are skilful, no harm shall befall him. * Drive on.' Nay, 
stay awhile, that we may have another look at his holy face 
and receive his final benediction.** 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 3II 

Yr ydym yn awr yn dyfod at y flwyddyn 1880. " Methu " 
sydd ar gyfer yr oil o Sabbothau lonawr. Ond fe bregethodd 
Mr. Evans y pum' Sabboth yn Chwefror a'r tri chyntaf yn 
Mawrth. Ar ol hyny ar hyd y flwyddyn nid yw yn gallu 
dilyn ei gyhoeddiadau ond yn fylchog. Nos Lun, y 3ydd o 
Fai, yr oedd yn Mhenygraig yn bedyddio 15 o blant. Bore 
Sul, y i5fed o Awst, pregethodd yn agoriad capel Trealaw. 
Nos Fawrth, y igeg o Hydref, )n: oedd yn pregethu yn y 
Forth ar achlysur agoriad yr ysgoldy cysylltiedig k*r capel, 
ac yn bedyddio pedwar plentyn. Dechreuodd y flwyddyn 
1 88 1 yn gryfach nag y dechreuasai y flwyddyn o*r blaen, a 
pharhaodd ar hyd-ddi i allu cyflawni ei addewidion yn fwy 
difwlch. Yr ydym yn cael golwg arno mewn dau gyfarfod 
blynyddol yn y flwyddyn hon — ^y naill yn Rhiwceiliog, ger- 
llaw Fencoed, ar y 6ed o Hydref, a'r llall yn y Rock, Mynwy, 
ar y 3oain o'r un mis. Ymddangosodd yr adroddiad canlynol 
yn y Gcleuad am Hydref i5fed, 1881 : — 

** Fencoed, Morgan wg. — Cwrdd Blynyddol Rhiwceiliog. 
— Atdyniad mawr y cwrdd blynyddol eleni oedd yr hen 
batriarch anwyl o Donyrefail i bregethu am 10 dydd lau. 
Fel ei arfer, dyma efe yn y pwlpud at ei amser, a 
phawb yn gorfoleddu yn y sicrwydd o'i ddyfodiad. Y 
mae yn pregethu 301 yr ardaloedd hyn er*s 63 o flynyddau, 
ac y mae yn parhau y pregethwr mwyaf poblog yn yr 
holl wlad. Trodd allan y pregethwr mwyaf poblogaidd 
blwyddyn gyntaf ei weinidogaeth, a pharhaodd felly drwy hyd 
ei oes faith. Y mae wedi bod yr haf hwn yn y Ueoedd mwyaf 
yn y sir, a dywedid fod y capeli yn llawnach nag y gwelwyd 
hwynt yn gwrando neb arall pwy bynag; yn orlawn nes 
llanw'r heolydd hefyd. Y mae 301 un o'r pregethwyr h5niy 
sydd yn gallu pregethu'r efengyl i bawb ; nid oes dim gwahan- 
iaeth pwy fo'n gwrando, pa un ai cyfoethog neu*r tlawd — pa 
un ai y gwladwr mwyaf cyffredin, neu y d3ai mwyaf gwrteith- 
iedig — pa un ai y Cristion mwyaf profladol, neu'r Anffyddiwr 
mwyaf rhagfarnllyd — ^pa un ai y beimiad mwyaf craflus, neu 



Digitized by 



Google 



Jia WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

y Uuaws anwybodus. Yr oedd yn cwrdd k phawb, ac yn 
gwneud i bawb ddeall. Bu yn bleser genym lawer gwaith ei 
weled yn tori y tir dan draed yr Anflfyddiwr, ac yn ei hyrddio 
v'r dyfnder ^*i draed i fyny ; tra yn taflu ei fraich d3aier i am- 
ddiSyn y gwan a'r diniwed, gan weini llaeth a m^l i*r tyner 
a'r angenus. Y mae yn gyfuniad o bob peth sydd 301 eisieu 
mewn pregethwr — ^301 gall fel y sarff, ac 301 ddiniwed fel y 
gblomen ; yu bur ac yn anwyl, yn Uym ac yn dyner, yn dduw- 
iol ddiameuol 5^1 y pwlpud, ond yn fwy fefly yn y s^t fawr ar 
ei liniau ; yn weddiwr mawr yn y cyhoedd, ond yn llawor 
mwy felly yn y dirgel ; llawer o faes, mwy o fewn. Digon 
gerbron dynion, ond mwy gerbron Duw. Dim ffiig : dim 
crefydd gwneud — y cwbl yn fynegiad naturiol (spontamous), 3m 
ymgodi o wirionedd mewnol {inward reality)^ a hyny gan 
mwyaf yn ddiarwybod iddo ei hun. Llawer gwaith y gwelsom 
ef wedi cwbl annghofio ei hnn ; weithiau byddai ei lymder 
sanctaidd 301 fHachio allan o'i lygaid ac yn ymlinellu dros ei 
wynebpryd, digon i ddychrynu C3rthreuliaid a dymchwelyd yn 
li3rfflon bob gau noddfa fyddai gan yr annuwiol i lechu 
ynddi ; tra yn yr un oedfa, os nad yn yr un fimud, gallai alw 
i fyny ddigon o d3merwch efengylaidd i swyno yr ofhus a*r 
t3mer i redeg ato, a'u calonau yn glynu wrtho. Byddai ei 
wyneb yn ami fel gwyneb angel, yn 11a wn o*r swyn mwyaf 
nefolaidd ; ac am ei lais, ni bu ei fath yn ngh6f neb byw. 
Byddai 3m gwaeddi yr un gair wyth neu ddeg neu chwaneg o 
weithiau ; ond pa gynifer bynag nid oedd neb yn blino, ac os 
C3n:aeddai'r Hosanna, Haleliwia, goreu oil, a*r hoU gynulleidfa 
yn foddfa o ddagrau. Y creigiau 301 toddi, a'r callestr yn 
£^on o ddagrau, a gadawai y gynulleidfa gan amlaf yn swp 
fel clwtyn Uestri. Yr imig beth sydd yn eisieu yn awr ydyw 
y nerth i waeddi y floedd fawr. Y mae ei ddywediadau 
tlysion tarawiadol 3rn aros, yn ami 3m peri gw^n sanctaidd 
dros yr hoU gynulleidfa, ac weithiau yn chwerthin duwiol 
lachus ; dim i borthi ysgafadra, a*r cwbl yn ymdoriad y 
foment heb un math o ragfwriad, ond odid yn nghanol y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 313 

difrifwch mwyaf ofnadwy y gwnant eu hymddangosiad. Yr 
Oedd ganddo 301 ystod ei oes rhyw gywair tyner a gwlithog ar 
ei lais 301 ymfiurfio yn ol maint y g3aiulleidfa fechan, a byddai 
yr oedfaon hyn y pethau mwyaf tyner ac efleithiol a dim 
erioed a gly wsom 3m ein bjrwyd. Yr oedd yn deall y gynull- 
eidfa jm instinctive^ a'i ddawn a*i weinidogaeth yn ymgyfaddasu 
yn naturiol yn ol cymwysdra, a phrydferthwch yr Arglwydd 
ein Duw bob amser ar yr oedfa. Efe yw yr hen wr ieuangaf 
erioed a welsom ; mor syth, mor ysgafn ei gam, mor fresh ei 
wynebpryd, mor anwyl ei wedd. O! mor hardd yr olwg. 
Dyma beth yw * henaint teg,* a*i wallt gwyn modrwyog fel yr 
eira yn goron gyflawn am ei ben sanctaidd. O ! mor anwyl. 
Mae ei wedd yn fendigedig. Nid rhyfedd fod angylion yn 
tori allan a dywedyd * wr anwyl.* Nefoedd a daear yn ei 
gofleidio. Y mae yn abl peri i un ddymuno bod yn hen, ac 
yn wir byddai yn werth ond cael bod yn hen o'r fath yma. 
Beth ond efengyl ei Fab Ef, a gwasanaethu efengyl gynifer 
blwyddyn, allai esgor ar y fath * henaint teg.* Ireiddiach 3rw 
ei gnawd na bachgen, a*i ysbryd sydd )m diferu fel y myrr 
diferol, yn ffrwytho eto 5^1 ei henaint. Y ddau frawd arall 
oedd y Parchn. Jones, Treherbert, a Lloyd, Pontfaen, a 
fchafwyd cyfarfod a'chasgliad rhagorol. Amcenir gwneud 
;^ioo, a ;^ioo Salem, a bydd asgwrn cefn y ddyled wedi ei 
thori. Yr oedd y ganmoHaeth uchaf i ddarbodiaeth y 
gwragedd, a chafwyd digon o friwfwyd gweddill i roddi t^ i'r 
Ysgol Sabbothol y nos ganlynol. Mor ffrwythlawn yw yr 
efengyl. — Salemwr. * * 

Nis gallwn gadw oddiwrth ein darllenwyr yr addroddiad 
yn y Goleuad^ am Tachwedd y igeg, o'r C3rfarfod crybwylledig 
yn y Rock : — 

" Rock, Mynwy. — Cynaliodd yr eglwys uchod ei chyfarfod 
pregethu haner-blynyddol y Sul diweddaf. Y pregethwyr 
oeddynt, yr hybarch a'r anwyl dad o Donyrefail, y gweinidog 
henaf perth3aiol i*r Cyfundeb, ac un o*r rhai ieuengaf, y 
Parch. D. H. Williams, Newport. Er fod y Parch. W. 



Digitized by 



Google 



314 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Evans yn ymweled yn ami ^'r eglwys hon, yr oedd cymaint o 
ddysgwyliad am dano y waith hon ag a fu erioed, nid yn 
gymaint am ei fod yn ei Syain mlwydd o'i oedran, ond am 
fod ei weinidogaeth yn flaenorol wedi suddo i serch a chdlon- 
au llaweroedd. Yr oedd yn arbenig o ddylanwadol yn y cyf- 
arfod 2 o'r gloch ; * Mawl, mawl, mawl iddo,' yn byrlymu fel 
dyboedd benvedig, nes yr oedd y Uuaws yn methu dal heb 
wylo fel yntau. Treat i eglwysi'r wlad fyddai cael teimlo 
nerth felly. Yr oedd y casgliad yn rhagorol. Yr oedd y 
brodyr wedi meddwl gwneud 25p., ond yr oedd rhyw 12s. 3m 
rhy fychan i wneud hyny. * Meddwl da,' meddai yntau, 
^ oedd meddwl casglu 25p. mewn ardal lie mae y gweithydd 
wedi sefyll. Rhaid cwblhau meddwl fel yna ; dyma i chwi 
dipyn er gwneud y swm yn gyflawn.' * Na, na,' meddai'r 
brodyr, * fe wnawn y swm i fyny ein hunain.* * Rhaid C5rf- 
lawni'r bwriad da,' meddai yntau drachefn. * Cael Uawer, 
rhoi peth,' meddai brawd arall ; * derbyniwch gyda Mr. 
Evans ; y mae efe wedi cael pob peth a all y byd hwn roddi 
iddo, a sicrwydd pob dedwyddwch yn y byd a ddaw yn nghyf- 
amod Duw, ac yn nghydwybod pawb ag sydd yn ei adnabod. 
Dyna ch*i wedi ei chwblhau hi yn awr.* lechyd a ga£fo i 
ddyfod yn fuan i*r ardal eto, yw dymuniad pawb ag oedd yn 
ei wrandaw. — Ymwelwr.*' 

Da genym hefyd allu cyflwyno llythyr o eiddo Mr. Evans, 
a ysgrifenwyd ganddo yn yr un flwyddyn, yr hwn a ddarllen- 
wyd yn Nghymdeithasfa Pontrhydfendigaid : — 

" Anwyl Frawd,— Derbyniais eich ll)rthyr caredig. Rhodd- 
odd i mi ddirfawr hyfrydwch wrth feddwl fod fy anwyl frod}^: 
yn meddwl am danaf, a minau mor eiddil a llesg, yn methu 
a myned fawr neu ddim oddicartref, ond yn unig ychydig o 
amgylch cartref ar y Sabbothau i bregethu yr efengyl i 
bechaduriaid, yr hyn yn wir yw fy hoflf waith er ys mwy na 
60 mlynedd. Mae fy ngh6f wedi gwanhau ; ond rhydd yw 
dywedyd, mae fy awydd i ragflaenu aflwydd pechaduriaid i 
raddau yn parhau, fy hoflf waith er ys mwy na 60 mlynedd. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 315 

Cyngor yr Arglwydd lesu i'w ddysgyblion sydd yn gryf wrth 
fy meddwl yn y dyddiau presenol — * Felly, chwithau hefyd, 
gwedi i chwi wneuthur y cwbl oil ag a orchymynwyd i chwi, 
d5nvedwch, gweision anfuddiol ydym ; oblegyd yr hyn a 
ddylasem ei wneuthur a wnaethom.* Nid wyf yn teilyngu 
dim, nid yw talu ond gonestrwydd jm y man goreu, nid oes 
3maa le i ymfirost ; mae rhywbeth mwy 301 ysbryd yr efengyl 
na thalu dyled, gwneud C3anw3aias, ie, gwneud trugaredd, 
gwneud da i ereill hyd y mae ynom. 

" Cefais hyfrydwch nid bychan wrth weled a darllen hanes 
y Gymdeithasfa yn Dowlais; hoU ranau y gwaith mor drefnus, 
gradd mawr o lewyrch ar yr hoU gyfarfodydd, yr ymdrech 
a'r llafur cyflfredinol gyda'r achos yn mhob cylch. Y llafur 
a'r ymdrech bia Seion, Perchen y gwaith bia y Uwyddiant. 
Cofiwch fi yn eich gwedd'iau. 

" Ydwyf, anwyl frawd, yr eiddoch, 

"WILLIAM EVANS." 

Dim ond haner Sabbothau 1882 y gallodd bregethu, a rhai 
o*r rhei'ny dim ond un pen i'r dydd. Y lie pellaf y bu ynddo 
ydoedd Llwynbrwydrau ar y 27ain o Awst. Bu hefyd ddwy- 
waith yn Nghaerdydd, sef yn y Docks ar yr 28ain o Fai, ac 
yn Pembroke Terrace ar yr 2il o Gorphenaf. Ysgrifenwyd 
atom ar ol oedfa y bore fel hyn : " Daeth eich taid, a mae yn 
hynod ddedwydd. Cafodd gwrdd nice y bore. Clywais ef yn 
fwy nerthol, ond yr oedd ynfinc, Pregeth newydd, heddyw y 
daeth allan gjmtaf — i Cor. xiii. 12. Mae yn syndod i bawb ! " 
Ond nis gallwn lai na sylwi fod ei lafur nid yn unig yn Ueihau, 
ond hefyd yn cael ei gyfyrigu yn fwy fwy o flwyddyn i 
flwyddyn i'w gartref a'i gymydogaeth ei hun. Dyma lythyr 
arall a ysgrifenwyd ganddo mewn atebiad i genadwri serchog 
ato oddiwrth y G)andeithasfa, yr hwn a ddarllenwyd 5^1 
Aberteifi, Awst y laf : — 



Digitized by 



Google 



3l6 WILLIAM BVANS, TONTRBPAIL. 

" Caercurlas, Tonjnrefkil, Llantrisant, 

" Mehefin 26ain, 1882. 

**Anwyl Frawd, — Mae fy meddyliau yn aflonydd wedi 
derbyn y fath lyth)n: brawdol oddiwrth y G)nndeithasfa, yn 
cyd)nndeimlo ^*m henaint a*r llesgedd yr wyf ynddo 3m 
bresenol, a minau ddim cymaint a rhoddi cydnabyddiaeth fy 
mod wedi derb3ai y fath garedigrwydd oddiwrth fy anwyl 
frodyr yn fy henaint a*m heiddilwch. Rhydd i mi ddywedyd, 
mae y cyfryw lythyr wedi rhoddi i mi londer nid bychan 
mewn tir mor adfeiHedig ac eiddil. Nid wyf yn ymryson, 
ond nid heb deimlo henaint a methiant yn bethau blin. 

" Y He yr wyf yn cartrefu fwyaf yn ddiweddar yw i Cor. x. 
31 — * Pa un bynag gan hyny ai bwyta ai yfed, ai beth bynag 
a wneloch, gwnewch bob peth er gogoniant i Dduw. 
Byddwch ddiachos tramgwydd i'r luddewon, ac i'r Cenedl- 
oedd hefyd, ac i Eglwys Dduw'— dyna bawb yn y byd, 
' Megys yr ydw3rf finau yn rhyngu bodd i bawb yn mhob 
peth ; heb geisio fy Ueskd fy hun, ond llesid Uaweroedd, fel 
y byddont hwy gadwedig' — i Cor. x. 31 — 33. Yr wyf yh 
eiddigeddus at grefydd yr Apostol. 

" Anwyl Frawd, nid ydwyf yn ewyUysio eich bhno k Uawer 
o ddywediadau, heb fod ynddynt fawr neu ddim o sylwedd. 

" Ydwyf, anwyl frawd, yr eiddoch yn y rhwymau goreu, 
gan ddymuno rhan yn eich gweddiau taeraf, 

" WILLIAM EVANS. 
''Rev. W. Williams, Swansea:' 

Y mae yr adroddiad canlynol a ymddangosodd yn y Goleuad 
yn rhoddi golwg i ni ar Mr. Evans fel yr ydoedd yn i2>^y 
Fel y gwehr yr oedd efe a Mr. David Griffith, Pant-tywyll, 
Merthyr, gyda'u gilydd yn gwasanaethu yr eglwys yn 
nghapel Jerusalem, Ystrad Rhondda, Sulgwyn y flwyddyn 
hono. Yr oedd rhai o*r eglwysi yn gofalu, pan fyddai 
cyhoeddiad Mr. Evans gyda hwynt, i sicrhau cynorthwywr 
iddo ; ac os dygwyddai iddo ef " fethu," byddai y pwlpud 



Digitized by 



Google 



•WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 317 

yii cael ei gyflenwi, er y byddai y C3niulleidfaoedd yn siomedig. 
Yr oedd y cyfeillion yn Mhenygraig yn hynod yn y caredig- 
pwydd hwn tuag ato. Hefyd, os dewisai, gallai ddychwelyd 
adref ar ol oedfa y boreu. Ac yn mhob man yr oedd pob 
boddlonrwydd i gynal yr oedfa 6 am 5, a deuai y cynuUeidfa. 
oedd yn nghyd yn brydlawn ac yn gryno, fel ag iddo ef gad 
m3med i'w gartref yn gynar. D3ana yr adroddiad am dano, 
Sulgwyn, 1883 : — 

"Jerusalem, Ystrad, Cwm Rhondda. — Cafwyd golygfa 
301 mhwlpud y capel uchod y Sulgwyn diweddaf nas gellir 
cael ei bath ond yn dra anfynych, sef gweled dau hen 
weinidog, oedran y rhai yn nghyd sydd yn gwneud i fyny 173 
o flynyddoedd, yn cydbregethu ynddo. Y ddau hen 
weinidog oeddynt y Parch. W. Evans, Tonyrefail, a'r Parch. 
D. Griffith, Pant-tywyll— y cyntaf yn ei nawfed flwydd a 
phedwar again, a'r olaf yn ei bedwaredd flwyddyn a phedwar 
ugain. Dechreuwyd y cyfarfod y boreu gan Mr. Griffith, a 
phregethodd Mr. Evans ei hun, a gellir tystio fod arogl es- 
mwyth ar bob rhan o*r gwasanaeth o ddechreu y cyfarfod hyd 
ei ddiwedd. Yn yr hwyr pregethodd y ddau, a difyr iawn 
oedd clywed Mr. Griffith, yr hwn ei hun sydd yn pregethu 
er's yn ages i dri ugain mlynedd, yn cyfeirio at Mr. Evans fel 
yr * hybarch dad.' Prin y gellid tybied wrth wrando y ddau 
eu bod yn y fath oedran mawr ; y mae yr addewid bono, 
* F£rw)^hant eto yn eu henaint ; tirfion ac iraidd fyddant,' yn 
cael ei chyflawni yn amlwg yn mhob un ohonynt. Testyn 
Mr. Griffith ydoedd Actau ii, 17, 18, a phregethodd yn hynod 
e£feithiol. Nid ar fyr y gellir ei annghofio yn bloeddio 
' heddwch * ddwy neu dair o weithiau 3m ystod y bregeth. 
Pan yn son am ddylanwad yr Ysbryd, o dan y gydmariaeth o 
wlaw, dywedai, er na fu ef ei hun erioed o dan gawod drom 
fel y bu y miloedd ar ddydd y Pentecost, eto ei fod wedi bod 
o dan: y gwlith am fwy na thri ugain o fljmyddoedd bellach* 
ac fod hyny wedi ei wneud ef yn rhy iraidd i dkn u£fern i 
gymeryd gafacl amo ; yna ymsythai, a gof3aiai gyda dylan. 



Digitized by 



Google 



5l8 WILLIAM BVANS, TONYREFAIL. 

wad mawr, a chydag awdurdod teilwng o un o feistriaid y 
gynulleidfa, ' Faint o honoch chwi, fechg3m y gaUevy^ sydd ar 
dir ag y medroch chwi ddyweyd peth fel hyn ? " Am Mr. 
Evans, pan ddywedir ei fod wedi cyraedd y ' mawl iddo ' yn 
gynar yn mhob un o'r ddwy bregeth, bydd ei wrandaw}rr 
cyfarwydd yn deall yn dda yn mha d5rmeredd yr ydoedd. Ei 
destyn yn y boreu ydoedd Salm cxxxix. 23, 24, ac jm 3rrhw)rr 
Genesis i. 3. Pregethodd am tua thri chwarter awr bob tro, 
a hyny yn gryf a bywiog, yn gymaint felly nes peri i ni gredu 
fod iddo eto amryw o flynyddoedd o waith 0301 y bydd i*w 
Arglwydd ei alw oddiwrth ei waith i fwynhau ei wobr. Efe, 
yn nghydaV Parch. Robert Owen, Rhyl, a fu yma yn cynal 
ein Jiwbili gyntaf ar ddilead dyled yr hen gapel, ac 301 ol pob 
argoel cawn y fraint o gael yr un dau eto i gynal Jiwbili y 
capel newydd. Bydded felly. Gwyddom y gwna miloedd y 
gwersyll Methodistaidd roddi eu Hamen wrth y dymuniad 
am i*r gweinidogion hybarch ac anwyl hyn gael est3niiad 
hir o'r prydnawn hyfryd a theg a fwynheir ganddynt yn 
bresenol," 

Ysgrifenodd y llythyr canlynol at ei fab hynaf, Mawrth 
3iain, 1884 : — 

" Fy Anwyl Dafydd, — Yr ^wyl yn wir hiraethlon am eich 
gweled, er cael ymddyddan y naill k*x Uall. Mae eich gofal 
a'ch ffyddlondeb yn danfon y South Wales bob dydd, yn 
e£feithio yn rhyfedd ar fy meddwl. Mae y wybodaeth mae y 
papyrau diweddaf wedi eu rhoddi, wedi peri i mi fwy o gysur 
na elHr yn hawdd ei ddesgrifio ; gweled y gwrthr5rfelwyr 
wedi eu gorchfygu, a*r milwjrr dan eu coron, a'n llywodraeth 
mewn anrhydedd. Carwn weled fod y twyllwr Osman 
Digma wedi ei ddal, le, yn wir, ei wir argyhoeddi o*i jmfyd- 
rwydd yn ei farn a'i fywyd. Dyna ddigon ar hyna. Na 
oedwch ddanfon nod3m ataf gyda throad.y ^os^. Mae gair 
oddiwrthych mewn llythyr yn esmwythau fy nolur ; mae 
hyny feallai yn beth rh)rfedd genych chwi, ond y peth sydd 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 319 

wir sydd wir, bydded ftol neu gall; ond eiddil ydwyf fi 
heddyw. 

" Eich anwyl dad, 

"WILLIAM EVANS, 
"Mr. D. Evans:* 

Mae y Uythyr hwn yn ddangosiad o'r sylw yr oedd yn 
parhau i'w dalu i bethau yn gyflfredmol. Yr oedd yn dal yn 
fyw i wleidyddiaeth y dydd. Pan y daeth yr etholiad cyff- 
redinol yn 1885, aeth ar ei anifail, mor aiddgar a neb, i roddi 
ei bleidlais. Ac yn y symudiad mawr a wnaed yn 1886, fel 
ag i beri etholiad cyffredinol drachefn, mewn cysylltiad k 
Llywodraeth yr Iwerddon, nid oedd yntau yn sefyll, ond yn 
myned rhagddo yn ei ymddiriedaeth yn y rhai ag yr oedd efe 
yn meddwl eu bod yn deall fel y dylai pethau fod. Ond i 
ddychwelyd at 1884; y mae yn bruddaidd 1 sylwi fel y mae y 
gair " methu ** yn amlhau yn y c6f-lyfr ar gyfer y Sabbothau, 
a dim ond pedwar Sul y gallodd bregethu y pedwar mis olaf 
o'r flwyddyn bono. Eithr bu yn alluog i gyflawni ei addewid- 
ion am yr oil o fis Awst. Y Sabboth cyntaf, sef y 3ydd o'r 
mis, yr oedd yn Abertawy. Aeth Dr. Saunders y dydd 
blaenorol bob cam i Gaercurlas i*w gyrchu yno ; ac yn ei d^ 
ef yr oedd yn Uetya. Aeth trwy oedfa y bore Sabboth yn 
ddedwydd. Yr oedd Dr. W. C. Roberts, America, yn pre- 
gethu yn y prydnawn, a*r ddau yn yr hwyr. Nid oedd Mr. 
Evans yn foddlawn i bregethu ar ol Dr. Roberts yn yr hwyr; 
ond wedi 1 Dr. Saunders fyned i*r Ian i*r pwlpud a dyweyd 
wrtho^" Y mae y gynulleidfa yn newynu am eich clywed," 
ymfoddlonodd i bregethu, yr hyn a wnaeth am tua chwarter 
fiiwr, gyda mesur o lew3n:ch a bywiogrwydd ag oedd yn dwyn 
adgof am ei hen oedfeuon. Aeth i*w lety, a chafodd ei swper 
arferol, ac aeth yn union i'w wely, a chysgodd yn dda am 
dair awr. Dihunodd cyn haner nos, ac yn gymaint a'i bod 
yn oleu leuad, meddyliodd ef fod y bore wedi dyfod, a chod- 
odd, a gwisgodd am dano» Clywodd Dr. Saunders swn ei 



Digitized by 



Google 



320 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

symudiadau, ac aeth i'r ystafell ato, a chafodd gryn drafferth 
i'w berswadio nad ydoedd yn bryd codi, ac i fyned at y train 
i ddychwelyd adref. Ei hen arfer ef buasai myiied adref o'i 
gyhoeddiadau yn foreu iawn dydd Llun, pan na byddai yn 
gyfleus iddo wneud h3aiy nos Sul. Ei hoff drefn ydoedd 
myned a dychwelyd y Sabboth. Elai bellderau mawrion o 
ffordd bote Siil, cyn ac wedi canolddydd ei fywyd, megys i 
Lanilltydfawr, neu Gaerdydd, neu Merthyr, neu Dowlai& 
Yn y He olaf, gofynwyd iddo un tro gan y biaenor ffraethi 
Joshua Prosser, "Faint yw hyd taith Sabboth, Mr. Evans?" 
Ei ateb parod ydoedd, " O'r t^ i'r capel.* * Fel engraifft o'i 
frys i ddychwelyd adref o*i deithiau Sabbothol yn fore dydd 
Llun, yr ydym wedi cael y canlynol oddiwrth y Parch. 
David Phillips, Abertawy : — " Yr oeddwn yn dychwelyd 
adref (i'r Llwypi) rhjnv fore dydd Llun o Bontypridd ar gefn 
pony pert a feddwn y pryd h3aiy, a throais heibio Caercurlas, 
gan fyned ar hyd y caeau fiordd fyrach i Hendreforgan. Yr 
oedd yn foreu braf yn yr haf. Yr oedd efe ar y maes yn 
llewys ei grys gyda'r gweithwyr yn trin y gwair, wedi dyfod 
o Aberdar y bore hwnw. Gwelodd fi yn dyfod at y t^, a 
dyma fe yn dyfod i*m cwrdd, gan gyfarch oddidraw, a 
dywedyd — ' Feed o geirch i'r pony, a Uysi a Uaeth i chwi, ac 
of k chwi yn y funud.' Ac felly y bu ; cafodd y pony a minau 
ein cyfran, a ffwrdd k ni ; yntau a ddychwelodd i'r cae at y 
gweithwyr a*r gwair.** Un gref yw arfer, ac y mae 3m glynu ; 
ac felly y glynodd yr arfer o fyned adref o*i deithiau mor fuan 
ag oedd bosibl wrtho ef hyd y diwedd. Yr ail Sul yn Awst, 

1884, yr oedd yn Gl3mogwr ; y trydydd Sul yn yr Ynyshir, 
Rhondda Fach, am " 10.30 a 2, agor y capel: " y pedwerydd 
yn Nhrewilliam, gerllaw Penygraig, " agor y capel," pregeth^- 
odd unwaith, a bedyddiodd un-ar-ddeg o blant ; a'r Sul olaf, 
sef yr 3iain o*r mis, a'r Llun dilynol, y laf o Fedi, 301 nghyf- 
arfod blynyddol y Docks, Caerdydd. Ar ol hyny, dim ond 
yn achlysurol y gallodd bregethu, naw gwaith yn unig yn 

1885, a Uai na hyny o droion yn 1886. Ysgrifenodd at y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 32I 

27ain o Chwefror, 1885, fel hyn, — " Yr wyf yn ami y dyddiau 
hyn yn gofyn i mi fy hun ai myfi yw myfi, gan mor annhebyg 
i mi fy hun ydwyf gan henaint, eiddilwch, a Uesgedd." Ar y 
laf o Fai ysgrifenodd drachefh at ei fab hynaf : — 

" Fy Anwyl Dafydd, — Ni dderbyniais un papyr na llythyr 
y dydd o'r blaen. Dyna siomedigaeth oedd hyny i mi. Ond 
yx wyf yn ystyried y ty wydd yr ydych wedi bod ynddo trwy 
golli un o'ch C3rfeillion goreu yn Nghaerdydd. Ond, Dafydd 
bach, beth sydd genym ond i'w golli, ond yn unig y rhan dda 
yr hon ni ddygir oddiarnom ? a digon i ni yw hyny. Gwelais 
yn un o'r cyhoeddiadau fod Dr. Rees, Abertawy, wedi marw. 
Dyn digon i maes o'r cyflfredin oedd y dyn hwn mewn natur 
a gras." 

Yr oedd Cymdeithasfa gyntaf y flwyddyn hon yn cael ei 
chynal yn Canton, Caerdydd, Mawrth yr lyeg — igeg, ac 
ysgrifenasai Mr. David Morgan i daer erfyn ar Mr. Evans i 
fod yn bresenol. Wele yn canlyn ei atebiad : — 

" Caercurlas, Tonyrefail, 

" Mawrth i2fed, 1885. 

" Anwyl Frawd, — Derbyniais eich ll)rthyr caredig y boreu 
hwn. Ond mewn perthynas i mi ddyfod i'r Gymdeithasfa, 
byddai hyny yn rhyfyg i mi feddwl am dano, a hyny yn unig 
oblegyd fy henaint, fy eiddilwch, a'm Uesgedd. Nid wyf yn 
gallu myned oddicartref er ys misoedd gan wendid, eiddilwch, 
a Uesgedd. Byddaf yn synu i ba beth yr wyf yn cael byw, 
a minau yn methu gwneuthur dim o ddybenion bywyd ; y 
cwbl sydd genyf i'w ddywedydfar hyn|yw, mae yr Hwn sydd 
^'n bywyd a'n heinioes yn ei law, yn gwybod fy mod yn 
gweddio am gymorth i ymostwng i'w lywodraeth Ef yn mhob 
dim. Gobeithio y bydd Perchen y Gwaith yn eich mysg, ac 
yn Uwyddo eich ymdrechion er cysur a dyddanwch i'r hoU 
Frawdoliaeth. 

" Yr eiddoch 5^1 rhw3miau yr Efengyl, 

gan ddymuno rhan yn eich gweddiau taeraf, 

"Mr. D. Morgan:' "WILLIAM EVANS. 

V 



Digitized by 



Google 



332 WILLIAM BVANSy TONYREFAIL. 

Darllenwyd y llythyr i'r Gymdeithasfa ; ac yna, yn ol y 
cofaodiad yn y cylch-lythyr, " Galwyd ar y Parch. E. 
Matthews, yr hwn a roddodd fraslun byr o weinidogaeth 
danllyd, ac o weithgarwch a defnyddioldeb mawr Mr. Evans 
am yr haner can' mlynedd diweddaf. Yna penderfynwyd i'r 
perwyl canlynol, — * Ein bod yn anfon ein cofion gwresocaf at 
y Parch. W. Evans ; a*n bod yn Uawenhau yn ddirfa wr yn 
estyniad ei einioes, a'r graddau helaeth o nerth ac iechyd a 
ganiateir iddo gan ei Dad Nefol; a*n bod hefyd yn galw i 
g6f gyda hyfrydwch a diolchgarwch y gwasanaeth mawr i 
grefydd, ac i Fethodistiaeth, a gyflawnwyd ganddo, o gych- 
wyniad cyntaf ei weinidogaeth hyd yr awr hon ; a*n bod yn 
hyderus obeithio y cawn y fraint o*i weled eto yn ein plith, ac 
y caiflF yntau y mwynhad o weithio ei ddiwrnod allan hyd at 
ei derfyn gyda*r un defnyddioldeb a Uwyddiant ag sydd wedi 
cyd-fyned k*i lafur hyd y dydd hwn. Fod yr ysgrifenydd i 
anfon ato i gydnabod ei lythyr a*i ddymuniadau da ar ran y 
Gymdeithasfa, ac achos yr Efengylyn ein plith; a bod y 
Parch. E. Matthews i fyned i*w weled, ac i gyflwyno iddo 
gofion anwylaf yr hoU Frawdoliaeth.* " Y mae genym un 
llythyr arall a ysgrifenwyd gan Mr. Evans yn y flwyddyn yr 
ydym yn awr arni, sef at y Parch. John Pugh, Caerdydd, 
— ysgrifenydd y mudiad i ddathlu Jiwbili yr achos Dirwestol 
yn Neheudir Cymru. Cynaliwyd cyfarfod y Jiwbili yn yr 
Albert Hall, Abertawy, ar y 24ain o Fedi, pryd y darllenwyd 
y llythyr canlynol oddiwrth Mr. Evans : — 

" Caercurlas, Tonyrefail, 

" Ebrill 7fed, 1885. 

" Anwyl Frawd, — Derbyniais eich nodyn. Rhydd i mi 
ddyweyd fy mod yn Uwyr ymataliwr er's mwy na haner can* 
mlynedd. Ni fum erioed yn feddwyn, na *chwaith yn 
cymeryd dim yn ormodol ; ond mi a Iwyr ymateliais gymeryd 
dim, yn unig er rhoddi esiampl i'r rhai oedd yn cymeryd gor- 
mod, ac am hyn nid yw yn edifar genyf yn fy hen ddyddiau, 
yn ymyl byd tragywyddol. Nid wyf yn pwyso dim ar hyny, 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 




< 
w 
>* 
o 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 323 

ond yn unig ar yr Hwn sydd yn ddiwedd i'r ddeddf, i bob un 
a*r sydd yn credu. Rhydd i mi ddyweyd fy mod yn dymuno 
Uwyddiant eich ymdrechion o blaid sobrwydd corph a 
meddwl. — Wyf, anwyl frawd, yn rhwymau'r efengyl, 

" WILLIAM EVANS. 
" Parch. John Pugh:* 

Ni chafwyd cymeradwyaeth fwy gwresog i un peth yn 
ystod yr eisteddiadau nag a roddwyd i'r Uythyr uchod. Ed- 
rychir ar yr epistol hwn yn dra gwerthfawr ar lawer ystyr. 

Yr yd)rm eisioes wedi crybwyll am dano yn bedyddio gor- 
wjrrion. Dydd Gwener, y i3eg o Chwefror, 1885, bedyddiodd 
ei or-or-wyres Anne, merch ei or-wyr Evan D. Truman. Cyf- 
lawnwyd y gwasanaeth yn Nghaercurlas. Yr oedd yr holl 
dylwyth yn gystal a'r perthynasau yn bresenol, a phawb 
wedi ymdrwsio fel pe byddai yn Sabboth. Aelh )mtau trwy 
y gwasanaeth gyda'r gweddeidd-dra a'r dwysder ag oedd mor 
nodweddiadol o bono ef ar y fath achlysuron, yr un modd a 
phe buasai yn ngwydd cynuUeidfa luosog yn y capel. Yn y 
sylwadau a wnaeth, cyfeiriodd yn doddedig at y ffaith ei fod 
ef a'r un fechan a fedyddid ganddo, y naill fel y Uall, yn unig 
yn eu cenedlaethau. Yn mhen tair blynedd bedyddiodd ail 
ferch E. D. Truman ; ac yr oedd hefyd wedi bedyddia 
plentyn ei or-wyres, Mrs. Clara Novello Davies, Caerdydd ; 
eithr ni chawsom y dyddiad. 

Y mae genym un crybwylliad arall i'w wneuthur am y 
flwyddyn 1885. Dydd Mawrth, yr 28ain o Gorphenaf, 
symudodd Mr. Evans o'i '* le hapusaf," Caercurlas, i drigianu 
yn y t^ a godasai iddo ei hun yn mhentref Tonyrefail. 
Dygwyddem fyned i'w weled y diwrnod hwnw. Cawsom ef^ 
a Mrs. Evans, a'r Parch. Lewis Davies, ar d6 yn y t^ newydd 
pan gyraeddasom )mo. Yr oedd efe yn ddystaw iawn, ac yn 
amlwg yn teimlo yn ddwys, oherwydd y sjrmudiad. Ar ol 
cael y celfi yn^ weddol i drefn, a chad ychydig gyfeillach, 
ymddangosai ryw gymaint yn well. Ond ni ddaetb yn hollol 



Digitized by 



Google 



324 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

i*w le hyd ymweliad ei fab hynaf yn mhen ychydig ddyddiau 
wedi h3my. Dywedodd wrth ei fab, " Welaist ti ddiir o 
hono'i mewn if mor fach a hwn o'r blaen." "Naddo 'nhad, 
welais 1 chwi eiioed o'r blaen yn eich t^ eich hunan ; 3m 
tenant yr wyf fi wedi eich gweled bob amser hyd yn awr." 
Gwellaodd y gair hwn ef yn hoUol, a byddai yn ei -adrodd yn 
ami gyda boddlonrwydd, a gyda Haw yn dadgan ei foddhad> 
oblegyd y ty yr oedd wedi ei adeiladu iddo ei hun. 

Yr ydym eisioes wedi dyweyd na phregethodd ond ychydig 
iawn o weithiau yn 1886. Yn ei ddyddiadur am y flwyddyn 
hono, ysgrifenodd ar gyfer Sabboth, y 24ain o Hydref, fel 
hyn: — "Ton, 10, Wm. Evans; pregethu, bedyddio dau 
blentyn, a chyfranu, y cwbl mewn awr a haner." Mae yn 
ymddangos iddo bregethu hefyd bore Sul, y i5fed o Awst. 
Nid ydym yn meddwl iddo bregethu ond y ddau'dro hyn 501 
ystod y flwyddyn. Ac nid yw yn ymddangos iddo bregethu 
ond unwaith ar ol hyny, ac mai y tro diweddaf iddo draddodi 
pregeth ydoedd y again o Fai, 1887 — y Sulgwyn : — " Ton, 10, 
Wm. Evans, pen mis, Diar. ix. 12 ; * Creadur iddo ei hun yw 
dyn, naill ai i'w gysuro neu i'w ofidio ei hun.' Gal. vi. 7." 
Ei destyn cyntaf ydoedd — ** Cyfraith yr Arglwydd sydd 
berffaith, yn troi yr enaid; " ei destyn olaf — " Os doeth. 
fyddi, doeth fyddi i ti dy hun ; ond os gwatwarwr fyddi, ti dy 
hun a'i dygi." A'r amser rhwng y bregeth gyntaf a'r olaf 
oedd yn ymyl tri-ugain-a-deg o flynyddoedd. 

Cyn myned yn mlaen i roddi hanes ei flynyddoedd diwedd- 
af, y mae yn rhaid i ni sefyll i edrych ar ei gymeriad fel 
gweinidog yr efengyl, ac yn neillduol fel pregethwr. Pn 
cynorthwyo yn hyn, gwnawn ddefnydd o'r desgrifiadau y 
mae ereill wedi eu tynu o hono, ac fe gaiff" efe ei hun ym- 
ddangos ger bron y darllenwyr mewn nifer o'i bregethau. 



Digitized by 



Google 



PEN OD XIII. 



CYNWYSIAD. 




Yn "Uestr etholedig," ac wedi ei ••neillduo" i bregethu— Ei hoflfder o'r 
gwaith, a'i lafur ynddo — Y " Llyfr Da "— Ei hoflf awdwyr— •' The 
Preacher* s ManuaV — Symlrwydd— Parotoi ar gyfer y pwlpud— " Yn 
fywus ac yn flasus " — Adgofion — Ei lais; sylwadau y diweddar Mr. 
William Howells, Trefecca- Cynllun ei bregethau — Cyflymder ei 
feddwl— Holi ac ateb— Desgrifiadau o bono fel pregetbwr gan y 
Parch. T. Levi, Dr. Cynddylan Jones, a'r Archddiacon Howell — 
Nifer o bregethau*. 

|R ydym yn darllen yn llyfr yr Actau am Paul 
fel hyn : — " A dywedodd yr Aglwydd wrtho," 
sef Ananias o Damascus, **dos ymaith; canys 
y mae hwn yn Uestr etholedig i mi, i ddwyn fy 
enw ger bron y cenedloedd, a breninoedd, a 
phlant Israel " (ix. 15). Ac y mae yr Apostol ei hun yn 
ysgrifenu at y Galatiaid : — " Ond pan welodd Duw yn dda, 
yr hwn a'm neillduodd i o groth fy mam, ac a'm galwodd i 
trwy ei ras, i ddatguddio ei Fab ef ynof fi, fel y pregethwn ef 
yn mhlith y cenedloedd ; ac yn y fan nid ymgynghorais k chig 
a gwaed " (i. 15, 16). Y mae yn ddiameuol fod William 
Evans, Tonyrefail, " yn Uestr etholedig,*' ac wedi ei 
" neillduo o groth ei fam " i bregethu yr efengyl. Y mae yr 
adroddiadau a roddwyd yn barod am dano yn pregethu 
cymaint yn ei febyd, ac yn ymhoffi mor fawr mewn gwrandaw 
pregethu, a dilyn y pregethwyr a deithient trwy y wlad, ac 
yn ail-ymaflyd yn y pregethu ar ol ei argyhoeddiad a'i ym- 
uniad cyhoeddus k chrefydd, ar hyd meusydd ac yn nirgel- 
fanau y tyddyn yr oedd yn byw ynddo, yn amlwg iawn yn 
profi hyny. Ac fe gadarnheir y golygiad gan y ffaith, pan y 
dechreuodd bregethu, iddo ar unwaith droi allan i fod yn 
bregethwr poblogaidd ac effeithiol ; ac ni bu ond ychydig 



Digitized by 



Google 



326 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

amser cyn enill ymddiried Uwyraf ei hoU frodyr a'r eglwysi 
yn gyflfredinol, a dringo i leoedd uchelaf y weinidogaeth. 
Gosodwyd angenrhaid aino i bregethu. Yr oedd pregethu 
megys greddf yn ei natur, yn elfen gref ac anorchfygol ynddo. 
Un tro, ar ol dychwelyd adref wedi bod ar daith am chwech 
wythnos neu ddeufis o amser, yr oedd yn gweled pethau ar y 
tyddyn, fel y tybiai ef, ryw gymaint 5m ol ; a dywedai )m 
mrwdaniaeth y foment nad elai byth oddicartref i bregethu 
ar ol hyny. Yr oedd cyfaill o gymydog yn clywed yr hyn a 
dd3rwedodd. Yn mhen Sul neu ddau wedi hyny, yr oedd y 
ddau yn cyd-fyned tua Chyfarfod Dau-fisol Dosbarth Llan- 
trisant. ** I ble yr y'ch chwi yn myn'd heddyw, Mr. Evans?" 
ebai y cymydog wrtho. " Pr Cwrdd Dau-fisol, bid sicr. 
Pa'm yr y'ch chwi'n gofyn ? *' " Wei, ar ol y peth yr oeddych 
yn ddyweyd y dydd o'r blaen, yr oeddwn i yn meddwl eich 
bod am roddi i fyny myned oddicartref." " Taw son, bach- 
gen, mae yn rhaid i mi fyn*d ; mae yn llosgi fel tlin yn fy 
ergyrn i, mae yn rhaid i mi bregethu'' Yr oedd efe 501 ei elfen 
pan yn pregethu, yn gartrefol ac wrth ei fodd yn y gwaith ; 
ei hyfryd waith, 501 gystal a gorchwyl penaf ei fywyd ydoedd. 
Ac y mae yr hanes yr ydym wedi ei hadrodd yn y penodau 
blaenorol yn profi gwirionedd ei ddywediad ei hun, iddo 
roddi goreuon ei f5nvyd i*r gwaith mawr, " a hyny yn Uwyr 
iawn hefyd." 

Ond yr oedd pregethu yn costio Uawer iddo mewn trafferth 
a phryderwch meddwl, ac mewn llafur yn parotoi ar gyfer y 
pwlpud. Un tro, yr oedd blaenor yn myned gydag ef i Gym- 
deithasfa, ac yn sylwi ar ei ddystawrwydd a'i ddwysder ar 
hyd y fFordd, a dywedodd wrtho—** Mi allwn feddwl mai 
gorchwyl caled a blinderus yw*r pregethu yma, Mr. Evans ; 
ond dyna, ni fyddai fawr gwerth ynddo heb hyny." Fe 
lynodd y gair wrtho, ac yr ydym yn cofio yn dda ei glywed 
yn ei adrodd gyda boddlonrwydd a chymeradwyaeth. Yn 
Nghymdeithasfa Llantrisant, Gorphenaf, 1840, yr oeddid 
yn ymddyddan kg ef a Mr. Richard Thomas, Llysyfronydd, 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 327 

am eu profiad gyda'r gwaith o bregethu ; mae'n debyg mai 
yno, ar ol i'r anogaeth gael ei rhoddi ar fod y pregethwyr yn 
ymroddgar yn nghyflawniad y gwaith o bregethu, y dywed- 
odd efe — ** Yr wyf yn sicr fy mod i yn ymdrechu yn y pwlpud, 
ond yr wyf yn ofni nad wyf yn ymdrechu digon cyn myned 
iddo.'* Yr oedd pwys cyfrifoldeb y swydd o bregethwr yr 
efengyl, a phwysigrwydd y gwaith o bregethu, yn gorphwys 
yn drwm ar ei feddwl. Ac mewn perthynas i*r parotoad 
angenrheidiol ar gyfer y pwlpud, y mae yn ein meddiant y 
prawfion helaethaf iddo arfer cydwybod dda. Yr ydym 
eisioes wedi gweled y Uyfrau a brynodd yn yr adeg y dechreu- 
odd bregethu. Gwnaeth y defnydd goreu o'f Mynegair, a'r 
Geiriadur, a'r Amseryddiaeth Ysgrythyrol, yn gystal ag o*r Beibl 
ei hun. Yr oedd yn wr " cadam yn yr Ysgrythyrau." Un 
o'i hoff eiriau ydoedd, " Cadam yw yr Ysgrythyrwr ; '* a 
dywediad arall o'i eiddo ydoedd, " Un gref yw adnod." Yr 
oedd yn gyfarwydd iawn yn yr Ysgrythyrau. Ychydig 
flynyddau cyn ei symudiad, ar ol dyweyd wrthym ei fod yn 
treulio oriau bob nos yn effro, gofynasom iddo, ** Sut yr 
ydych yn treulio yr oriau hyny ? " Ei ateb ydoedd, ** Ar 
feusydd yr Ysgrythyrau." Dechreuodd ar unwaith i ysgrif- 
enu ei bregethau. Tua'r flwyddyn 1820 prynodd lyfr trwchus 
at y pwrpas hyny, ac ar gyfrif Uiw ei glawr gelwid ef y 
"Llyfr Du." Mae yn y Uyfr hwn amryw ugeiniau o 
bregethau, heblaw sylwadau ar Fedydd a Swper yr Arglwydd; 
yr oil wedi ei ysgrifenu yn ofalus, ac mewn jllaw-ysgrif dda a 
phrydferth. Erbyn 1835 yr oedd wedi llanw y Llyfr Du, 
a'r pryd hwnw dechreuodd ysgrifenu ar ddail gwahanol o 
bapyr ysgrifenu — weithiau wedi eu gwnio yn nghyd, ac 
weithiau heb hyny ; y mae genym bentwr da o'r Uaw-ysgrifau 
hyn, o ba rai y dodir detholion yn y benod hon. Yr oedd 
gan Mr. Evans feddwl mawr am y Llyfr Du; ni byddai neb 
yn cael cyffwrdd kg ef ond ei hunan, ac nid ydym yn gwybod 
iddo ei ddangos i neb hyd yn ddiweddar iawn yn ei fywyd. 
Ei g6f-golofn gysegredig ydoedd o lafur boreu-ddydd ei 



Digitized by 



Google 



328 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

weinidogaeth. Ei hofF awdwyr oeddynt Gill a Pool, ac y 
maeyn ddiau iddo wneud defnydd da o Matthew Henry a 
Gumal. Cafodd gyfleusdra i ddarllen rhai o*r hen awduron 
duwinyddol ereill, pan ar ei ymweliadau ol)mol & Bristol — yn 
y Uyfrgell yn y t;^-capel yno, yr hon a roddwyd mewn rhan 
gan y boneddwr a brynodd y capel yn Broadmead i'r enwad, 
ac a ychwanegwyd ati gan Mr. B. Rees, Chippenham. Ni 
flinodd efe ei hunan o gwbl gyda'r awduron diweddar. 

Fel y gwelsom, testyn Mr. D. Charles, Caerfyrddin, yn y 
Cyngor a roddodd iddo yn y neillduad yn 1825, ydoedd " y 
symlrwydd yn Nghrist " (2 Co. xi. 3). Pan yn Llundain, yn 
1826, fe wnaeth Mr. Evans brynu y Uyfr hwn, — "The 
Preacher's Manual, containing (i.) Two Essays on Lay- 
Preaching and on the Ministerial Character ; (ii.) Simplicity 
recommended to Ministers of the Gospel — Third Edition; 
(iii.) Letters on Preaching, by Sheva, from the Evangelical 
Magazine ; (iv.) Appendix, being various important Letters 
from Claude, Doddridge, Mather, Watts, Newton, Cowper, 
Cecil, &c. London, printed for Richard Baynes, 25, Ivy 
Lane, Paternoster Row, 1820." Y mae hwn yn Uyfr gwir 
dda. Nid ydym yn meddwl fod dim ag sydd i'w gael mewn 
gweithiau diweddar o'r dosbarth hwn yn rhagori ar yr hya a 
ddywedir yma ar symylrwydd athrawiaeth, a chynllun, ac 
arddull, a thraddodiad, ac mewn gweddi, a phregethu, ac 
ymddyddanion crefyddol. Y mae yn sicr i Mr. Evans 
ddarllen y Uyfr hwn yn drwyadl, ac y derbyniodd lawer o 
fantais trwy hyny. Yr oedd symlrwydd yn un o nodweddau 
amlwg ei weinidogaeth ; yr oedd ei iaith, ei arddull, cynllun 
ei bregeth, a'i amcan yn y cwbl yn hoUol syml ac eglur. Yr 
oedd yn hawdd i*w ddeall a'i ddilyn ; ymgadwai yn agos at 
ei wrandawyr, gan amcanu yn deg i borthi eu meddyliau, ac 
yn arbenig i gyffroi eu cydwybodau. " Bob yn dipyn '* yr 
oedd yn gwneud ei bregethau. Byddai yn meddwl am ei 
destyn a'i faterion ar hyd y caeau, ac weithiau yn Uefaru 3m 
uchel wrtho ei hunan. Daliwyd ef fwy nag unwaith ar y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 329 

mynydd, ac un tro ar ei liniau, yn pregethu mewn hwyl 
fawr, fel pe byddai o flaen y miloedd yn y Gymanfa. A 
pharhaodd felly i barotoi trwy fyfyrdod a darllen ac ysgrifenu 
ar gyfer y pwlpud hyd y diwedd. Pan yn nghanol trafFerth- 
ion by wyd mynai amser i ymneillduo i'w fyfyrgell ; ac wedi 
I'r amgylchiadau esmwythau yn y blynyddoedd olaf o'i 
arosiad yn Caercurlas, anhawdd fyddai myned yno heb ei 
gael gyda phregeth newydd. " Parotoi pregeth newydd 301 
awr, ai e ? *' ddywedasom wrtho fwy nag unwaith ar ein 
gwaith yn myned i'r ty. " Mae'r angladdau yma yn ami, 
maent yn mron a'm Uethu ; a mae fy nghyhoeddiad yn 
myned yn amlach ar y Ton ; a fyna' i ddim bod dan eu traed 
nhw" — ac elai dros y geiriau diweddaf yn bwysleisiol a 
phenderfynol. I egluro y nodweddiad hwn ynddo yn mhell- 
ach, dyma adgof o eiddo y Parch. T. Levi : — 

** Yr oeddwn yn pasio trwy Donyrefail am ychydig funudau 
wedi 6 o'r gloch, bore Llun, o gyhoeddiad Sabboth. Pender- 
fynais droi i Caercurlas, i edrych am y Patriarch, gan feddwl 
m)naed ato at erchwyn ei wely ; ond wedi myned i'r t^, cefais 
ef yn y parlwr, yn ysgrifenu pregeth ar destyn hynod o 
darawiadol oedd wedi myned k*i fryd, sef Jer. ix. 23, 24. 
Yr oedd wedi ysgrifenu haner tu-dalen o ysgrifen ikn iawn, 
am 6 o'r gloch y bore hwnw, er ei fod yn mheU uwchlaw 
90 mlwydd oed. Bu k'i freichiau am fy ngwddf am dro. 
Daeth i fy nanfon am gryn fibrdd ; ac adroddodd rhai 
ystoriau nodweddiadol o hono ei hun." 

Buom yn ddiweddar yn ymddyddan kg un oedd yn ei gofio 
y troion cyntaf iddo fyned i bregethu yn Nghaerfl51i, ac )rr 
oedd hyny yn fuan wedi iddo gychwyn ar ei fywyd gweinidog. 
aethol, a'i air am dano ydoedd, ei fod yn pregethu **yn fywus 
ac yn flasus." Yr oedd yn naturiol yn fywiog, yn fywiog ei 
dymer, a'i feddwl, a'i ysbryd ; yn gyflym ei ddeall ; yn barod 
ei ateb ; 301 hyrwydd ei symudiadau. Er iddo gael ei sobri 
drwyddo, a'i drwytho yn dda yn yr argyhoeddiad dwys a 
dwfn a gafodd, ni choUodd ddim o'i fywiogrwydd, ond fe 



Digitized by 



Google 



330 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

gysegrwyd yr elfen brydferth hon )m ei natur, fel yn wir yr 
oil o honi, i wasanaeth yr efengyl. Ac yr oedd mor flasus ag 
ydoedd o fywiog. Dywedodd Mr. Grifl&th Harries— yr hynaf 
— Caerfyrddin, am dano, ** Y mae )m felus iawn gyda phob 
peth." Yn y rhigwm difyr a ddanfonodd Dr. Phillips, 
Henflfordd, at y Parch. James Williams, Llydaw, ar y 
" Cenadon Hedd," sef y ddau ddarlun o brif bregethwjrr y 
Cyfundeb, galwodd ef yn ** Evans felus." Ac y mae yn 
dyfod i*n c6f am Mr. David Howell, )m Nghyfarfod Misol 
Pontfaen, Rhagfyr, 1864, ar ol i Mr. Evans bregethu o*i flaen, 
yn dechreu ei bregeth trwy ddyweyd, " Ar ol y pethau melus 
yr ydych yn awr wedi eu gwrandaw." Gofynwyd i un oedd 
wedi bod mewn cyfarfod yn gwrandaw aniryw o bregethwyr, 
ac yntau yn eu plith, ** Sut yr oedd Mr. Evans 5m 
pregethu ? *' Yr ateb oedd, " Fel y m^l." Yr oedd melusder 
yn ei ddawn ac yn ei bethau. Y prif beth yn cyfrif am hyn, 
3m ddiau genym, ydoedd y He mawr a roddai 501 ei weinidog- 
aeth i gyflawnder darpariaeth yr efengyl ar gyfer pechadur. 
Pregethodd lawer ar y ** wledd yn y mynydd hwn i*r holl 
bobloedd.'* Yr oedd ei hunan yn gorfoleddu yn annhraethcd 
ddigonolrwydd trefn gras, ac k'i holl enaid 5m ei chymell i 
sylw a chymeradwyaeth ei boll wrandawyr yn ddiwahaniaeth, 
** gwreng a boneddig, tlawd a chyfoethog, hen ac ieuanc, 
rhieni a phlant, meistri a gweision — y naill fel y Hall." Y 
mae yr henafgwr parchus, Mr. Thomas Nicholas, Pontfaen, 
yn ysgrifenu atom fel hyn : — 

" The earliest impressions I have of Mr. Evans' preaching, 
go back to about 1829 or 1830. 1 heard him preach with great 
power from Isaiah xxv. 6. Among other remarks I re- 
member him saying, — * Mae gwleddoedd mawrion gan frenin- 
oedd a thywysogion y byd hwn, ond nid tebyg i'r wledd hon.' 
And then, in his thrilling way, he would say, * Tewch son y 
dyn. Na thawaf ddim. Mawl iddo yn ddi-ddiwedd.' He 
had got into the hwyl ; the large congregation breaking into 
* Amen.' — * Diolch iddo ! ' * Bendigedig !' This sermon, so I 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 33 1 

was informed, was in great request at that time, and did 
wonderful work in our land." 

Bendithiwyd ef k Uais o'r mwyaf cyfaddas i gyhoeddi y 
newyddion da o lawenydd mawr. Ac ar gyfrif ei lais per- 
aidd, soniarus, hyglyw a phell-gyraeddol, efe a gafodd yr enw 
" cloch arian." Pan yn nghyflawnder ei nerth, yr oedd ei 
•floedd ar faes y Gymanfa yn ogoneddus mewn gwirionedd. 
Nid bloedd gwneud ydoedd ; ond yr oedd yn ymgodi yn 
naturiol o'r gwres ysbryd yr oedd efe wedi ei ddwyn iddo 
wrth ymdrin ar fawrion bethau Duw. Ac yr oedd ei lais 
hefyd yn cael ei gadw ganddo dan feistrolaeth holloi. Fel 
hyn y dywedai Mr. William Howells yn y Dosbarth Pregethu 
yn Nhrefecca am ei lais:— "I have scarcely ever heard a 
finer voice than that of Mr. William Evans. Mr. John 
James' voice was a deep rolling bass, that of Mr. William 
Evans a fine rich tenor ; and what was more, it was under 
proper control. He knew when to fire and when to whisper. 
Sometimes, when at his loudest pitch, he would suddenly 
descend to a conversational tone, which proves not only a 
thorough command of the voice, but an equal knowledge of 
human nature." 

Fe welir oddiwrth yr esiamplau o'i bregethau sydd yn dilyn 
nad oedd yn ysgrifenu yn gyflawn, dim ond y rhaniadau a'r 
prif sylwadau, gyda'r cyfeiriadau at yr adnodau i'w difynu i 
brofi a chadarnhau pob mater yn y bregeth. Yr oedd yn 
dra gofalus a manwl gyda'r cyfeiriadau ysgrythyrol. Nid 
oedd yn hyn ond yn dilyn arfer gyfFredin yr hen bregethwyr. 
Yn y llawysgrif y mae lluaws o benau — y prif raniadau ac is- 
raniadau lawer ; ond yn y traddodiad o'r pregethau, ni byddai 
efe yn son ond am ddau neu dri o brif benau — cadwai y m4n 
is-raniadau yn llwyr o'r golwg. Nid oedd yr is-raniadau ond 
cynorthwyon i'w g6f. Byddai rhai yn dyweyd eu hoU benau 
yn ofalus, ac felly fe geid ** yn gyntaf, yn ail, ac yn drydydd " 
amryw o weithiau yn yr un bregeth. Wedi gwrandaw brawd 
ieuanc yn gwneud felly un tro tua'r flwyddyn 1840, dywedodd 



Digitized by 



Google 



332 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

wrtho — " Mae i chwi roesaw i gael cynifer ag a fynoch o 
fotynau ar eich c6t, ond i chwi beidio eu rhifo." Deallodd y 
gwr ieuanc y ddameg, ac y mae wedi bod yn ffyddlawn i'r 
wers. Gan fod y pregethau yn cael eu parotoi a*u hysgrifenu 
yn y dull a nodwyd yn awr, yr oedd llawer yn dibynu am eu 
llwyddiant yn y traddodiad ohonynt ar barodrwydd dawn a 
gwres ysbryd y pregethwr, fel ag i lanw i fyny yr amlinelliad. 
Ond yr oedd y pregethwr yn gofalu meddwl allan ei bethau, 
yn trysori yn y c6f yn dda yr hyn a ysgrifenai, ac yn enwedig 
yr adnodau o'r Beibl y bwriadai eu difynu, canys yr oedd yn 
pwyso llawer arnynt, ac yn gwneud defnydd helaeth ohonynt ; 
ac yr oedd Mr. Evans hefyd yn edrych yn ofalus dros ei 
bapyr y peth diweddaf cyn myned i'r pwlpud. Yr oedd yn 
gwneud hyny un tro, a dywedodd y gwr oedd yn yr ystafell 
gydag ef ar y pryd — " Mae yn rhy ddiweddar i wneud y 
rhent ddydd talu, Mr. Evans." ** Gwir iawn/* oedd ei ateb, 
"ond y mae yn burion rhifo yr arian.'* Fel yma yr oedd 
efe yn parotoi yn ofalus ar gyfer pob gwasanaeth cyhoeddus ; 
nid yn unig y bregeth, ond hefyd yr Araeth Ddirwestol, yr 
anerchiad o flaen Bedydd neu Swper yr Arglwydd, a'r 
cyfarchiad agoriadol yn y cyfarfod eglwysig. Trwy ddyfal- 
barhau mewn parotoi felly, yr oedd yr " hen bethau ** yn arcs 
yn "newydd " iddo. " Os bydd y pethau yn newydd i chwi," 
meddai wrthym un tro, "byddant yn newydd i'r gynulleidfa; 
ond OS nad yn newydd i chwi, ni fydd ynddynt ddim newydd- 
deb i*r gynulleidfa." 

Mae y darllenydd wedi cael prawfion digonol o gyflymder 
ei feddwl. Dim ond agor cil y drws, a gwelai yn mron trwy 
yr hoU dy. Pan yn adrodd iddo bregeth a glywsem mewn 
Cyfarfod Misol ar yr adnod gyataf yn y bymthegfed-benod-a- 
deugain yn Mhrophwydoliaeth Esaiah, ac wedi dyweyd y 
syniad — Fod gwahoddiad yr Efengyl yn cael ei gyfleu yn y 
fath fodd fel ag i adael y pechadur yn gwbl ddiesgus a'r pen 
cyntaf, sef y difrifwch a'r tynerwch gyda pha un y mae yn 
cael ei roddi — " O ! deuwch ; " dywedodd yn sydyn — " Dyna 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 333 

ddigon, yr wyf yn ei gweled hi." Wedi cael agoriad i mewn 
i fater, yr oedd yn gallu cadw mewn golwg yr holl faes, a 
hyny heb golli golwg ar ei wahanol ranau. Neu i newid y 
gymhariaeth, wrth edrych ar goedwig gyfan, nid oedd yn 
colli ei olwg ar y prenau unigol ; a phan yn dal sylw ar un 
pren neillduol, nid oedd yn annghofio y goedwig o*i gwmpas. 
Yr oedd yn grafF a chyflym i weled gwirioneddau cyferbyniol. 
Wrth sylwi ar y nodweddiad yma ynddo mewn cyfeillach, 
dywedasom wrtho am erthyglau Dr. Edwards ar ** Gysondeb 
y Ffydd." Ni bu rhaid i ni ddyweyd ond ychydig o eiriau 
cyn ei fod wedi cymeryd gafael yn nysgeidiaeth werthfawr yr 
erthyglau yn y Traethodydd, a theimlai megys un wedi cael 
ysglyfaeth lawer. Ni wnaeth neb erioed gyhoeddi yn fwy 
eglur a diamwys athrawiaeth gras Duw nag y gwnaeth efe, 
ac ar yr un pryd yr oedd yn sefyll yn gadarn ar y gwirionedd 
am gyfrifoldeb dyn. Ni fynai fod yr annghysondeb Ueiaf 
rhwng Deddf ac Efengyl, na rhwng crefydd ddatguddiedig y 
Beibl a rheswm a naturiaeth. " Ein codi ni at y ddeddf y 
mae yr Efengyl," ydoedd ddywediad o'i eiddo. Dyma air 
arall sydd yn egluro yr un nodweddiad — " Mae rhai yn 
dyweyd nad oes berth)mas rh)nagom &*r Adda cyntaf ; os nad 
oes, peidiwn gweithredu yn gyffelyb iddo. Ond os oes, 
mynwn fod mewn perthynas k*r Ail Adda." Eto, " Mae rhai 
yn dyweyd fod dyn yn meddu ffydd yn naturiol. Os ydyw, 
gweithreda hi. Os nad yw, gofyn am dani." Dyma 
^ngraifft arall — "Yr wyf yn gwadu yr athrawiaeth o wrthod- 
edigaeth. Dynion sydd yn gwrthod Duw, ac nid y w Duw 
yn gwrthod neb. Ffrwyth ewyllys da Diiw, heb na rhwymau 
na dyled, yw cadw y dyrfa nas gall neb ei rhifo, yn unig 
trwy rinwedd y brynedigaeth sydd yn Nghrist lesu." Mewn 
pregeth a draddodwyd ganddo yn Llantrisant yn 1883 ar y 
testyn — *• Ti a bwyswyd yn y clorianau," yr oedd yn dyweyd 
— •'Chwi fyddwch yn arfer dyweyd, fe'm pwysir yn y clorian- 
au ; ond yn y dydd yr ydych yn meddwl y byddwch yn y 
^lorlan , y pryd hwnw y byddwch yn dyfod allan o'r glorian. 



Digitized by 



Google 



334 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Yr ydych yn awr yn y glorian, yn y clorianau ! )m y dorian- 
au! ! Pa glorianau ? Clorian naturiaeth : bwyta i ddigon- 
edd, yfed i dori syched, gwisgo i glydwch. 'Mechgyn i, os 
ydych yn gwneud mwy na hyn mewn bwyta neu yfed, yx 
ydych yn brin yn y glorian —clorian rheswm ; eithr onid 
ydych yn d3rweyd fod crefydd uwchlaw rheswm ? Ydym ; 
ond dywedwn yr un pryd, nid yw yn groes i reswm. Pe 
buasai yn groes i reswm, buaswn yn ymwrthod k hi, er wedi 
bod mewn cysylltiad k chrefydd dros dri-ugain ihlynedd. 
Clorian y ddeddf. Clorian y gydwybod. Clorian yr Efengyl. 
D3ma bump o glorianau. Cofiwch, yr ydym ni yn awr yn y 
glorian yn cael ein pwyso." Dyma esiampl arall yn egluro 
ei allu i weled gwirioneddau cyferbyniol. Yr ydym yn 
ddyledus am yr hanes i*r Parch. H. J. Hughes, Cefncoed- 
cymar : ** You have heard how he prevented a scene between 
David Howell and leuan Gwyllt, when the latter was being 
received a member of the Monthly Meeting. He (leuan 
Gwyllt) shocked Mr. Howell by making the humanity of 
Christ a distinct person, instead of a distinct and separate 
nature. *Gadewch iddo, Mr. Hovell,' said Mr. Evans, 'yr 
ydych yn nes at eich gilydd nag ydych yn feddwl. Y mae y 
pwnc yn un dyrus iawn. Y mae yr Arglwydd lesu yn ddau 
ac yn un ; y mae E* yn un ac yn ddau. Gadewch e* yn y 
fan, Mr. Howell. Mae y pwnc yn un dyrus iawn ; yr ydych 
yn nes at eich gilydd nag ydych yn feddwl.' This Monthly 
Meeting was held at Panttywyll." Fe geir engreifftiau 
cyfFelyb yn y Pregethau sydd yn dilyn. 

Yr oedd un peth yn neillduol ag oedd yn hynodi ei bre- 
gethu, sef ei waith yn holi ac yn ateb ei hunan. Ar tudalen 
425 o*r Drysorfa am 1890, yr ydym yn cael y Parch. John 
Hughes, M.A., Liverpool, yn dyweyd fel hyn : — " Un o fy 
adgofion cyntaf am y pwlpud Cymraeg, os nad y cyntal oil, 
ydyw y Parch, W. Evans. Pregethai yn Nghwmafon ryw 
nos Sabboth, a chofiaf yn dda ei fod yn gofyn y cwestiwn, ac 
yn ei ateb yn ol ei dduU cyflfredin— * Pa beth yw Deddf ? ' 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 335 

" ' Mae darlun byw o honot yn iy ngho', 

Pan rodiwn inau lanau'r Afan ami ei Hi', 
Pan ddelet o Donyrefail yn dy dro, 

A'th wedd, a'th ddawn, a'th lais i'n swyno ni ; 
Ac yn y pwlpud elet ti yn ddau, — 

Mae rhai yn myn'd yn ddim, a dyna'r pla,— 
Mae'r cwestiwn a ofynaist yn parhau, 

Ei adlais yn fy meddwl— aros wna.' " 

Yr oeddd i raddau mawr ar ei ben ei hun yn y nodweddiad 
hwn. Ac o ran h)my, er cymaint a wrandawodd ar yr hen 
bregethwyr enwog ag yr oedd efe yn eu hedmygu mor fawr^ 
yr oedd rhywbeth ynddo ef ag oedd yn ei wneuthur yn hoUol 
ar ei ben ei hun, fel y dywedodd Mr. Humphreys o'r Dyffryn 
am dano yn ei glyw — '* Yr wyf yn hoff iawn o Mr. Evans 
yma ; nid ydy* o fel neb, ac nid oes neb fel y fo." CaifF y 
darluniau o hono sydd 301 canlyn wasanaethu i egluro ei 
neillduolion. 

Eithr nis gallwn derfynu hyn o sylwadau ac adgofion, heb 
gyfeirio at y fiaith sydd yn goron ar bob peth yn hanes 
pregethwr. Bu ei weinidogaeth yn foddion iachawdwriaeth 
i laweroedd. Yr ydym wedi cyfarfod a rhai esiamplau o'r 
fendith Ddwyfol ar ei lafur yn y penodau blaenorol. Yn y 
Gymdeithasfa yn Nghrughowel, yn 1868, pan yr oedd efe yn 
Uywyddu, yr oedd y Parch. D. Harries, Ironton — yn awr Dr. 
I|arries, Chicago — ^yn bresenol, ac yn ei anerchiad adroddodd 
mai gair o eiddo Mr. Evans mewn pregeth oedd wedi ei 
ddwyn ef at grefydd, a'r gair ydoedd, " Rhaid mentro cyn 
nofio." Meddai ddawn arbenig i allu ddyweyd byr-eiriau 
tarawiadol ac ergydiol a lynent yn ngh6f a chydwybodau ei 
wrandawyr, Dydd mawr y cyfrif yn unig a ddengys nifer y 
rhai a ddychwelwyd at Fab Duw trwy ei weinidogaeth. Ac 
yr oedd yn ei bregethau hefyd gymwysder i adeiladu a 
dyddanu y saint. Yr oedd yn gymwys weinidog y Testament 
Newydd yn hoU gylch y swydd. Yr oedd yn cyflawni holl 
ranau y gwaith gyda deheurwydd : gofyn bendith, talu diolch, 
arwain y ddyledswydd deuluaidd, bedyddio, cyfranu, arwain. 



Digitized by 



Google 



336 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL, 

y cyfarfodeglwysig, trefnu amgylchiadau yr achos, yn gystal 
a phregethu. Efe a dreuliodd fywyd defnyddiol yn ngwas- 
anaeth ei Arglwydd. Ac yr oedd bod yn ddefnyddiol 301 
beth mawr iawn yn ei olwg. Clywsom ef yn dyweyd, ** Nid 
yw 3^1 werth byw heb fod yn dduwiol, ac nid yw yn werth 
byw yn dduwiol heb fod yn ddefnyddiol." Bellach, yr ydym 
yn cyflwyno i*n darllenwyr y desgrifiadau a dynwyd o bono 
fel pregethwr. Y mae y cyntaf gan y Parch. Thomas Levi. 
Ymddangosodd yn NhrysorfaW Plant agos ugain mlynedd yn 
ol, ac argrafFwyd ef drachefn yn rhifyn Mai o'r un cyhoedd- 
iad y flwyddyn hon (1891). 

" Dyn o gyfansoddiad cr)mo, cadarn, cyflym, braidd yn 
llai na*r maintioli cyffredin. Ac er fod amser yn Uwydo y 
pen, ac yn rhychio peth ar y wyneb, y mae yn gadael y 
cymalau yn eu hystwythder C3mtefig. Cerdda mor fywiog, 
gam yn ngham, dan fraich y gweinidog ordeiniwyd ddiweddaf, 
ag y cerddai dan fraich Ebenezer Morris wrth fyned oddiar 
stage y Gymanfa. Mae ganddo wyneb prydferth, cyflawn, 
nodweddiadol. Talcen crwn, llawn, hyd at y dalio, dan 
gnwd o wallt crychiog — gwallt ag y mae amser yn prysur 
dynu y wawr gochlyd oddiarno. Aeliau gweddol drwm, yn 
cysgodi dros ddau lygad gl&s, tyner, nwyfus, eneidiol ; llygaid 
k mwy o duedd ynddynt at ddwfr poeth na gwreichion. 
Darn o drwyn llawn, llydan, Uuni^idd, a gwefusau llawn, 
gyda thoriad esmwyth a dymunol. Mae prydweddau y 
wyneb ar wahan, oil yn gyflawn a phrydferth. Mae ei hoU 
drem yn ddymunol. Gall edrych arnoch yn bwyllog, yn 
hamddenol, a chyfeillgar, heb ddychrynu na tharfu eich trem 
chwithau ymaith. Nid pawb all edrych yn eich wyneb. 
Eithaf Uawer un yw prin ysbio i'ch ffenestri wrth basic yn 
gyflym ; a bydd hyny yn ddigon — ^yn llawn cymaint o'r drem 
fedrwch chwi oddef. Ond y mae gan y wyneb hwn drem 
ydych am gael amser i'w mwynhau — ei chofleidio. Y mae 
rhyw foddhad i*w gael wrth syllu 5m nghanol prydweddau y 
wyneb tarawiadol yna. Y maent yn cynyrchu ffrwd diddor 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 33^ 

o syniadau am yr enaid sydd yn Uechu tu cefh iddynt. Y 
mae ambell gyffroad hefyd yn nghil y Uygad gl&s yna sydd yn 
eich rhybuddio i fod ar eich gwyliadwriaeth, rhag i'ch 
meddalwch iod yn brofedigaeth iddo chwareu tipyn o gast 
ddiniwed k chwi. ^ 

**Pregethwr yr hen ysgol ydyw; ond pregethwr ydyw, 
Beth sydd yn gwneud pregethwr? i. Dynoliaeth gyflawn. 
2. Pen. 3. Calon, neu grefydd. 4. Tafod. 5. Llais. Nid 
bob dydd y cyfarfyddwch chwi a phregethwr yn meddu ar 
fesur njor helaeth o'r hoU elfenau hyn. Nid darn o gyf- 
ansoddiad traethodol yw ei bregeth ef. Nid dyna ei chyniiun, 
Cyfansoddiad ysgafn, rhwydd, ond yn llawn llygaid ydyw. 
Un o gamsyniadau y pwipud yw troi y pregethau yn draeth- 
odau dwfn, liaturus, caied i'w cyfansoddi, caled i'w traddodi, 
a chaied i'w gwrando. Byddai yn dda astudio ambell 
bregethwr o'r hen stamp, er cael cynllun; er cael cynllun 
pregethu yn fwy na chynllun pregeth. Mae eisieu, nid yn 
unig mwy o Feibl yn y bregeth, ond pregethu mwy Beiblaidd. 
Enaid y bregeth yw y cymwysiad ; ac os felly, y mae Uawer 
pregeth heb nemawr o enaid ynddi. Cyfansoddiad byw yn 
sefyll o flaen y bobl, yn siarad k hwy, yw y bregeth i fod. 
A gwneler iddi siarad mor effeithiol ag sydd modd. Dywedir 
am Toller o Kettering, fod ganddo ef ddeigryn yn ei lais. 
Mae y sylw yn llawn mor wir am y pregethwr hwn. Tybia 
rhai fod ei lais yn unig wedi bod yn foddion gras i laweroedd. 
O, mor effeithiol y byddai tine yr hen gloch arian, wrth droed 
y groes, jm gwaeddi — * Moliantyn ddiddiwedd I ' 

" Un o'r pethau sydd yn gwneud ei bregeth ef mor effeith- 
iol yw y ^ymwysiad parhaus sydd ynddi. Y mae yn llawn 
pwyntiau, a bydd adnod yn llygad i bob pwynt. Wedi cael 
adnod yn ffitio ei bwnc, ni wna ei goUwng ymaith am ddim. 
Erys i syllu arni, ymhogi wrthi, codi ei phlygiau, a gwneud 
magnel o honi i saethu at ei wrandawyr. Mae ei bregeth fel 
wedi ei gwneud i fyny o luaws o bregethau bychain, ac er eu 
bod yn ffitio yn eu gilydd i wneud un gyflawn, eto y mae y 
W 



Digitized by 



Google 



338 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

rhai bach yn gyflawn ar wahan. Y mae fel dyn yn teithio 
gwlad fryniog; cwyd chwi i ben bryn, a dengys i chwi olygfa 
brydferth oddiar ei ben. Yna cluda chwi i ben un arall, lie 
y cewch olygfa newydd eilwaith. Adnod fydd Pisgah pob 
bryn ; ac odid na ddaw tan allan o'r genau, nes gwneud pob 
bryn yn fryn Uosg cyn disgyn. 

" Y mae 3m ysgrifenu cyfran helaeth o'i bregethau ; ond 
rhaid ei chael yn llwyr i'w feddwl oddiar y papyr, onid6 fydd 
hi werth dim ; ac nid ei chael i'w g6f, ond i'w galon. * Ofer- 
edd i chwi fyned i'r pwlpud,' ebe Liefchild wrth ddyn ieuanc, 
* a'ch pregethau k'u haner 3m eich meddwl, a'u haner ar y 
papyr. Mynwch hwynt yn gyflawn i'ch meddwl, a theflwch 
y P^^Pyr ymaith. Peidiwch byth a bod yn bregethwr papyr. 
Ond OS rhaid darllen, darllenwch, a darllenwch hwynt yn 
dda.' " 

Gwnaeth Dr. Cynddylan Jones hefyd ddesgrifiad o liono 
fel pregethwr yn yr ysgrif yn y Christian Echo^ Tachwedd, 
1879, at yr hon yr ydym wedi cyfeirio mewn penod flaenorol : — 

" We have heard him preach only twice — once about a 
year ago, and the other time about twelve years ago. There- 
fore we never heard him till he was considerably past his 70, 
and consequently do not feel competent to pronounce a 
correct judgment upon him as a preacher. But we were 
particularly struck with his naturalness. Nature, however, is 
very various, and often capricious. Dafydd Rolant of Bala 
was a child of nature too, but at the diametrically opposite 
pole of nature from the Rev. W. Evans. Dafydd Rolant 
was rough, uncouth, uncultivated, notwithstanding his fund 
of humour and great sagacity. But William Evans is fine, 
beautiful, pleasing. The form his humour takes is that of 
wit : therefore, he delights in sudden flashes, abrupt transi- 
tions. He questions and catechizes himself, he subjects 
himself to very severe cross-examinations, in which he is 
witness and counsel at once. But the beauty of it is — the 
witness always beats the counsel. The counsel tries to 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 339 

browbeat the witness, but the witness will not be brow- 
beaten. * Tawch y dyn' * Na thawaH diiim.' * A ydych yn 
nuddwl myfCd drwyy pwnc yna ? ' ^ Os nod df trwyddo^ mi df iddo^ 
&c. Then comes a beautiful remark, sudden as lightning, 
and the whole congregation is lifted to its feet. The Rev. 
Henry Rees— we mention him because unfortunately we 
never heard the old eminent preachers of South Wales with 
whom we could either compare or contrast the subject of 
this sketch— lit up his subject gradually. His sermons 
might be likened to the dawn ' shining more and more unto 
the perfect day.' You saw the light, and it was good ; you 
felt the heat, and it was melting. But Mr. Evans's sermons 
abounded in lightnings. Flash — flash — flash. You were 
astonished, pleased ; but all of a sudden you felt the light- 
nings had struck you, and that you were on fire. 

" His voice greatly helped his thoughts. A beautiful clear 
voice with most tearful cadences. When we heard him we 
could distinctly discern its pathetic tenderness— a voice half 
blown away by the wind. No one could sway a congrega- 
tion better than he. And once he felt the Divine breezes 
fairly in his sails, he would shout out at the top of his clarion 
voice — *The praise for ever to Him.' * Y mawl yn dragywydd 
iddo,* When he does not rise to that height, he is below 
himself. When he has touched that, he has reached his 
climax. — * Y mawl yn dragywydd iddo.' " 

Y mae y Uythyr canlynol a ddanfonwyd at ein tad gan yr 
Hybarch Archddiacon Howell, o Wrexham, hefyd yn cynwys 
desgrifiad o neillduolion Mr, Evans fel pregethwr. Pan 
ddarllenwyd y Uythyr yn y claddedigaeth, yr oedd pawb yn 
teimlo yn dra diolchgar i Mr. Howell am dano, ac yr ydym 
ninau yn cydnabod yn ddiolchgar ei fod yn ychwanegiad 
gwerthfawr at gynwys y benod hon : — 

" Vicarage, Wrexham, North Wales, 

8th Feb., 1891. 

" Dear Sir, — Though personally a stranger to you, I can- 



Digitized by 



Google 



340 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

not refrain from expressing my profound veneration for your 
esteemed and estimable father. I have a vivid recollection 
of him in his prime, from 1846 to 1852, when I left home; and 
thoughtless as I then was, I never listened to him without 
being greatly impressed. His terse and epigrammatic style 
— his realistic \vay of presenting truth, his playful humour 
and mastery of dialogue, his command of homely and col- 
loquial Welsh, and thorough knowledge of Welsh ways and 
feeling, an3 above all, the intense spirituality pervading the 
whole, made it an impossibility to listen to him without 
being deeply impressed. I have a vivid recollection of a 
sermon of his preached in 1848, or 1849, on ^ Deddf ei 
Dduw sydd yn ei galon, aH gamrau ni Uthra,' His strong 
individuality, quickness of perception, and force of character, 
would have made him a power anywhere, and at any time ; 
but flourishing where and when he did, he naturally became 
a Saul among his brethren. What has he not known and 
experienced by this time ? He was a good man, full of the 
Holy Ghost, and of faith. — Faithfully Yours, 

" D. HOWELL." 

Yn ol y cynllun a osodasom i lawr i ni ein hunain, yr ydym 
yn nesaf yn cyflwyno i'r darllenydd nifer o bregethau Mr. 
Evans, wedi eu cyfansoddi ar wahanol adegau o'i fywyd 
gweinidogaethol hirfaith. Ac y mae yn dda genym allu 
cyflwyno un bregeth gyflawn, fel y traddodwyd hi ganddo ef, 
ac wedi ei chymeryd i lawr ar y pryd, a'i hysgrifenu allan yn 
union ar ol ei gwrandaw, gan y Parch. David Phillips, Aber- 
tawy. Fe gaiflf y bregeth hon fod yn ddiweddglo iV benod, 
ac y mae yn ddarlun rhagorol o ardduU Mr. Evans o bregethu. 
Yr ydym yn sicr y bydd ein darllenwyr, megys ag yr ydym 
ein hunain, yn dra diolchgar i Mr. Phillips, am gadw y 
bregeth hon, a'i bod yn awr at ein gwasanaeth i'r gwaith 
hwn. Hon yw y bregeth a wnaeih y fath rymusderau yn 
Nghynideithasfa Crughowel yn 1847, Yr ydym wedi gweled 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 34I 

yn nghorph yr hanes gyfeiriadau at amryw o'r pregethau 
ereill sydd yn dilyn. Gellir dyweyd am rai o'r pregethau 
bod iddynt eu hanes, megys ag i'r pregethwr. Ond y mac 
un o'r pregethau hyn ag y mae yn rhaid i ni wneud cyfeiriad 
pellach ati, sef y bregeth ar y testyn — Salm xlvi. 4. Sylwer, 
)m un peth : yr ydym wedi gadael yr hoU ffigyrau yn dynodi 
y prif-benau a'r is-raniadau, fel y maent yn y Uaw-ysgrif, 
fel engraifFt o*i ddull a'i fanylder yn mharotoad ei bregethau; 
tra yr ydym wedi gadael allan y mwyafrif o'r ffigyrau wrth 
gop'io y pregethau ereill. Hefyd, dyma y bregeth a dradd- 
ododd Mr. Evans yn Llanidloes, nos Sul,y 23ain o Fai, 1841, 
"Yr oedd y bregeth yn cerdded gyda nerth a dylanwad 
anarferol ; y gynulleidfa wedi ei meistroli a'i gweithio i'r 
teimladau mwyaf dwys a dymunol. Ond nid oedd neb, mae 
yn debyg, yn mwynhau y Salm a'r bregeth yn fwy na Richard 
Mills. Aeth o'r oedfa y noswaith hono k drychfeddyliau 
gogoneddus y Salmydd, a syniadau nerthol a gwerthfawr y 
pregethwr yn llenwi ei feddwl, ac yn gwresogi ei galon. 
Mae yn ymddangos na ddaeth cwsg yn agos ato y noswaith 
hono; modd bynag, yr oedd yr anthem orchestol, * Duw 
sydd Noddfa,' wedi ei gorphen, bob ban o honi, yn mhen 
pedair-awr-ar-ugain." (Buchdraeth y Parch. John Mills, 
tud. 32). 



PREGETHAU. 



PREGETH I. 

Esai. XXV. 6. — "Ac Arglwydd y Uuoedd a wna i'w hoU bobloedd yn y 
mynydd hwn wledd o basgedigion a gloyw-win; o basgedigion 
breision, a gloyw-win puredig." 

Mae y testyn yn son am wledd. Ei hawdwr yw Arglwydd y lluoedd. 
Dyma wledd Brenin y breninoedd : Diar. ix. i ; Esther i. 3. Gwrth- 
ddrychau y wledd ydynt yr holl bobloedd, sef luddewon a Chenedloedd : 
Mat. xxii. 9. Yr ystafell y mae y wledd wedi ei pharotoi ynddi, " yn y 
mynydd hwn," sef yn yr eglwys. Y mae Mynydd Seion yn golygu yr 
^Iwys filwriaethus a'r eglwys orfoleddus — un eglwys, un wledd : Heb. xii. 



Digitized by 



Google 



342 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

22—24. Dangosir hefyd cyflawnder y wledd, " pasgedigion breision, 
gloyw-win puredig : *' Diar. ix. 5 ; Luc xv. 22, 23. 

Y mae angenrheidrwydd am y ddarpariaeth y mae y testyn yn ddat- 
guddio, er gwneud angen pechaduriaid i fyny. Y mae'r fath newyn yn 
nghalon dyn wedi'r cwymp fel nad oes dim a'i digona ond darpariaeth 
£awr jn: efengyl. Dyma fel y mae pob dyn wrth natur, fel yr afradlon. Y 
mae yn mynwes pob dyn a dynes gnofeydd awyddol ar ol dedwyddwch a 
digonolrwydd, jn: hyn nid yw i'w gael mewn dim ond yn arlwy yr efengyl. 
Yr enaid amddifad o Grist, edrych i dy galon dy hun ; gan glywed swn 
parhaus yn dy weyd, Dyro, dyro, fel nyth Uawn o adar bychain yn agor eu 
pigau, ond byth yn cael eu digoni. Dyma fydd rhan fawr o uffem y dam- 
nedigion, sef newyn a syched tragywyddol, heb ddim i'w tori : Esai. viii. 
21, 22. 

Yn nesaf, egluro y cyflawnder darparedig trwy Grist i eneidiau tlodion a 
newynog ag sydd mewn byd newynllyd— mewn gair, Efe ei Hun, gwneuth- 
urwr y wledd, yw*r wledd ei Hunan : loan i. 14 ; 2 Cor. viii. 9 ; Eph. iii. 8. 
Yr ymborth darparedig yn y wledd hon ar gyfer angen pechadur newynog 
yw corph Crist, ei gnawd a*i waed Ef, y bara o'r nef, bara'r bywyd, y bara 
bywiol : loan vi. 51 — 55. Gwledd gyflawn ydyw. Cyflawnder y Duwdod : 
Col. ii. 9, 10. Cyflawnder o ras : loan i. 16, 17 ; Salm xvi. 11 ; Rhuf. iii. 25. 
Gwledd barhaus i fywyd tragywyddol ydyw : loan iv. 14. 

Gwledd ar aberth ydyw. " Canys Crist ein pasg ni a aberthwyd drosom 
ni ; am hyny cadwn wyl: " i Cor. v. 7, 8. Yr oedd cyflawnder wedi ei 
anfoddloni, a digofaint Duw wedi enyn yn erbyn pechaduriaid ; ond fe aeth 
ein Harchoflfeiriad yn mlaen, ac a offrymodd ei Hun drosom : Heb. ix. 26. 
Gwledd gyfamodol ydyw : Heb. xiii. 20, 21. Pan y gwnaeth Jacob 
gyfamod Sl Laban, hwy a wleddasant gyda'u gilydd yn y mynydd : Gen. 
xxxi. 44—54. Nid oes dim cyfranogi o*r wledd hon ond trwy gyfamod, 
Yr holl wahoddedigion, rhaid eu bod yn gyfamodwyr cyn gwledda. Y 
rhai oil nid ydynt foddlawn i gyfamod cyfeillgar a heddwch k Duw yn ol 
amodau yr efengyl, ni chant brofi o'r swper hwn. Ond y rhai y mae y 
drefn wrth eu bodd, ac yn ei wir ddymuno, y mae Crist yn dywedyd wrth^ 
ynt, " Bwytewch, gyfeillion, yfwch, ie yfwch yn helaeth, fy rhai anwyl :* 
Can. V. I ; Salm 1. 5. Gwledd briodasol hefyd ydyw. Yr Arglwydd lesu 
y w y priodfab ; merched Seion y w*r briodasferch. Y mae Efe yn cynyg 
ei Hun i'r penaf o bechaduriaid trwy yr efengyl. Caniatewch y briodas, a 
chwi gewch fwyta o'r bara, ac yfed *' o*r gwin a gymysgais : " Mat. xxii. 
1—4. Gwledd ar ol goruwchaflaeth trwy ryfel ydyw hon, Arglwydd y 
Uuoedd wedi gorchfygu yr holl fyddinoedd, a dwyn y carcharorion yn 
rhydd ; yna gwledda : Can. ii. 4. 

I bwy y mae y wledd ddarparol ? I'r holl bobloedd. Y mae Crist yn 
gwahodd pawb yn ddiwahaniaeth, i'e, y penaf o bechaduriaid : Esai. Iv. i ; 
loanvii. 37; Dat.xxii. 17. Dyma ddyben anfoniad cenadon a rhoddi 
iddynt genadwri i wahodd i'r briodas. Y mae yr Arglwydd yn cadamhau 
y croesaw sydd i'r penaf o bechaduriaid ; ac y mae yn anfon ei weision gyda 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 343 

brys : Luc xiv. 21. Y mae ei fod yn anfoddlawn ac yn digio wrth y rhai 
sydd yn gwrthod dyfod yn profi ei ewyllysgarwch i dderbyn. " Yna g^r y 
if wedi digio : " Luc xiv. 21. 

Tra yr ydym heb ddyfod at Grist, nid oes genym ddim cydfesuradwy' ac 
atebawl i'r gwanc sydd mewn enaid anfarwol. Nid yw pob peth arall ond 
megys careg neu ludw yn He bara. Nid ydynt fara ; am hyny dywedaf fel 
y dywedodd y prophwyd, " Paham y gweriwch arian am yr hyn nid ydyw 
fara ? " Esai. Iv. 2. Ynfyd oedd y dyn oedd yn dy wedyd wrth ei enaid am 
orphwys ar yr hyn oedd ganddo yn yr ysgubor. 

Bydded i'r barhaus siomedigaeth yr ydym yn ei gael wrth ddrysau ereill 
ein codi bellach at ddrws ystafell wledd Crist : Jer. iii. 23. A ydych chwi 
ddim yn wastad yn cael mwy o gysur mewn dysgwyl nag wrth fwynhau 
mewn pethau natur ? Y mae y cysur sydd mewn creadur yn wastad yn 
fwy mewn blodau nag mewn ffrwyth ; dysgwyl am lawer, cael ond ychydig, 
A*r croesau mwyaf wedi codi weithiau o'r He yr oeddym yn dysgwyl y 
cysur mwyaf. 

Os dyfod at Grist, cei wir orphwysfa i dy enaid : Mat. xi. 28. " Od oes 
baich ar dy gydwybod, mi a'i diosgaf yn fy ngwaed ; os aflan wyt, mae 
fiynon i'th olchi ; a phob peth." 

Ystyria, os ti a ddeui, byddi ddedwydd, mewn amser ac i dragywyddol- 
deb ; pan y bydd y bwrdd isod yn cael ei dynu, ti a gei eistedd wrth y . 
bwrdd uchod i wledda. Ond os ni ddeui at Grist, ni chei ddigon, ac ni 
chei orphwysfa i dy enaid byth : Esai. i. 19, 20, (1825.) 



PREGETH II. 

2 Cor. iv. 17.—" Canys ein byr ysgafn gystudd ni sydd yn odidog ragorol 
yn gweithredu tragywyddol bwys gogoniant i ni." 

Peth priodol i bob dyn yn y byd hwn ydyw blinder a chystudd. Mae 
llawel: na wyddant ddim am gysur, ond nid oes neb na wyddant am flinder* 
'• Dyn a aned i flinder, fel yr eheda gwreichionen i fyny : " Job v. 7. 

Ac nid oes un ddyfais erioed wedi ei chael allan, er cymaint o ymdrech 
sydd wedi bod ac yn bod gan ddynion am hyny, i fyned trwy y byd mewn 
esmwythder. Nis gallodd y cadam trwy ei fawr allu, na'r cyfoethog trwy 
ei gyfoeth, na'r dysgedig, gwybodus, na'r doeth, ochelyd blinder a chystudd 
tra yn y byd hwn. Ac ni achub duwioldeb ei pherchenog rhag cystuddiau 
a blinderau tra yn y byd hwn ; gwaith " ami ddrygau a gaiff y cyfiawn, 
ond yr Arglwydd a'i gwared ef oddiwrthynt oil : " Salm xxxiv. 19. Ac yn 
y testyn dywedir mai byr ac ysgafn yw cystudd y saint, a'i fod hefyd yn 
gweithredu tragywyddol bwys gogoniant iddynt. 

Yn bresenol mi sylwaf ar dri pheth oddiwrth y testyn. 

I. Natur cystuddiau a blinderau y saint. Mae tri pheth dan y pen hwn 
yn deilwng o'n sylw. Mae cystuddiau y saint o ddau ry w : y naturiol, 
allanol, fel sydd yn gyflfredin yn cyfarfod pawb ereill ; a'r ysbrydol, ac yn 



Digitized by 



Google 



344 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yr ystyr hwn ni ^yr neb am danynt ond y duwiol, aV dyn cystuddiedig yn- 
yr ystyr hwn mae Duw y nefoedd wedi addaw edrych amo er ei gynorth- 
wyo : Esai. Ixvi. 2 ; Salm xxxiv. 18. Mi nodaf oddiwrth pa bethau y mae 
cystudd y saint yn benaf yn codi mewn ystyr ysbrydol, gwaith nid y w pob 
math o gystudd a blinder ond effaith yn codi oddiar ryw achos. Aches eu 
cyflwr yn bersonol rhyngddynt a'r Arglwydd. Mater mawr yw hwn ; ond 
feallai na chostiodd awr o ofid erioed i ambell un sydd yma, ond fe gyst 
ofid tragywyddol oni dde'wch trwyddo yma yn nydd gras : Job x. 15. An- 
mherffeithrwydd eu natur, neu y corph o bechod sydd yn aros yijddynt : 
Salm li. 3 ; Rhuf. vii. 21 — 24, Nid yw y drwg yn bresenol gyda neb yn 
rwystr ac yn boen iddynt, ond sydd yn ewyllysio gwneuthnr da. Satan 
a'i gyhuddiadau a'i demtasiynau yn treio eu maglu, ac ^'i bicellau tanllyd 
i'w difetha : Zech. iii. i ; i Cor. vii. 5. Mae Satan a chanddo lid mawr: 
Dat. xii. 12 ; i Petr v. 8. Gerwindeb y ffordd y mae Duw wedi ordeinio 
iddynt i fyned adref. Mae yn wir y gallasai y Duw anfeidrol eu harwain 
ar hyd ffordd esmwythach, ond trwy lawer o orthrymderau y gwelodd Efe 
yn oreu : Act. xiv. 22. Mae uchel ddybenion i'r cwbl. 

" Ysgafh gystudd " y gel wir blinderau a gorthrymderau y saint. Nid 
oes i ni ddeall eu bod yn ysgafn ynddynt eu hunain. Ond y maent yn 
ysgafh mewn ystyr cyferbyniol, fel y dywed yr Apostol am "gerydd;" 
Heb. xii. 11. Maent yn ysgafn mewn cyferbyniad i'r haeddiant : Galar- 
nad iii. 39. Maent yn ysgafn pan y cymharwn hwynt Sl chystuddiau y 
patriarchiaid, a'r prophwydi, a'r apostolion, a'r merthyron : lago v. 10 ; 
Heb. xi. 37, 38. Maent yn ysgafn pan feddyliom am gystuddiau a dyoddef- 
iadau Crist, sef y Blaenor mawr, yn lie a thros ei bobl : Galarnad i. 12 ; 
Mat. xxvii. 27 ; Marc xiv. 34. Mae yn ysgafn iawn pan feddyliom am 
ddyoddefaint y damnedigion yn y carchar tragywyddol— llyn sydd yn 
llosgi o din a brwmstan, a mwg eu poenedigaeth sydd yn esgyn i fyny byth : 
Dat. xxi. 8 ; Mat. xxv. 46. Maent yn ysgafn iawn mewn cyferbyniad i'r 
gogoniant a ddatguddir i ni : Rhuf. viii. 18. 

■ Nid yw parhad y cystudd yn faith—" byr." Os yw y cystudd a'r baich 
yn drwm, aV frwydr yn galed, a'i brofedigaethau yn hallt i brofiad y 
Cristion, mae hyn yn rhoi cysur iddo yn nghanol y cwbl : nid yw ond 
byr. Mae yr amser wedi ei rifo i'r munud — amser penodol yw tymor y 
saint i gario ei groes Ef yn y byd. Amserol ac nid tragywyddol. Mae 
rhyw gymhariaeth rhwng gwybedyn a behemoth, rhwng diferion a'r mor- 
oedd, rhwng llwchyn a'r ddaear ; ond nid oes gymhariaeth rhwng amser a 
thragywyddoldeb : i Cor. vii. 29. Amser penodol yw amser cystudd y 
saint : Dat. ii. 11. Amser a adwaenir gan yr Arglwydd yw hefyd : Zech. 
xiv. 7. Amser nid maith, ond byr, •' megys enyd fach : " Esai. xxvi. 20. 
Ac y mae hoU gystuddiau a blinderau ei blant wedi eu pwyso wrth y 
gronynau gan yr Arglwydd : Esai. xxvii. 8. 

II. Dyben neu ddefnyddioldeb cystuddiau y saint — gweithredu tragy- 
wyddol bwys gogoniant i ni. Y maent yn odidog ; er eu bod yn ymddangos 
yn dywyll, oblegyd eu bod yn annghysurus i natur. Y maent yn rhagorol. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 345 

oblegyd y canlyniadau daionus sydd iddynt. Nid ydynt yn gweithredu 
pwys gogoniant yn haeddianol, ond yn unig yn offerynol yn ol ordeiniad 
Duw daionus. Mae cystuddiau dan fendith fel moddion yn dwyn yr 
enaid yn fwy ymostyngol ger bron yr Arglwydd, ac i obeithio ynddo : 
Galam. iii. 20, 21. I rodio yn fwy agos at yr Arglwydd : Salm cxix. 
67, 71. I weddio yn fwy taer ar jrr Arglwydd. Yr oedd Jonah yn byw yn 
dawel yn y llong, ond wedi ei daflu i*r mdr mae yn galw ar Dduw. Trwy 
eu cystuddiau a'u profedigaethau profir hefyd moesau y saint. Y mae 
gwir ras fel y ser yn Uewyrchu ar y nosweithiau y mae dywyllaf ; felly 
grasusau y saint yn y cystuddiau mwyaf : Job xxiii. 10 Mae cystuddiau 
y saint yn foddion dan fendith i buro eu calonau. Mae i'r dydd goleuaf ei 
gymylau, mae i'r gwenith puraf ei us, felly i'r bobl dduwiolaf eu hannghred- 
iniaeth tra yr ochr yma. Ac y mae cystudd fel gwyntyll i gael yr us i 
gerdded, ac fel y fiPwmes i gael y tros ymaith : Esai. xxvii. 9 ; Zech. xiii. 9 ; 
Mai. iii. 3. 

III. Y canlyniad daionus — *'tragywyddol bwys gogoniant" 

•' Gogoniant." Wrth y gogoniant yma, feallai, y golygir y lie a'r cyflwr 
dedwyddol y bydd y saint yn ei fwynhau yn y nefoedd. Yr wyf yn 
meddwl y bydd deddwyddwch y saint yn gynwysedig yn y pethau canlynol : 
Y cyflwr perfFaith fyddant wedi ei gyraedd— delw Duw : i loan iii. 2. Y 
He y byddant ynddo— gyda Christ : Phil. i. 23. Yr etifeddiaeth fyddant yn 
ei fwynhau— Duw oil yn oil : Esai. Ix. 19, 20. 

" Pwys gogoniant." Nid oes iaith, nac ymadrodd, cyflfelybiaeth na 
dangosiad, a all roi un drychfeddwl am y dedwyddwch aV gogoniant y 
bydd y saint yn ei fwynhau tufewn i*r lien. Nid oes mesur na chyfrifiad 
all byth ei osod allan ; am hyny, medd yr Apostol, " pwys gogoniant." 

•• Tragywyddol bwys gogoniant." O, air heb ymyl iddo — tragywyddol I 
Haul ni fachluda byth— ''tragywyddol! " Anfarwoldeb ! i Cor. xv. 54. 

Dyma'r ddwy ochr i'r lorddonen ar gyfer eu gilydd : 
Ein byr ysgafh gystudd ni. 
Tragywyddol bwys gogoniant i ni. 

Gair o addysg er cymwysiad : — 

1. Edrychwn a ydyw y cystuddiau sydd yn ein cyfarfod yn ein gwneud 
yn fwy ystwyth, yn fwy gostyngedig, yn ddyfalach mewn gweddi, yn fwy 
hiraethlon am sancteiddrwydd. Mae'r un t&n sydd yn toddi'r cwyr yn 
caledu y clai ; felly gwnaiff cystuddiau, naill ai ein caledu neu ein tyneru. 

2. Gan fod y fath ddyben daionus a chanlyniad gogoneddus i'r hoU 
gystuddiau a phrofedigaethau sydd yn cyfarfod pobl yr Arglwydd, dylent 
fod yn amyneddgar ynddynt, ac yn ddiolchgar am danynt. 

3. Cofia, Gristion, y bydd pob cystudd er ei faint yn fuan heibio ; er 
mor drymed yw y baich, byr yw y flfordd sydd i'w gario ; ac er mor 
danllyd yw'r frwydr, a chreulon yw'r gelynion, mae yr oruwchafiaeth yn 
sicr o'th ochr : i Cor. xv. 57 ; Rhuf. viii. 37. 

4. Mae rhyw dragywyddol bwys yn ein haros oil — digofaint neu 
ogoniant. (1831.) 



Digitized by 



Google 



346 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

PREGETH III. 

lago V. 20. — •• Gwybydded, y bydd i'r hwn a drodd bechadur oddiwrth 
gyfeiliomi ei ffordd, gadw enaid rhag angau, a chuddio Iluaws o 
bechodau." 

Gwirionedd gresynus a chyffredinol am bob dyn y w ei fod yn bechadur : 
Rhuf. iii. 23. Mae allan o bob dadl (ond am ba beth ni ddadleuir, ni wn 
i ; ond ynfyd y w dadleuaeth) : pe buasai yr Arglwydd yn gweithredu ar 
Iwybr cyfiawnder yn unig tuag at ddyn, y buasai dyn, a phob dyn, yn )rr 
un cyflwr anobeithiol ag y mae yr angelion syrthiedig ynddo : 2 Petr ii. 4. 
Nid oes chwaith i ni ddeall nad yw Duw yn gweithredu yn Uwybr 
cyfiawnder tuag at ddyn yn gystal a thuag at yr angelion syrthiedig ; ond 
nid c)rfiawnder yn unig, mae trugaredd a gras Duw wedi ymddangos tuag 
at ddyn : Titus ii. 11, Mae daioni, trugaredd, a gras Duw, yn ymddangos 
yn fawr iawn, pan yr ystyriom y pethau canlynol : yn natguddiad llwybr, 
ffordd, i droi pechadur, a chadw ei enaid rhag angeu ; galw, cymwyso, 
danfon gweision, cenadon er cario, mynegi, hysbysu, y drefn hon i 
glywedigaeth dynion ; yn nhywalltiad yr Ysbryd Glan, i arddel y genadwri 
o enau y cenadon, i ateb y dyben uchel y mae y testyn yn ei ddangos, sef 
troi pechadur o gyfeiliomi ei ffordd, gwaredu enaid rhag angeu, a chuddio 
Iluaws o bechodau. 

Gwrthddrych cenadwri yr efengyl y w, pechadur. Nid oes un dyn yn well 
na bod yn bechadur, am hyny dylai edifarhau, a dychwelyd. Nid oes un 
djm yn waeth na bod yn bechadur, am hyny ni ddylai anobeithio a suddo, 
ond edifarhau a chredu. Unig wrthddrych cenadwri fawr yr efengyl yw 
pechadur ; nid oes un gair yn yr efengyl o ddechreu Genesis hyd ddiwedd 
y Datguddiad, ond at bechadur : Marc ii. 27. Mae golwg ar wrthddrych 
y genadwri yn y testyn mewn tri ystyr : ei g)rflwr — "pechadur;" ei 
egwyddor — cyfeiliomus; ei ogwydd yn ei fy wyd a*i fuchedd — "cyfeiliomi 
ei ffordd," Mewn cyflwr mae pawb yn cwrdd, heb neb yn is, na neb yn 
uwch : Esai. Ixiv. 6. Yn yr un egwyddor y mae pawb yn cyfarfod 3,'u 
gilydd ; gelynion mewn meddwl i Dduw yw y naill a'r Hall. Ond mewn 
agwedd, bywyd, a buchedd, nid yw pawb yn yr un gradd — mae rhai yn 
bechaduriaid mwy, a rhai yn llai, ac y mae y rhagoriaeth sydd ar y naill 
dd)m ragor i ddyn arall i'w briodoli i Dduw yn unig, ac nid i'r dyn. Nid 
yw y gweithredoedd ffieiddiaf dorodd allan yn mywyd y dyn annuwiola^ 
ond ychydig o wreichion, at sydd o danllwyth o drueni yn nghalon y dyn 
goreu. Nid wyf yn ameu nad oes rhy fach o wylo o lawer gan yr eglwysi, 
yn achos fod cymaint o ryfygus bechodau yn cael eu cyflawni gan ddynion 
annuwiol, dan freintiau mor fawrion ; ond yr wyf yn sicr nad oes haner 
ddigon o ddiolch i Dduw, am fod cyn lleied yn cael eu cyflawni ; gwaith y 
mae Duw yn atal mil mwy i gael eu cyflawni, nag y mae yn oddef i'w 
cyflawni. Nid oes neb yn ormod pechadur i'w achub trwy yr efengyl yn 
ngwyneb credu : i Tim, i. 15. 

Dyben a natur cenadwri yr efengyl tuag at y gwrthddrychau. Troi 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 347 

pechadur o gyfeiliorni ei ffordd. Troi ei gyflwr, o fod dan y ddeddf 
gondemniol i farwolaeth, i fod dan yr efengyl i fywyd tragywyddol : Rhuf. 
vi 14. Troi ei galon, ei egwyddor, yn lie casd.u Duw i garu Duw. Ei 
droi yn ei fywyd a'i fuchedd ; yn He tori y gorchymyn bellach, ei gadw : 
2 Cor. V. 17. Hefyd, cadw enaid rhag angeu, a chuddio lluaws o 
bechodau. (^832.) 



PREGETH IV. 
Salm xlvi. 4.—** Y mae afon a'i ffrydiau a lawenhant ddinas Duw, cysegr 
breswylfeydd y Gonichaf." 

1. Y DRUAN, helbulus gan dymestl, y ddigysur yn nghanol profedig- 
aethau, yw eglwys Dduw yn y byd hwn : Esai. liv. 2. 

2. Dyma'r ffordd sydd wedi ei hordeinio i eglwys Dduw i fyned trwy y 
byd hwn— trwy prthrymderau — trwy brofedigaethau — trwy gystuddiau — 
trwy beryglon — ond trwyddynt : Act. xiv. 22 ; Salm xxxiv. 19. 

3. Pan y byddai rhyw drallod a pheryglon anarferol yn dyfod i gyfarfod 
Martin Luther, byddai yn ymwroli yn eu gwyneb, gan ddywedyd wrth ei 
gyfeillion—Deuwch, canwn y chwechfed Salm a deugain. 

4. Ac y mae yn anhawdd neillduo un rhan o'r Ysgrythyr yn fwy priodol 
er cysuro y credadyn mewn ofnau a pheryglon na'r Salm ogoneddus hon, 
er ei nerthu i ymddiried yn ei Dduw. (i.) Duw sydd noddfa a nerth i ni, 
(2.) Cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. 

5. Yn yr adnodau o flaen y testyn, mae y Salmydd 3m dangos ei hyder 
yn Nuw — yr ail adnod, *' Am hyny nid ofnwn pe symudai y ddaear, a 
phe treiglid y mynyddoedd i ganol y m6r," hyny yw, pe teflid gorsedd- 
feinciau a Uywodraethau fel y byddai y cwbl yn un cymysgfa trwy ryfeloedd, 
mae Duw yn noddfa. " Er rhuo a therfysgu o'r dyfroedd *' — sef y werin ; 
" er crynu o'r mynyddoedd " — sef y pendefigion ; " gan ei ymchwydd ef." 
— sef terfysg y bobloedd fel tonau y m6r, a'r cwbl mewn dychryn : Luc 
xxi. 25 — 27. Yna y mae y testyn yn dyfod i mewn. " Y mae afon a*i 
ffrydiau a lawenhant ddinas Duw," yn nghanol yr hoU derfysgoedd hyn. 
Mi sylwaf ar dri pheth oddiwrth y testyn : — 

I. Beth sydd i ni ddeall wrth yr afon yn y testyn ? 

II. Beth a olygir wrth ffrydiau yr afon ? 

III. Yr hyn a briodolir i ffrydiau yr afon — •• Uawenhau dinas Duw, 
cysegr breswylfeydd y Goruchaf." 

I. Beth sydd i ni ddeall wrth yr afon ? Feallai fod yma gyfeiriad at 
afon Cedron, yr hon oedd yn rhedeg heibio Jerusalem ; neu at ddyfroedd 
Siloah, y rhai oeddynt trwy amryw ranau o'r dref yn Uifo yn ffrydiau 
iachusol er llonder a diwallrwydd y dinasyddion : Esai. xxii. 9 ; loan ix. 7 ; 
2 Sam. XV. 23 ; loan xviii. i. 

I. Wrth yr afon yn y testyn mae rhai yn dewis deall cariad Duw: 
loan iii. 16. 



Digitized by 



Google 



348 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

2. Ereill, efengyl Duw. Ond diameu na chynwysir dim llai wrth 5rr 
afon yn y testyn. Mae yr iachawdwriaeth fawr yn Ngl\rist, yr hon sydd 
wedi tarddu o gariad ac ewyllys da Duw, wedi ei datguddio trwy 5rr 
efengyl ar gyfer byd o goUedigion. Ac ami y Uefarir am iachawdwriaeth 
3m yr Ysgrythyrau dan y gydmariaeth o afon — " y mae afon." i. Mae yn 
debyg i afon yn ei tharddiad— o'r golwg i ni, nes tarddu i'r golwg o'r 
ddaear yn ryw le yn mhen y mynyddoedd. Felly iachawdwriaeth. Yr 
oedd yn Nuw erioed, ond yn ddirgelwch oedd guddiedig nes i Dduw ei 
datguddio. A'r tarddiad cyntaf o'r afon hon a ddaeth i'n golwg ni ydoedd 
yn yr addewid: Gen. iii. 15. Mae pen yr afon hon (medd Gill) yn 
nghalon ac ewyllys da Duw. A*r channel trwy ba un y mae yn rhedeg yw 
Crist lesu, o dragywyddoldeb trwy amser i dragywyddoldeb : Salm xxxvi. 
9 ; Dat. xxii. i ; Eph. xlvii, 5. 

ii. Yn ei chyflawnder. Nid yw holl afonydd y byd ond bychan mewn 
cydmariaeth i hon : Eph. iii. 18, 19. Mewn uchder— mae mor uchel a'r 
nefoedd — mor uchel a gorsedd Duw, Fe ddywedir am ddyfroedd y diluw 
iddynt ymgryfhau tuag i fyny, a*r mynyddoedd a orchuddiwyd : Gen. vii. 
18, 19. Felly, er fod pechodau ac anwireddau dynion wedi dyrchafu fel 
mynyddoedd uchel, mae afon iachawdwriaeth wedi ymgodi yn uwch ; 
Esai. liv. 9. Yn ei dyfnder, ei dyfnder anfeidrol. Mae mor ddwfn a 
chyflwr y colledig. Pa mor ddwfn yw coUedigaeth dyn, nid wyf yn 
gwybod. Ond hyn a wn, mae afon iachawdwriaeth yn fwy dwfn : Heb, 
vii. 25 ; I Cor. vi. 11, Yn ei lied. Mae ei lied yn anfeidrol. Mae yn 
lletach nag holl afonydd y byd (ac na'r m6r o ran hyny). Mae afonydd 
mawrion, yn enwedig yn yr America— y De-la-Plata yn Neheudir America 
yn filoedd o fiUdiroedd o hyd a 150 o led, a'r Amazon hefyd yn y Deau yn 
rhedeg 3000 o filldiroedd ac yn 200 o filldiroedd o led ; y mae afon Misis- 
sippi, yn Ngogledd America, yn 4500 o filldiroedd o hyd. Ond y mae 
afon iachawdwriaeth yn hwy ac yn lletach na'r rhai'n i gyd. Mae hon yn 
cyraedd o*r dwyrain i'r gorllewin, ac o'r gogledd i'r deau. Fel y dywedir 
am Dduw y gellir dyweyd am ei iachawdwriaeth, yr hon sydd yn lUfo yn 
llawn a didor o genedlaeth i genedlaeth. Yn ei hyd, mae yn cyraedd o 
dragywyddoldeb i dragywyddoldeb, trwy holl oesoedd y byd, nes codi 
a golchi tyrfa nas gall neb eu rhifo, a'u gosod heb arnynt na brycheuyn na 
chrychni. 

iii. Yn ei pharhad. Mae yr afon yn parhau o hyd er gwasanaethu i'r 
naill genedlaeth ar ol y Hall trwy yr holl oesoedd. Felly iachawdwriaeth 
Duw : Esai. li. 6, 8. 

iv. Yn ei rhadlonrwydd. Rhad yw dyfroedd yr afon. Felly dyfroedd 
yr iachawdwriaeth— rhad : Esai. Iv. i, 

II. Beth sydd i ni ddeall wrth ffrydiau yr afon ? Mae y testyn wedi ei 
lefaru oddiwrth y dull y maent yn troi yr afonydd yn ffrydiau i gyfleusdra 
y dinasyddion. Ei ffrydiau ydyw yr afon ei hun yn ei daioni a'i rhinwedd. 
Mae fifrydiau gogoneddus yn perthyn i afon iachawdwriaeth. 

I. Etholedigaeth gras yn Nghrist lesu cyn dechreu y byd— etholedig- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 349 

aeth gras er achub, ac nid er damnio. Ac oni buasai etholedigaeth gras, 
ni buasai gadawedig un cnawd : Eph. i. 4. 

2. Y cyfamod gras a'i hoU addewidion, y rhai ydynt yn ie ac amen yn 
Nghrist : Eph. i. 3 ; 2 Cor. i. 20 ; Heb. xiii. 5. 

3. Cyfiawnder i'r euog, er ei gymeradwyo gyda Duw byth, a hwn yn 
rhad i'r euog byth : Rhuf. iii. 22, 24 ; Diar. xl. 4. 

4. Maddeuant rhad i*r dyledog, ie, i'r pum' cant fel y deg-a-deugain — 
dim gwahaniaeth yn hyn : Eph. i. 7 ; Rhuf. iii. 25 ; Marc ii. 10 ; 
Luc vii. 41, 42. 

5. Ad-genhedliad i obaith bywiol, er gwneud y gelyn yn gyfaill: 
Col. i. 21 ; I Petr i, 3, 4. 

6. Mabwysiad, er gwneuthur estroniaid yn feibion i Dduw : Eph. i. 5 • 
Rhuf. viii. 15 ; Gal. iv. 5. 

7. Sancteiddiad oddiwrth bob aflendid: loan xvii. 17; Heb. ii. 11; 
Rhuf. XV. 16. 

8. Bywyd tragywyddol— buddugoliaeth sicr ar bob gelyn ; y diweddaf 
a ddinystrir yw'r angeu. Wele, meddwn, felusder yn ngwaelod y cwpan 
chwerwaf. " Angeu a lyncwyd mewn buddugoliaeth : " i Cor. xv. 54, 57. 

III. Yr hyn a briodolir i fFrydiau yr afon— " Uawenhau," — lloni ; 
•' dinas Duw, cysegr breswylfeydd y Goruchaf." 

i. Y gwrthddrychau — '* dinas,'* sef holl wir eglwys Dduw — y corph o 
gredinwyr yn mhob oes o'r byd. (i) Yr eglwys filwriaethus ar y ddaear 
yn anialwch y byd. (2) Yr eglwys yn y rhan orfoleddus o honi yn y 
nefoedd. Yr un ffrydiau sydd yn ei Uawenhau yno ag yma ; ond yma 
mewn rhan, ac yno yn berfifaith : i Cor. xiii. 11, 12. 

ii. Mae eflfeithiau ffrydiau yr iachawdwriaeth yn peri i'r dinasyddion 
lawenhau trwy — 

(i) Eu disychedu. Un tost yw syched. Yr oedd mab Agar yn myned 
i farw o eisieu dwfr : Gen. xxi. 15—19; Dat. xxi. 6; Diar, xxv, 25; 
Matt. V. 6. 

(2) Golchi a glanhau yr holl fudreddi : Zee. xiii. i ; Salm Ii. 2 ; i loan 
i, 7 ; Eph. V. 26, 27 ; Ezec. xxxvi. 25. 

(3) Eu cyfnerthu yn ngwyneb gwendid, er eu hadnewyddu yn erbyn y 
gelynion. Teimlodd Samson nerth newydd trwy ddyfroedd natur yn ei 
frwydr. Felly y Cristion : Bam. xv. 18—20; balm cxix. 81. 

(4) Eu fifrwythloni. Maent yn gwneuthur y tir mwyaf diffrwyth i 
fifrwythloni, er gogoniant i Dduw : Esai. xliv. 3—5. Afon yr Aipht— y 
Nile — yw un o afonydd mwyaf fFrwythlawn y byd hwn : Esai. xxiii. 3 ; 
Jer. ii. 18. 

Gair er cymwysiad : — 

I. Profwn ein hunain, a ydym ni mewn gwirionedd o nifer y dinas- 
yddion — yn nghysegr, yn nhemlau y Goruchaf, a ydym ni yn byw yn y 
ddinas. Peidiwn dychymygu ein bod yn ddinasyddion, heb fyw yn y 
ddinas : Eph. ii. 19, 



Digitized by 



Google 



350 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

2. Gwelwn ddyogelwch yr hoU wir ddinasyddion. Mae yr Arglwydd 
iddynt 3mo yn amddififynwr rhag eu hoU elynion : Esai. xxxiii. 21, 22. 
Pibellau i gario ffrydiau yr afon yw hoU ordinhadau yr efengyl. 

(Rhagfyr, 1840.) 

PREGETH V. 

Esai. xlv. 22. — •• Trowch eich wynebau ataf fi, hoU gyrau y ddaear, fel 
y'ch achuber ; canys myfi wyf Dduw, ac nid neb arall." 

Mae y testyn yn cynwys dwy ran, sef tystiolaeth Duw am dano ei hun — 
" myfi wyf Dduw ac nid neb arall "—nid oes neb a wyr gystal am Dduw a 
Duw ei hun, ac nid oes neb a ddylai wybod am danom ninau gystal a ni 
ein hunain ond Duw ei hun ; a'r rhan arall o'r testyn sydd orchymyn 
daionus Duw i hoU gyrau y ddaear, i droi eu gwynebau ato Ef er eu 
hachub. 

I. Nid, oes dim yn fwy sicr ac amlwg na'r bod o Dduw. Nid oes dim 
ag y mae dynion yn gyftredin yn fwy difeddwl am dano, yn fwy dyeithr 
iddo, yn fwy tywyll am dano, yn fwy annghrediniol am dano, nag am 
Dduw : Salm xiv. 4 ; Titus i. 16. Y pethau sydd yn achos o'r fath agwedd 
a hyn ar ddyn tuag at Dduw ydynt, tywyllwch ei ddeall am Dduw : Rhuf. 
iii. II ; Eph. iv. 18 ; annghrediniaeth ei galon o dystiolaeth Duw am 
dano ei hun : Rhuf. i. 28 ; 2 Cor. iv. 4 ; gelyniaeth ei natur yn erbyn 
Duw: Rhuf. i 30, a v. 10; Col. i. 21. Ond nid ydyw tywyllwch, 
annghrediniaeth, a gelyniaeth dyn yn newid dim ar wirionedd y bod o 
Dduw. Mae gan Dduw dri o dystion cyfifredinol, fel y mae yn anmhosibl 
ei wadu yn ngoleu eu tystiolaethau. Y greadigaeth yn ei hamrywiaeth. 
Mae pob creadur yn dwyn tystiolaeth i'r bod o bono. Nid oes un creadur 
yn gallu rhoddi bod iddo ei hun, nac ychwaith cynal ei hun mewn bod- 
olaeth. Mae hyny ar unwaith yn dangos fod rhyw Fod Anfeidrol yn wir 
achos i bob bod meidrol : Rhuf. i. 19, 20 ; Salm xix. i, 2. Mae pob 
gwaith yn tystiolaethu fod rhyw weithiwr. Mae pob if yn dangos bod 
adeiladydd : Heb. iii. 4. A phob flfrwd yn dangos fod ffynon, o ba un y 
dylifodd. Hefyd, mae goruchwyliaeth fanwl Rhagluniaeth sydd ar y 
cwbl yn y byd yn tystiolaethu bod Duw : Salm cxlvii, 8, 9, a cxlv. 15, 16 ; 
Act. xiv. 17. Ac y mae genym dystiolaeth ei Air Sanctaidd. Mae delw 
ei awdwr ar ei air— sancteiddrwydd, awdurdod, parhad. Mae holl athraw- 
iaeth y gair yn bur, a'i awdurdod yn anorchfygol, a'i barhad yn dra- 
gy^^yddol : Diar. xxx. 5 ; Esai. xl. 8 ; i Petr i. 25. 

Mae mor amlwg a bod Duw nad oes ond un Duw. Mae yn amlwg yn 
ngoleu rheswm nad oes ond un Duw. Gan fod yr Un hwnw yn llanw pob 
man, nid oes lie, medd rheswm, i un duw arall : Deut. vi. 4 ; Esai. xliv. 
6 ; Rhuf. iii. 30, a x. 12. Ystyr yr enw Duw yw digonolrwydd — un yn 
ddigon iddo ei hun ; nid oes neb felly ond un — Duw, yn unig yw yr Un 
hwnw. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 35I 

2. Ystyriwn orchymjm neu alwad Duw yn y testyn. Ystyriwn yr hwn 
sydd yn galw, sef Duw ei hun, y Goruchel a'r Dyrchafedig, yr hwn a bres- 
wylia dragywyddoldeb, a*i enw yn sanctaidd : Esai. Ivii. 15. 

Mae yn galw trwy ei air : Salm Ixviii. 11 ; Esai. xxx. 21. 

Mae yn galw trwy ei weision : 2 Cor. v. 20, a vi. i. 

Trwy ei Ysbryd yn y gair a'r weinidogaeth yn ymryson d, chydwybodau 
dynion : i Thes. v. 19 ; Eph. iv. 30 ; Gen. vi. 3. 

Ystyriwn gynwysiad yr alwad^troi wyneb at yr Arglwydd. Troi, nid 
siarad, ond troi ; rhaid troi pechadur cyn ei achub : Act. xxvi. 18 ; Mat. 
xviii. 3 ; Hosea 3di. 6. Troi y wyneb, yr hyn sydd yn arwyddo troi yn 
gwbl — troi yr enaid— troi yn gwbl o ran meddwl a'r holl enaid : Salm xix. 
7 ; Diar. xxiii. 26. Troi at yr Arglwydd mewn gwirionedd : Jer, iv. i ; 
Hosea xiv. 1,2; Joel ii. 12. 

Ystyriwn belaethrwydd yr alwad—" holl gyrau y ddaear/' sef yr ynys- 
oedd a'r cyfandiroedd, pell ac agos, luddewon a Chenedloedd. Mae tri 
pheth yn dangos helaethrw ydd tir y weinidogaeth : 

Tystiolaeth y Gair : Esai. xliii. 5, 6 ; Mat. xxiv, 14. 

Gorchymyn Crist i'w Apostolion : Mat. xxviii. ig. 

Addewidion yr Ysgrythyrau : Mat. xi. 28. 

Ystyriwn y dyben— ** fel y'ch achuber." Achub yw y dyben mawr yn y 
cwbl. 

Sicrwydd achubiaeth y rhai oil a droant eu gwynebau at Dduw. 
Ewyllys Duw yw hyny : i Tim. ii. 4 ; Esai, xlvi. 10. Mae trefa gan 
Dduw i hyny : 2 Cor. v. 21 ; Heb. viii. 12 ; Esai, xxxiii. 5. Mae holl- 
alluowgrwydd Duw wedi ymrwymo mewn cyfamod i wneuthur hyny : Jer. 
1. 34 ; Seph. iii. 17. Mae wedi addaw gwneud hyny, ac y mae yn an- 
mhosibl i Dduw fod yn gelwyddog : Heb. vi. 18 ; Esai. i. 18 ; a Iv. 7. 

Natur yr achubiaeth — ysbrydol, achub enaid, achub rhag angeu— yn 
angeu : lago v 20. 

Parhad yr achub— am byth : Esai. xlv. 17. (Mawrth, 1846.) 



PREGETH VI. 
Luc xii. 20, 21. — " Eithr Duw a ddywedodd wrtho, O ynfyd, y nos hony 
gofynant dy enaid oddiwrthyt, ac eiddo pwy fydd y pethau a baro- 
toaist ? Felly y mae jrr hwn sydd yn trysori iddo ei hun, ac nid yw 
gyfoethog tuag at Dduw." 

Rhan o ddameg y w y geiriau. Byddai Crist yn llefaru llawer iawn trwy 
ddamegion— cyfatebiaeth, cymhariaeth, fl&gyr — er argyhoeddi yn ddyfii- 
nach, ac argraflfu yn ddwysach. Desgrifiad sydd yma o agwedd a chyflwr 
pob dyn sydd yn esgeuluso iachawdwriaeth ei enaid, gan osod ei holl ofal 
ftr bethau y by wyd hwn ; dyma y w cynwysiad y ddameg. Nid oes i ni 
feddwl fod y dyn hwn yn fwy ynfyd nag ereill sydd yn ceisio eu holl wyn- 
fyd yn y byd a'r pethau a welir. Yr oedd holl natur ac amcan gweini- 



Digitized by 



Google 



352 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

dogaeth yr Arglwydd lesu i oleuo ac argyhoeddi dynioD o'u hynfydrwydd, 
a'u dychwelyd oddiwrth wagedd at wir sylwedd. 
Sylwn ar y pethau canlynol oddiwrth y testyn : — 

I. Cymeriad y dyn a nodir yn y testyn — "Oynfyd." Duw sydd yn 
dyweyd — " Eithr Duw a ddywedodd." Y mae o bwys i bawb d3aiion beth 
y mae Duw yn ei ddyweyd. Mae yn anmhosibl i Dduw gam-ddyweyd, 
gwaith mae yn berfifaith ei wybodaeth : i Sam. ii. 3. Ni all Dnw ddyweyd 
ond gwirionedd, gwaith Duw gwirionedd yw ; fel y mae Duw yn dywedyd 
yn ei Air, mae y cwbl yn sefyll yn ddigyfhewid byth : i Sam. xv. 29 ; 
Mat. xxiv. 35. Fe ddaw pawb rhywbryd i weled ac i djdy wedyd fel mae 
Duw yn dywedyd yn ei Air : Mai. iii. 18. 

II. Y pethau trwy ba rai y dangosir ynfydrwydd y dyn yn y testjm — 
try son iddo ei hun, ac nid yw gyfoethog tuag at Dduw. 

1. Trysori iddo ei hun— casglu iddo ei hun — llafurio iddo ei hun jm 
unig yn naturiol, ac nid yn ysbrydol ; iddo ei hun o ran ei gorph, ac 
esgeuluso ei enaid ; iddo ei hun am amser, a dibrisio ei hun am 
dragywyddoldeb ; iddo ei hun yn y cwbl, ei hun yn brif-n6d ac amcan yn 
ei hoU gynlluniau, a*i weithrediadau, heb un meddwl, na gofal, nac ym- 
drech, i ogoneddu Duw mewn dim : Phil. ii. 21. Trysori iddo ei hun : 
dyma wrthweithrediad i ddyben ei greadigaeth, a hollol groes i natur y 
prynedigaeth : Esai. xliii. 7 ; Hosea x. i ; i Cor. vi. 20. Dyma ynfyd- 
rwydd. Trysori iddo ei hun bethau daearol, ac esgeuluso pethau ysbrydol ; 
y rhai yn ol eu natur ni allant lesoli dim ond cymaint a all natur ei 
ddefnyddio mewn ymborth a gwisgoedd : a phwy bynag a ddysgwylio cael 
ychwaneg oddiwrthynt na hyny, a siomir. Gwneud eilun o'r byd ; O 
ynfyd ! i Tim. vi. 8—17. Trysori iddo ei hun bethau ansicr, ac esgeuluso 
pethau sicr a thragywyddol ; dyma ynfydrwydd : Esai. Iv. 2, 3 ; Diar. 
xxiii. 5. Trysori iddo ei hun y pethau mae Duw wedi eu cadw yn unig yn 
ei feddiant ei hun, er eu gweini i'r flforddolion yn ol ei ewyllys yn ei 
ragluniaeth : Haggai ii. 8; Salm xxiv. i, a 1. 10, ii. A phethau i was- 
anaeth dyn yn unig, tra byddo rhaid iddo wrthynt fel teithiwr, ac nid 
cartrefwr ; ac wedi eu haddaw heb iddo ef eu trysori yn ei galon mewn 
serch atynt, nac ychwaith mewn ystordai, ond yn unig gwneud ei 
alwedigaeth, a gwneud yr Anfeidrol yn wrthddrych ei ymddiried a'i hyfryd- 
wch : Esai. xxxiii. 15, 16; Matt. vi. 31—33. Trysori iddo ei hun, yr hyn 
nid yw amgen wrth roddi y galon amo na magi er teithio, a baich trwm 
i'w gario, yr hyn sydd yn anfanteisiol i drafaelu ; a phan yn dybenu y 
daith y cwbl yn trigo yn ol, ac yntau yn myned i'w gartref dragjrwyddol, 
heb ddim ond tylodi bythol— dyma ynfydrwydd ! Jer. xvii. 11. 

2. Nid yw gyfoethog tuag at Dduw. Mae yn ol am ogoniant Duw. 
Mae yn nyled Duw am anufudd-dod. Mae yn rhwym i felldithion deddf 
Duw oherwydd ei throseddu : Gal. iii. 10 ; Eph. ii. 3. Bod yn gyfoethog 
tuag at Dduw yw ateb i hoU ofynion Duw yn ei gyfraith, fel y mae y 
deiliad yn gyfoethog tuag at y landlord\ wrth dalu iddo yn gyflawn ei holl 
ofyn : Preg. xii. 13. Dwy ffordd sydd i ddyn fod yn gyfoethog tuag at 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 353 

DduAv : y gyntaf, trwy ufuddhau i holl ddeddf Duw ; yr ail, trwy gredu yn 
Mab Duw. Mae pawb wedi myned yn dlawd tuag at Dduw, trwy an- 
ufudd-dod : Rhuf. ,iii. 23. Trwy gredu yn yr Arglwydd lesu, mae yn 
bosibl gwneud y pechadur tlotaf mor gyfoethog tuag at Dduw, a meddu 
Duw ei hun yn yr hyn oil ag ydyw, ac yn yr hyn oil a fedd. am byth : 
I Cor. i. 30; 2 Cor. vi. 17, 18. Maent yn defnyddio cyfiawnder Duw, 
hyny yw, y rhai sydd yn gyfoethog tuag at Dduw, sef cyfoeth Duw yn yr 
efengyl, yr hwn a ddatguddir yn yr efengyl trwy ffydd : Esai. xlv. 23—25. 
Maeflfrwythau yr ysbryd amynt, cariad, llawenydd, tangnefedd, hirymaros, 
cymwynasgarwch, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest : Gal. v. 22. Mae y 
cyfry w sydd yn gyfoethog tuag at Dduw yn ateb dyben eu creadigaeth, sef 
gogoneddu Duw, by w i Dduw, ymdrechu i ryngu bodd Duw mewn bam a 
bywyd : 2 Cor. v. 9. 

Ill, Y siomedigaeth anadferadwy y mae y cyfry w yn gyfarfod yn angeu. 
Colli y cwbl mewn natur, heb wybod pwy a'u mwynhant. Eu siomi yn 
hyder eu calon ; pan yn dychymygu eu bod mewn Uawnder, yn disgyn ar 
unwaith i dlodi annhraethol. O gyflwr truenus ! " Y nos hon y gofynant 
dy enaid oddiwrthyt." Y canlyniad yn anadferadwy byth. Mae rhyw 
gynyg agos ar ol pob siomedigaeth er ei adferu tra parhao y bywyd ; ond 
unwaith wedi angeu, dyna hi drosodd am byth. 

Gain— 

Ystyriwn yr ynfydrwydd o wisgo y byd a'r pethau a welir yn rhy agos 
i*r meddwl. Dylem wisig'o y byd a'r pethau a welir fel menyg ar ein dwy- 
law, ac nid fel croen am yr esgym : Salm Ixii. 10. 

Gwelwn pan mae dynion yn ami SJu. gafael yn gryfaf am y byd, a'r 
meddwl yn fwyaf diofal am eu cyflwr, maent yn ymyl eu diwedd — " Y nos 
hon " : I Thes. v. 3. Cofiwn Nebucodonosor a Belsasar : Daniel iv. 30 ; 
a V. 30. 

Gwelwn fod yr hyn sydd yn gA\-neuthur pechadur yn gyfoethog tuag at 
Dduw yn hawdd ei gael. Mae y trysor mewn llestri pridd ; mae yn cael 
ei gynyg yn rhad ; mae i'w gael ond ei dderbyn : 2 Cor. iv. 7 ; Dat. 
iii, 18. (Chwefror, 1855.) 



PREGETH VII. 

Actau xxvi. 29 — " A Phaul a ddywedodd, mi a ddymunwn gan Dduw, o 
fewn ychydig, ac yn gwbl oil, fod nid tydi yn unig, ond pawb hefyd a'r 
sydd yn fy ngwrandaw heddy w, yn gyfry w ag wyf fi, ond y rhwymau 
hyn." 

Mae y testyn yn rhan o araeth amddiffynol Paul o flaen y llys yn 
Caesarea. Yr oedd Paul yn garcharor er ys dwy fiynedd, a hyny trwy 
gamachwyn gan yr luddewon ; gadawodd Ffelix ef yn y carchar er mwyn 
boddloni yr luddewon. Erbyn hyn, yr oedd y rhaglawiaeth wedi disgyn i 
Ffestus, yr hwn oedd wedi ei wneuthur yn rhaglaw Judeayn He Ffelix. Yn ei 



Digitized by 



Google 



354 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

amddiffyniad get bron y llys, trwy ganiatad y rhaglaw a'r brenin Agrippa, 
mae Paul yn coffa ei droedigaeth ar y ffordd i Damascus, a'rgenadwri a 
dderbyniodd gan yr Arglwydd lesu at y Cenedloedd. Yna mae yn coffau 
dyoddefaint, a marwolaeth, ac adgyfodiad yr Arglwydd lesu y trydydd 
dydd yn ol yr Ysgrythyrau. Fel yr oedd yn dywedyd y pethau hyn, mae 
y rhaglaw yn crochlefain & Uef uchel — " Paul, yr wyt ti yn ynfydu ; llawer 
o ddysg sydd yn dy yru di yn ynfyd." Yna mae Paul yn ei ateb yn wir 
foneddigaidd— " Nid wy£ fi yn ynfydu, O ardderchocaf Ffestus; eithr 
geiriau gwirionedd a sobrwydd yr wyf fi yn eu hadrodd." Yna mae Paul 
yn apelio at y brenin Agrippa, yr hwn yn ei atebiad a ddy wedodd — ". Yr 
wyt ti o fewn ychydig i*m henill i £od yn Gristion." " A Phaul a ddy wed- 
odd, mi a ddymunwn gan Dduw, o fewn ychydig, ac yn gwbl oil, fod nid 
tydi yn unig, ond pawb a'r sydd yn fy ngwrandaw heddyw, yn gyfryw ag 
wyf fi. ond y rhwymau hyn " — y carchar, y Uyfetheiriau hyn, y cylymau 
hyn. Sylwn ar y pethau canlynol : — i. Yr hyn y mae yr Apostol yn cyfeirio 
ato yn y testyn, sef bod yn wir Gristion — "y cyfryw ag wyf fi." 2. Ei 
ewyllys a*i weddi ar Dduw ar ran ei wrandawyr, eu bod nid yn unig yn 
Gristionogion o fewn ychydig, ond yn gwbl oil. 3. Helaethrwydd ei 
ddymuniad a'i weddi — " Fod nid tydi yn unig, ond pawb a'r sydd yn fy 
ngwrandaw. " 4. Yr h)m nad oedd yr Apostol yn ewyllysio i'w wrandaw- 
yr, dim rhwymau, dim carchar, dim erledigaeth. Dyma model o Gristion ; 
dewis a gweddio drostynt am y da goreu, heb ddymuno iddynt y drwg Ueiaf. 

I. Yr hyn mae yr Apostol yn cyfeirio ato yn y testyn, sef bod yn wir 
Gristion — y cyfryw ag wyf fi. Y pwnc mawr yw bod yn wir Gristion. 
Nid yw yr Apostol yn cyfeirio at ei apostolaeth, er ei fod yn wir apostol. 
Bod yn Gristion oedd ei bwnc mawr ef. Felly pob duwiol, gwir dduwiol ; 
bychan yw pob peth arall mewn cyferbyniad i fod yn wir Gristion. Yr 
oedd Balaam yn brophwyd, ond yr oedd yn annuwiol er yn brophwyd : 
Judas II. Yr oedd Judas Iscariot yn un o'r deuddeg, ond nid oedd yn 
Gristion : Actau i. 17. Medd Crist—" Llawer a ddywedant wrthyf yn y 
dydd hwnw, Arglwydd, Arglwydd, oni phrophwydasom yn dy enw di ? ac 
oni fwriasom allan gythreuliaid yn dy enw di ? ac oni wnaethom wyrthiau 
lawer yn dy enw di ? Ac yna yr addefaf wrthynt, nis adnabum chwi 
erioed ; ewch ymaith oddi wrthyf, chwi weithredwyr anwiredd : " Mat. 
vii. 22, 23. 

Y pethau sydd yn ngl^n Sl bod yn wir Gristion. (i.) Maent mewn cyflwr 
dyogel yn Nghrist : Rhuf. viii. i. (2.) Maent mewn sefyllfa anrhydeddus, 
yn feibion a merched i Dduw; maent yn freninoedd ac yn offeiriaid i 
Dduw : Dat. v. 10 ; loan i. 12 ; 2 Cor. vi, 18. (3.) Maent yn wir dded- 
wydd hyd yn nod mewn carcharau a gorthrymderau, yn meddu heddwch 
& Duw : Rhuf. v. i ; a thangnefedd yn eu mynwesau—heddwch yn eu 
cydwybodau : Rhuf. xiv. 17. (4.) Mae y gwir Gristion yn ddefnyddiol yn 
y cylch y mae Rhagluniaeth wedi ei roddi yn y byd, yn fendith i ereill, 
halen y ddaear, goleuni y byd ; mae fel pren da yn dwyn ffrwythau da— da 
i bawb yw ei arwyddair : Mat. v, 13, 14, a vii. 17—20. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 355 

IL Ewyllys a gweddi yr Apostol ar ran ei wrandawyr. "Mi a 
ddymunwn gan Dduw, o fewn ychydig ac yn gwbl oil : Rhuf. x. i. 

Mae bod o fewn ychydig yn rhywbeth, ond nid yw yn ddigon. Mae bod 
heb fod yn mhell o deyrnas Dduw yn ddymunol, ond nid y w yn ddigon ; 
rhaid bod ynddi : Marc xii. 34. Tnieni yw bod yn yr ymyl, ac yn ol 
yn y diwedd. 

III. Helaethrwydd dymuniadau a gweddi yr Apostol ar Dduw, '* Nid 
tydi yn unig, ond pawb hefyd a'r sydd yn £y ngwrandaw." Y rhai 
mawrion, y rhai bychain ; luddewon, Cenedloedd ; ie. gelynion— ife, y cam- 
gyhuddwyr oedd yn codi anwiredd amo gan amcanu cymeryd ymaith ei 
fywyd. Mae Paul yn model o wir Gristion. Nid yn unig yr oedd yn 
bregethwr mawr, ond yr oedd yn Gristion mawr ; yr oedd yn meddu ya 
helaeth o ysbryd Crist : Luc xxiii. 34 ; Gal. iv. 19. 

IV. Yr hyn nad oedd yr Apostol yn ei ddymuno i'w wrandawyr. dim 
o'r rhwymau hyn, dim o'r cystudd hyn. O ysbryd efengylaidd ! Da i gyd 
i chwi, dim drwg. Etifeddiaeth i chwi, cyfoeth i chwi ; dim tlodi. 
Bywyd i chwi, dim angau. Coron i chwi, dim gwarth. Cysur i chwi^ 
dim gofid. Y cyfryw ag wyf fi mewn undeb d Christ y byddoch chwithau, 
ond heb y rhwymau hyn. 

Profwn ein hunain a ydym yn meddu ar egwyddorion gwir Gristion — 
sef daioni i bawb, a dim drwg i neb. Sicrhawn ein hegwyddorion wrth ea 
flfrwyth : Act. vii. 60. (Hydref, 1870.) 



PREGETH VIII. 

I Cor. xiii. 12.—" Canys gweled yr ydym yr awrhon trwy ddrych, mewn 
dameg ; ond yna, wyneb yn wyneb : yn awr yr adwaen o ran ; ond yna^ 
yr adnabyddaf megys y'm hadwaenir." 

Mae yr Apostol yn y testyn yn dangos mor Ueied a wyddom am y byd 
sydd ar ol hwn. •• Gweled yr ydym yr awrhon trwy ddrych " — drychau a 
bres oedd ganddynt yr amser hyny, ac nid o wydr fel sydd genym ni ^ 
"mewn dameg "—cyflfelybiaeth. trwy ryw gydmariaeth, yn go dywyll, 
" Eithr nyni oil ig wyneb agored, yn edrych ar ogoniant yr Arglwydd 
megys mewn drych, a newidir i'r unrhyw ddelw, o ogoniant i ogoniant, 
megys gan ysbryd yr Arglwydd ; " 2 Cor. iii. 18. Wedi myned i*r byd 
nesaf, byddwn yn ddiau yn gweled y cwbl yn eglur am byth. " Ond yna 
yr adnabyddaf megys y*m hadwaenir '*— byddaf yn gweled mor berffaith ag 
y mae yn bosibl i'r gallu meidrol weled. Mae hyny yn ddigon i ni. Mae 
y Doctor Watts yn dy wedyd ein bod ni yn ymyl y byd tragywyddol ; pe 
elai yr anadl o'r corph y byddwn yn y funud yn nghanol preswylwyr y 
byd nesaf, a'n bod ni yn awr yn eu canol, ond nad ydym yn eu gweled. 
Feallai nad ydynt hwy yn ein gweled ninau. 

Sylwn ar y pethau canlynol : — 

I. Yn ddiau fod byd ar ol y byd hwn. Yr unig oleuni am dano yw 



Digitized by 



Google 



356 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

goleuni yr Ysgrythyrau. Er fod rhyw instinct yn meddwl dyn am dano, 
nid yw dyn yn cymcxii yn ei feddwl d chael ei roddi allan o fodolaeth. 
Nid oedd y dysgedigion gynt yn ngoleu natur 3m gallu cyduno yn y pwnc 
hwn — Socrates, Aristotle, Plato, Cato. 

Nid oes dim yn fwy amlwg yn ngoleuni yr Ysgrythyrau na bod byd ar 
ol hwn. •• Gosodwyd i ddynion farw unwaith, ac wedi hyny bod barn : " 
Heb. ix. 27. "Canys nid oes i ni yma ddinas barhaus, eithr un i ddyfod 
yr y*m ni yn ei dysgwyl : " Heb. xiii, 14. Medd Petr, " Wele, nyni a 
adawsom bob peth, ac a'th ddilynasom di. A'r lesu a atebodd ac 
a ddywedodd, *' Yn wir meddaf i chwi, nid oes neb a*r a adawodd d^, neu 
frodyr, neu chwiorydd, neu dad, neu fam, neu wraig, neu blant, neu 
diroedd, o'm hachos i a'r efengyl, a*r ni dderbyn y can* cymaint yr awrhon 
y pryd hwn ♦ * *; ac yn y byd a ddaw, fywyd tragy wyddol : " 
Marc X. 28 — 30. 

II. Fel mae dynion yn byw yn y byd hwn, mae yn debyg o droi byth 
yn y byd a ddaw. 

1. Yn ol eu hegwyddorion. 

2. Yn ol eu dyben yn y cwbl. 

3. Ac yn ol eu hymarferion. 

" Na thwyller chwi ; ni watworir Duw ; canys beth bynag a hauo dyn, 
hyny hefyd a fed efe. Oblegyd yr hwn sydd yn hau i'w gnawd ei hun, o'r 
cnawd a fed lygredigaeth ; eithr yr hwn sydd yn hau i*r ysbryd. o'r ysbryd 
a fed fywyd tragy wyddol : " Gal. vi. 7, 8. 

III. Profwn ein hunain. Nid ydym yn gyfrifol am neb ond ein hunain 
yn y pwnc hwn. 

1. A ydym ni yn credu yr efengyl, ac yn ei chyflfesu hi. *' Mai os 
cyfifesi a*th enau yr Arglwydd lesu, a chredu yn dy galon i Dduw ei 
gyfodi ef o feirw, cadwedig fyddi : " Rhuf. x. 9. 

2. A ydym yn hoffi y gyfraith. " Canys ymhyfrydu yr wyf yn 
nghyfraith Duw, yn ol y dyn oddimewn : " Rhuf. vii. ?2. 

3. A ydym ni yn ymdrechu i roddi i Dduw ogoniant ei enw mewn barn 
a bywyd. "Pa un bynag gan hyny ai bwyta ai yfed, ai beth bynag a 
wneloch, gwnewch bob peth er gogoniant i Dduw:" i Cor. x. 31. 
" Byddwch ddiachos tramgwydd i'r luddewon ac i'r Cenedloedd hefyd, ac 
i eglwys Dduw : megys yr ydwyf hnau yn rhyngu bodd i bawb yn mhob 
peth ; heb geisio fy lleshad fy hun, ond lleshad llaweroedd, fel y byddont 
hwy gadwedig : " ad. 32, 33. 

Gair :— 

I. A ydym ni yn credu gwirionedd yr Ysgrythyrau ? 2 Tim. i. 12. 

2 A ydym ni yn ymhyfrydu yn y ddeddf ? ac yn ymhyfrydu yn ei natur 
fel cyfrwng priodol er ein gwneud yn gymwys i allu gwir fwynhau Duw ? 
Salm i. 2. 

3. A ydym ni yn gwir ymdrechu i ogoneddu Duw yn yr oil a wnelom ? 

(Gorph., 1882.) 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 357 

IX.— PREGETH GYFLAWN. 
Rhuf. vl 13. — " Eithr rhoddwch eich hunain i Dduw." 

Cyngor yw y geiriau ; ac er ei fod yn gyngor byr, mae ei actio yn ddigon 
i'ch gwneud i fyny am amser a thragywyddoldeb. Y mae rhinwedd pob 
cyngor yn dyferu wrth ei arfer : rhinwedd pob tystiolaeth wrth ei chredu, 
rhinwedd pob addewid wrth bwyso ami ; ond rhinwedd pob cyngor wrth 
ei arfer. •' Gwyn eu byd y rhai sydd yn gwneuthur ei orchymynion Ef, fel 
y byddo iddynt fraint yn mhren y bywyd, ac y gallont fyned i mewn trwy 
y pyrth i'r ddinas." Ffordd y gorchymyn yw'r mynediad i mewn i frasder 
a chyfoeth cyfamod ac addewidion Duw. Gynulleidfia anwyl, gofalwch 
fod ejch traed yn rhodio Uwybr y gorchymyn. 

Y mae swn y cyngor ar unwaith yn disgyn ar fy nghlustiau i, fel pe 
byddai gan y gwrthddrychau gyferchir hawlfraint arnynt eu hunain. 
" Rhoddi, rhoddi ; " ni pherthyn i neb roddi, ond yr hyn y mae yn ei 
feddu. Oni bai fod gan ddyn ryw fath o feddiant amo ei hun, ni byddai 
yn gyfrifol am ddim a wnelai, nac yn gosbadwy na gwobrwyol am y naill 
weithred yn amgen i'r Hall, ac ni byddai synwyr yn y cyngor, " Rhoddwch 
eich hunain i Dduw.*' Ond bid sicr hawl fel deiliad, ac nid fel brenin ; 
hawl fel gwas, ac nid fel meistr ; fel goruchwyliwr, ac nid fel arglwydd. Y 
mae ar law y gwas wasanaethu y neb y my no, fel y myno, ffyddlon neu 
anfFyddlon. Felly y mae ar ein llaw ninau roddi ein hunain i Dduw, neu 
ynte i rywun arall ; ond cofiwch, wedi'r cwbl yr ydym yn gyfrifol i Dduw, 
ac yn rhwym o ddwyn canlyniad ein dewisiad. Nid yw yr uwchaf uwchlaw 
bod yn gyfrifol. na*r isaf islaw bod yn gyfrifol ; o ganlyniad, ni ddylai y 
naill ymchwyddo am ei fod yn uchel, na'r llall ymesgusodi am ei fod yn 
isel. Gyfrifol yw'r naill, a chyfrifol yw'r llall. 

Cyngor crefyddol yw y geiriau, ac y mae cwbl crefydd yn cael ei gynwys 
ynddynt. Y mae cychwyniad ac enaid crefydd rhwng y meddwl yn 
bersonol Sl Duw, a phob gweithrediad priodol ger bron dynion yn deilliaw 
fel ffrwyth, " Hwy a roddasant eu hunain yn gyntaf i'r Arglwydd, ac yna 
i ninau trwy ewyllys Duw." 

Ni gawn sylwi ar dri pheth oddiwrth y geiriau : — 

I. Y gwrthddrych y cymhellir ni i roddi ein hunain iddo, sef Duw. 

II. Y cyngor—** Rhoddwch eich hunain i Dduw." 

III. Rhesymoldeb y cyngor. 

I. Y gwrthddrych, sef Duw. Ond pa le ceir gafael arno ? Cwestiwn o'r 
goreu. Ond beth pe roddem gwestiwn ar gyfer cwestiwn. Pa le ni cheir 
gafael amo ? Os cei di afael arnat ti dy hunan, dyna ti ar unwaith yn ei 
afael yntau. Os cei di afael ar greadur, dyna ti ar unwaith yn ngafael 
Creawdwr. Os cei di afael ar y gwaith, ti gei afael ar y gweithiwr. •' Pob 
t^ a adeiledir gan ryw un." le, '• pob t^ ; " heb son dim am balasau 
mawriou, cywrain, addumedig. Y mae cymaint o ol gweithiwr ar y 
bwthyn gwaelaf a'r hut mwyaf afluniaidd, fel yr ydym yn teimlo yn an- 
wrthwynebol wirionedd yr ymadrodd — " Pob t^ a adeiledir gan ryw un." 



Digitized by 



Google 



358 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

" Ond yr hwn a adeiladodd bob peth yw Duw.** Y mae ol Duw ar gwbl 
Duw. Y mac mwy o ol meddwl, mwy o ol gweithiwr, mwy o gywrein- 
rwydd. doethineb, ol bwriad ac amcan, ar fy mhabell briddlyd, nag sydd 
ar y demyn tlysa^ cjrwreiniaf . gwychaf , a pherfifeithiaf arluniodd dwylaw 
neb dynion erioed. Y mae trefn, Cjrfaddasder, a deheuder pethau yn profi 
yn anwadadwy f wriad ac amcan, oblegyd nid oes ond annhrefin a chwith- 
dod yn canlyn dygwydd a damwain. " Yr hwn a adeiladodd bob peth yw 
Duw.*' £r ein bod ni yn ymbal^u, a mawr les i chwi i ymbalfalu. nid 
oes genyf help i'r dynion diymchwil a dilafur : ond wedi'r cwbl " diau nad 
yw Efe yn neppell oddiwrth bob on o honom." Na ; " ni adawodd Efe 
mo bono ei hun yn ddidyst, gan wneuthur daioni» a rhoddi gwlaw o'r nef- 
oedd, a thymorau ffrwythlawn, a llenwi ein calon & lluniaeth a llawenydd.'* 
•• Canys ei anweledig bethau E£ er creadigaeth y byd. wrth eu hyst)rried yn 
y pethau a wnaed, sydd amlwg." Beth yw ei anweledig bethau £f ? O, 
Efe ei hunan ; " ei dragywyddol allu a'i Dduwdod." Nid oes dim eisieu i 
ti fyned draw nac yma nac acw, allan o honot dy hun ; dim ond i ti 
astudio dy hun, ac agor dy lygaid ac edrych o'th gwmpas ar adeilad fawr 
creadigaeth Duw, a dyna ti yn ngafiael y gwrthddrych. " Yr hwn a 
adeiladodd pob peth yw Duw." Ond wedi pob ymchwiliad am dano yn y 
greadigaeth, 'chei di a£ael ar ddim ond Creawdwr ; ac mewn rhagluniaeth, 
dim ond Cynaliwr, ac yn ei lywodraeth, dim ond fel Arglwydd ; ond )m 
ngoleuni yr Ysgrythyrau, fe'n harweinir i adnabyddiaeth o bono fel Duw 
yr iachawdwriaeth, yn ei fwriadau grasol, yn nghyfryngdod ei Fab, yn 
maddeu anwiredd a chamwedd a phechod, " yn cymodi y byd &g Ef ei hun 
heb gyfrifiddynt eu pechodau," ac yn eu cymwyso i gael rhan o etifedd- 
iaeth y saint yn y goleuni. A ! gynulleidfa ; y mae ein Duw ni nid yn 
unig yn Greawdwr fiyddlawn ac yn Gynaliwr pob peth ac yn Arglwydd 
pawb oil. nid yn unig efe y w ein Brenin, ein Deddfwr, a'n Bamwr ; ond 
"ein Duw ni sydd Dduw iachawdwriaeth, ac iddo y perthyn ddiangfeydd 
rhag marwolaeth." A chyngor grasol yn hytrach yw y geiriau i chwi a 
minau, i roddi ein hunain i fyny i Dduw yn ei drefn i gael ein hachub i 
fywyd tragywyddol. Am hyny, rhydd yw swnio y cyngor i*ch clywedig- 
aeth— " Rhoddwch eich hunain i Dduw." 

II. Y cyngor. " Rhoddwch eich hunain i Dduw." I bwy ? i'r mwyaf. 
I bwy ? i'r uwchaf. I bwy ? i*r goreu. I bwy ? i dy berchen. Y mae 
genyf air i'w ddy wedyd, — Peidiwch a rhoddi eich hunain i neb ond y sawl 
a*ch piau, onite chwi wnewch gam Sl chwi eich hunain, yn gystal a cham 
A'ch perchen ; a peidiwch a rhoddi eich hunain i neb llai na chwi eich 
hunain, na neb gwaeth na chwi eich hunain. Na, na ; o roddi eich hunain, 
rhoddwch eich hunain i rywun a alio wneud rhywbeth drosoch chwi ; beth 
by nag, gofalwch na byddo y fargen ddim yn eich gwaethygu. Y mae hyn 
yn sense mewn natur, ond y mae yn sense dwbl mewn crefydd. " Rhodd- 
wch eich hunain i Dduw.** Am ie, meddai rhywun yn ddigon hunan- 
ymwadol, nid wyf ddim yn werth iddo fy nghael i. Garw mor bunan- 
ymwadol yr wyt ti, a gwyn fyd pe bai mwy o dy debyg di ; ond gwrandaw. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 359 

gwerth neu beidio, y mae Duw am danat ti, a gwerth neu beidio y mae 
Duw wedi rhoddi gwerth mawr arnat ti, a gwerth mawr am danat ti* 
" Yr hwn nid arbedodd ei briod Fab, ond a'i traddododd ef drosom ni.'* 
Mawr wyf yn synu ! mawr yr wy* i*n synu ! ! ond felly y bu. Oes, oes, y 
mae gwerth mewn dyn. Er ei fod wedi ei gracco, llestr aur yw ef serch 
hyny. Y mae cymaint o werth mewn dyn, fel nad oedd modd ei brynu ^ 
arian ac aur ; na, nid oedd dim llai na " gwerthfawr waed Crist, megys 
oen difeius a difrycheulyd,*' a digon o werth ynddo i dy brynu di a minau- 
A chan fod gan y nefoedd y fath olwg amom, peidiwn ninau a meddwl yn 
amgen am danom ein hunain. Y mae perygl i ni roddi llai o werth amom 
ein hunain, yn gystal a gormod o werth. Ac nid oes dim i wybod. er 
gwaeled dy lun di a minau, na wna Duw ryw dlysau ardderchog o honom 
gwerth i*n dangos ger bron angelion, ac i harddu ac addumo parwydydd 
gwlad y gogoniant, " yn arwyddion, ac yn rhyfeddodau, ac yn enw 
tragywyddol i Arglwydd y lluoedd." Ac y mae genyf air arall i'w 
ddy wedyd : os nad yw yn werth i Dduw dy gael di, ai nid y w yn werth i ti 
gael Duw ? Nid oes neb yn cael rhoddi eu hunain i Dduw, nad yw Duw 
yn rhoddi ei hunan iddynt hwythau. O eiriau grymus ! *• Myfi a fyddaf 
yn Dduw iddynt, myfi a fyddaf yn Dduw iddynt." Am hyny rhydd yw 
swnio y cyngor— " Rhoddwch eich hunain i Dduw.*' Pwy faint ? ho, 
cymaint o faint wyt ti. 'Does dim i'w shario mewn corph na meddwl. 
Gwasanaethu Duw mewn corph ac ysbryd yw crefydd. Yr holl feddwl, 
yr holl enaid, a'th aelodau yn arfau cyfiawnder i Dduw. Pwy bryd ? yn 
awr. Am yr hyn sydd wedi myned heibio nid oes gan lawer ond wylo, ac 
am y dyfodol nid oes genym ond ameu. Gan hyny, yr awrhon, na chaled- 
wch eich calonau ; rhoddwch law i'r Arglwydd. Pwy c'yd ? ho, am byth. 
Nid yw Duw yn delio A neb yn y pwnc hwn, ond am dragywyddoldeb. 
Eithaf y cyfamod cryfaf a berthyn i'r bywyd hwn yw, hyd oni wahano 
angeu. Ond dyma gyfamod ddeil angeu, trwy angeu, wedi angeu, ac i 
dragywyddoldeb. "Mi a wnaf gyfamod tragywyddol & chwi." Pa sut ? 
fel yr wyt ti ; fel yr wyt ti y Uwyddi di, a heb fod fel yr wyt ti ni Iwyddi di 
byth. le, yr wyf yn euog ; wel, rho' dy hunan iddo yn euog. *• Duw yw 
yr hwn sydd yn cyfiawnhau yr annuwiol." le, yr wyf mewn dyled nas 
gallaf byth ei thalu ; ond rho' dy hunan iddo i gael dy glirio ; yn aflan, i 
gael dy olchi ; yn afiach, i gael dy feddyginiaethu ; yn rhwym, i gael dy 
ryddhau ; yn noeth, i gael dy wisgo ; yn dlawd, i gael dy gyfoethogi. 
le, fel yr wyt ti yn dy holl waith a'th drueni, i Dduw yn ei drefh i gael 
gwneuthnr dy ddiflfyg i fyny am amser a thragywyddoldeb. Y mae Duw 
yn ei drefn yn llawn ddigon ar dy gyfer. Gan hyny, "rhoddwch eich 
hunain i Dduw." le, rhoddi, rhoddi. Nid oes dim gorfodi ynddi. 
Rhoddi sydd yn yr iachawdwriaeth o ben bwy gilydd. Rhoddi y Mab a 
wnaeth y Tad, a rhoddi ei hunan wnaeth y Mab— rhoddi trugaredd, rhoddi 
maddeuant, rhoddi yr ysbryd, le, a rhoddi ei hunan. Ac y mae yn rhaid 
ein gweithio ninau i weithredu yr un egwyddor wirfoddol tuag at Dduw ag 
y mae Duw yn ei drefh yn ei hactio tuag atom ninau, Rhoddi, a rhoddi 



Digitized by 



Google 



360 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

ei hunan ; ac yn y pwnc hwn nid yw neb yn gyfrifol ond am dano ei hunan ; 
ac y mae hyny yn llawn ddigon. Y mae genyf air i*w ddjrwedyd, — Y mae 
yn rhaid i ni roddi ein hunain i rywun, a rhaid i ni roddi ein hunain naill 
ai i*r goreu neu i*r gwaethaf ; ac i'r neb yr wyt ti yn rhoddi dy hunan iddo, 
yn meddiant hwnw y byddi di am byth. O ddynion, treiwch feddwl i bwy 
yr ydych yn rhoddi eich hunain. 

Eto, ychydig. Pa gyflfelyb ? (i) Pel y milwr i*w frenin, i wisgo ei 
(very, i gario ei arfogaeth, i gyflawni ei wasanaeth, i fyw ar ei fwrdd, ac i 
ymladd ei ryfeloedd. A gwrando, ni raid i ti ymladd Sl bychan na mawr, 
ond k phechod yn unig. A gwaith fy mrodyr a minau yw myned o 
amgylch i recruto milwyr i Frenin Seion. Ac y mae genyf air i'w ddyweyd : 
ni rhaid i chwi ofni listio dan ei faner ef. Beth, ai nid y w y gelyn yn gryf ? 
a'r elyniaeth yn benderfynol ? a'i gyfrwysdra yn fawr ? ai ni fydd y frwydr 
yn boeth ? Bydd, bydd, rhaid a^ddef. Y mae ein gwyneb ni yn erbyn y 
•• cryf-arfog ; " mae ei fyddinoedd yn lluosog; mae ei elyniaeth )m 
gynddeiriog, a'i fedrusrwydd yn fawr. Gwir, gwir, nad yw ein hymdrech 
ni yn erbyn gwaed a chnawd yn unig, ond yn erbyn tywysogaethau ac 
awdurdodau, yn erbyn Uywiawdwyr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn 
drygau ysbrydol yn y nefolion leoedd. Bydd, bydd, hi fydd yn frwydr 
ofnadwy, yn galw am y gwyliadwriaeth manylaf, a'r egni mwyaf : ond 
cymer galon, y mae bywyd pob milwr wedi ei insurio, O'r Crimea! 
Crimea ! nid oes ond wylo wrth feddwl am dano, lie mae ein bechgyn 
talion, glewion, medrus, wedi syrthio yn dail i'r ddaear ; os buddugoliaeth, 
buddugoliaeth yn costio bywyd y miloedd bob tro. Ond yma y mae pob 
milwr i fod yn ddiangol, ac i ddychwelyd adref a*i fywyd ganddo, yn 
**fwy na choncwerwr," i fwynhau y fuddugoliaeth am dragywyddoldeb. 
Dyma galon i fyned allan i ryfel, digon o gynaliaeth, a bywyd pob milwr 
wedi ei sicrhau. Y mae hoU gynaliaeth a chademid Victoria a Napoleon 
yn eu milwyr ; am hyny, gorfoledded penaduriaid y ddaear yn eu milwyr. 
Ond y mae holl gynaliaeth a chademid milwyr Seion yn eu Brenin ; am 
hyny •* gorfoledded meibion Seion yn eu Brenin." Holl nerth y filwriaeth, 
a sicrwydd yr oruwchafiaeth, yw eu Brenin. " Gorfoledded meibion 
Seion yn eu Brenin." Dan ei faner ef, gynulleidfa! Cofiwch. *does dim 
o'r press yn cael ei ddanfon allan gan Frenin Seion. Y mae yn dygwydd 
weithiau fod breninoedd y ddaear yn gorfod danfon y press allan am filwyr ; 
ond am deymas Mab Duw, wyr hi ddim am y fath egwyddor. Gwirfodd- 
olwyr, bob un ! " Os myn neb ddyfod " yw egwyddor ei deymas Ef. Ond 
y mae genyf air i'w dd3rweyd : y mae yn derbyn y merched yn gystal a'r 
meibion, a'r gwragedd fel y gw^r. Nid oes neb yn rhy ieuanc, na neb yn 
rhy hen ; na neb yn rhy dlawd» na neb yn rhy gyfoethog ; neb yn rhy ddl, 
na neb yn rhy fyr. Y mae yn derbyn y claf fel yr iach, y cloflf a'r clwyfus ; 
'does neb yn cael ei wrthod. Gan hyny, •' rhoddwch eich hunain i Dduw,*' 
fel y milwr i'w frenin. 

(2) Fel yr ysgolaig bach i ofal ei feistr, i ddysgu y gwersi sydd yn ei 
gymwyso i droi yn anrhydeddus yn y cylch y penodir iddo ei lanw yn y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 361 

byd. Y mae amom ninau eisieu ein dysgu. A pwy sydd yn dysgu fel efe ? 

Y mae yn gwneuthur y gwirion yn ddoeth i iachawdwriaeth. 

(3) Fel y claf i ofel ei feddyg, i gymeryd ei gyflfeiriau, a dilyn ei gyfar- 
wyddiadau, ac arfer pob peth yn ol y prescription, A mawr mor fanwl 
y g^elais y claf cyn hyn, yn cofio pobpeth, yr awr a'r funud i gymeryd y 
chwerw mor foddlawn a'r melus ; ond wedi'r cwbl, er pob manylwch ac 
ymroad, yn marw dan law y meddyg. Ond 'does neb yn cael rhoddi ei 
hunan i fyny i Feddyg Seion, ac yn ffyddlawn i arfer pob peth yn ol el 
gyfarwyddiadau, ac yn cael marw dan ei ddwylaw Ef. le, medd rhywunt 
a ydych chwi yn deall fy nghlefyd ? y mae fy mhla yn anaele, mae fy 
nghyfansoddiad drwyddo yn ddrwg, nid oes amaf fdn iach na chyfan, o*r 
gwadn i'r coryn. Wei, gad i hyny fod. Y mae Meddyg Seion yn abl dy 
greu di o newydd os bydd eisieu ; y mae yn gwella pob clefyd a phob 
afiechyd yn mhlith y bobl. Dyma sydd ar barwydydd yr ysbytty — " Cwbl 
iachau." Wei, y mae rhai o honoch ynddi er ys deugain mlynedd, ac heb 
ddyfod yn iach eto. Ydym, ydym, ond nid oes yma neb erioed wedi marw 
dan ei law, na dim un wedi myned adref heb fod yn dyst i'r peth sydd ar 
furiau yr ysbytty — *' Cwbl iachau." Ac er ein bod ninau yma er ys 
deugain mlynedd, ac heb wella, y mae yn rhydd i ni ddwyn tystiolaeth i'r 
Meddyg, ei fod wedi myned dan wraidd ein dolur, y mae ein by wyd allan o 
^rygl. y ni2ie dail y pren yn cytuno i'r dolur. Ac y mae yn werth i ni arfer 
amynedd am ychydig, ni gawn dragy wyddoldeb i fod yn iach ar ol cyraedd 
gartref. Gan hyny, •' rhoddwch eich hunain i Dduw," fel y claf i'w feddyg. 

4. Fel yr ymfudwr i ofal y Uywydd a'r Hong. Y mae y dyn ifanc wedi 
meddwl am Awstralia, ac y mae yn benderfynol i groesi drosodd. Wei, 
gwyr e' navigation ? Na, wyr e* na daearyddiaeth na seryddiaeth na mor- 
yddiaeth. Prin y gwyr e' ar lyfr. Wei, yn sicr, rhyw ddot sydd wedi 
codi yn ei ben. Nage, fawr ; mae miloedd mor ddwl ag yntau wedi croesi 
yno yn ddyogel. Wei, pa sut ? os nad wyr e' y naill na'r Hall. Wei, y 
mae Hong, a llywydd, ac office yn Liverpool, wedi ei hagor o bwrpas i 
dderbyn ei fath ef ; a 'does eisieu dim ond rhoddi ei enw yn yr office, a 
rhoddi ei hunan i'r llywydd a'i long. Wei, beth sydd rhyngddo a'r 
dyfnder ? Dim ond y llywydd a'r Hong. Beth sydd ganddo am gyraedd 
yno ? Dim ond y llywydd a'r Hong. Felly, os yr ydych chwi a minau am 
groesi yn ddiangol dros gefnfor peryglus amser i'r wlad ddyeithr yr ydym 
yn rhwym iddi, rhoddwch eich hunain i Gadben mawr ein hiachawdwr- 
iaeth, ac efe a d chwi yn ddiangol, er pob perygl, i'r porthladd dymunol. 

Y mae yn dygwyddo yn ami, er cael Hong o'r fath oreu a llywydd cyf- 
arwydd, fod y Hong a'r llywydd a'r dwylaw a'r ymfudwyr ar y bwrdd yn 
myned i'r dyfnder. Ond am long yr iachawdwriaeth, " ni bydd colled am 
einioes neb os arosant yn y Hong." Ni choUwyd neb erioed ar ei bwrdd 
hi. Ac y mae rhai o honom yn y Hong er ys deugain mlynedd ; ac heb 
groesi eto ? le, ac heb foddi ychwaith. Ydyw, y mae ein Cadben wedi 
ein harwain heibio i greigiau ofhadwy, a sugndraethau peryglus, ac er 
tonau cynddeiriog a gwyntoedd gwrthwynebus ; ac y mae ein by wyd yn 



Digitized by 



Google 



362 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

ddyogel hyd yma, ac yr ydym yn penderfynu aros yn y Hong, doed a ddelo. 
Wei, beth sydd genych am gyraedd y porthladd ? Yr un peth ag a'n 
dygodd hyd yma. Beth yw hyny ? Dim ond y Uywydd a'r Hong ; ac y 
mae hyny yn llawn ddigon. Oblegyd y mae y gwynt yn ei ddyraau, a'r 
tonau yn llonyddu ar ei air. Gan hyny, " rhoddwch eich hunain i Dduw," 
fel yr ymfudwr i'r Uywydd a*r Hong. Ac y mae genyf air i*w ddyweyd — 
Y mae'r passage wedi ei gUrio. Os oes rhy wbeth yn meddwl rhai o honoch 
chwi am Awstralia» gofalwch fyned d. chymaint yn eich HogeU ag a gUria y 
passage beth bynag, onite chwi fyddwch ar ol. Ond yma, nid yn unig y 
mae y Hong yn barod, a'r Llywydd cyfarwydd ar ei bwrdd, a'r office wedi 
ei hagor, ond y mae'r passage wedi ei glirio. Beth sydd eisieu eto ? Dim 
ond rhoddi dy hunan i'r Llywydd, a thyna ti yn ddyogel er pob peryglon. 
III. Rhesymoldeb y cyngor. i. Efe yw ein perchen "Gwybyddwch 
mai yr Arglwydd sydd Dduw, efe a'n gwnaeth ni ac nid ni ein hunain, ei 
bobl efydym, a de£aid ei borfa," *• HiUogaeth Duw " ydym ni. Ac y 
mae yn resyn i ti fy w ar ei fwrdd Ef, a rhoddi dy hunan i*w elyn Ef, 
•* Eiddo Caesar i Csesar, a'r eiddo Duw i Dduw." 

2. Ni elU di ddim byw hebddo. Pe gellit fyw hebddo a pheidio byw 
amo, byddai rhy w synwyr i ti beidio byw iddo ; ond gan nas gelli y naill 
na'r Hall, yn enw pob rheswm. a rhag cywilydd, rho dy hunan iddo. 

3. Y mae yn gofyn am danat, ac yn addaw dy dderbyn. 

Tri gair :— i. Gwelwn wynfydedigrwydd y neb sydd yn rhoddi eu hunain 
i Dduw. Y mae doethineb Duw i*w harwain, y mae ffyddlondeb Duw i'w 
dilyn, y mae gofal Duw i'w gwylio, y mae gallu Duw i'w cynorthwyo, y 
mae cyfoeth Duw i'w diwaHu ; ie, y mae nefoedd Duw i fod yn gartref 
iddynt, a Duw oil yn oil i fod yn fifynonell eu dedwyddwch am byth. 

2. Y mae y neb sydd yn g>^rthod rhoddi eu hunain i Dduw yn ymddwyn 
yn groes i'w cydwybodau eu hunain, ac yn groes i'w rheswm eu hunain, 
yn gystal ag yn groes i Air Duw. O ganlyniad, y maent yn cario tyst yn 
eu mynwesau a ddaw gyda hwynt i'r frawdle fanwl yn eu herbyn. Ac y 
mae yn well i chwi gael mil miliwn o dystion yn eich erbyn tu allan i 
chwi, na chael un tyst yn eich mynwes. Ac y mae un yn y fynwes o'ch 
ochr yn fwy na byd cyfan yn eich herbyn. " Canys os ein calon a'n 
condemnia, mwy yw Duw na'n calon : efe a wyr bob peth ; ac os ein calon 
ni'n condemnia, y mae genym hyder ar Dduw." O, gynulleidfa, gofalwch 
am eich cydwybodau. 

3. Y mae y neb sydd yn gwrthod rhoddi eu hunain i Dduw yn gwneud 
cam a'u henaid eu hun, yn gystal a cham 4'u Perchen. A dyma gam ! 
Pwy a'i uniawna ? a phwy a esmwytha deimlad y neb sydd dano ? 
Gwnaeth arall gam & ni ; y mae yn dipyn o eli i'r clwyf i allu dy weyd — Mi 
a gefais gam. Ond y dyn sydd yn gwneud cam ig ef ei hun, nid gwiw iddo 
droi hyd yn nod i'w fynwes ei hun am gydymdeimlad. Gan hyny, 
•' rhoddwch eich hunain i Dduw," Dyma ffordd idawelu eich cydwybod- 
au, a ffordd i chwi uniawni y cam, a dyma ffordd i chwi ogoneddu yn ei 
dre£i. Bendith amoch, Amen. (Tachwedd, 1846.) 



Digitized by 



Google 



PENOD XIV. 



CYNWYSIAD. 



Egwyl yn hwyr y dydd— Y meddwl yn parhau yn fywiog — Ymweliadau 
y Parch. H. Oliver a Morien— Cymdeithasfa Cnig-glas, Abertawy, 
1886— Yn gwrando ei frodyr ; adgofion o'i sylwadau — Rhan o lythyr— 
Cymdeithasfa y Forth, 1887— Cyfarfod Misol Tonyrefail— Ymweliad 
y Parch. John Hughes, Liverpool— Adgofion dau Sabboth ar Donyr- 
efail, Medi i8fed, 1887, ac Ebrill 28ain, 1888 — Yn graddol wanhau— 
Sefyll£a ddedwydd ei feddwl — Bedyddio gor-or-wyres, Chwefror, 1889 
—Ymweliad Dr. John Thomas, Liverpool, 1890— Adgofion ereill— Yn 
cael ei gaethi\yo i'w ystafell— Y diwedd— Yr angladd— Llythyrau at y 
teulu — Cyfeiriadau y newyddiaduron ac amrywiol ysgrifau coffadwr- 
iaethol — Cy£arfod Misol Dwyrain Morganwg— Cymdeithasfa'r De a'r 
Gymanfa Gyffredinol — Diweddglo. 

MAE Mr. Evans wedi traddodi ei bregeth olaf. 
Y mae ei ddydd gwaith ar ben. A threfnwyd 
gan ei Arglwydd iddo gael egwyl yn hwyr y 
dydd cyn ei symud i dragywyddol orphwysfa 
y saint. Y mae yn beth dymunol i gael bod 
mewn gwaith hyd ddiwedd yr einioes, ac i gael marw yn 
ngwisg yr offer gweithio. Ond y mae prydferthwch mawr yn 
yr olygfa ar weithiwr llafurus ar ol gorphen ei orchwylion 
yn gorphwys yn hamddenol a dedwydd yn ei d^ a gyda'i 
deulu yn oriau'r hwyr. Y cyfryw olygfa sydd yn awr 1 
ddyfod ger ein bron. Ac ni a gawn hefyd esiampl amlwg o 
wirionedd yr hyn a ddywed y Salmydd : ** Y rhai a blanwyd 
yn nh^ yr Arglwydd a flodeuant yn nghynteddau ein Duw. 
Ffrwythant eto yn eu henaint, tirfion ac iraidd fyddant.*' 
Canys er fod Uesgedd corph wedi ei oddiweddyd, yr oedd 
meddwl Mr. Evans yn parhau yn hynod fywiog, ac nid oedd 
trai ar barodrwydd ei ddawn a'i arabedd. Rhoddai dderbyn- 
iad serchog i'r ymwelwyr Uuosog a aethant o bryd i bryd i'w 
weled ef, a dywedai rywbeth wrth bob un ohonynt nad 




Digitized by 



Google 



364 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

annghofir ganddo. 6u un g^r mor ddiniwed a dyweyd 
wrtho ei fod wedi myned yno o bwrpas i'w weled ; ar hyny 
cododd ar ei draed a throdd oddiamgylch, a dywedodd 
wrtho, " Dyna, a ydych wedi'm gweled yn awr ? " Un arall 
wrth fyned ato a ddywedodd, " Y mae chwant eich gweled 
wedi bod arnaf." Ei ateb ydoedd, ** Pe buasai yn gryf iawn, 
buasit wedi dyfod i'm gweled cyn hyn." A dyma engraifit 
ychwanegol o barodrwydd ei atebion. Gofynodd rh5rwun 
iddo, " A ydych yn meddwl y cawn ni ddiwygiad eto ? " " Os 
na chawn, ni gawn ein bara beunyddiol." Buasai y Parch. 
Henry Oliver, B.A., gynt o Bontypridd, yn ymweled §Lg ef yn 
1 886, ac ysgrifenodd hanes yr ymweliad mewn erthygl yn yr 
Evangelical Magazine dan y penawd, The Recollections of a 
Nonagenerian (Rhifyn Medi, 1886, tud. 414). Yr ydym yn dy- 
fynu y brawddegau canlynol : — ** Mr. Evans* style of preach- 
ing is peculiarly his own. "^^ He holds the breathless 
attention of his hearers from beginning to end. We often 
heard him from thirty to twenty years ago ; and even now 
that eloquent tongue has not forgotten its cunning. * * 
He betrays no trace of the common infirmity of old age 
to speak of former days as better than these. On the con- 
trary, he maintains that the Gospel was never preached with 
greater fervour and in greater fulness than in the present 
day. His hopefulness might well bring a blush to many a 
youthful cheek.** Gwnaeth Mr. Oliver mor garedig a danfon 
iddo rhifyn o*r Evangelical Magazine yn cynwys yr erthygl ; a 
phan yn ei darllen un bore, dygwyddodd Mr. Owen Morgan 
(Morien) f)med i mewn i*r ystafell ato, a bu ymddyddan maith 
a bywiog rhyngddynt, ac ymddangosodd ysgrif yn golofn o 
hyd gan Morien yn rhoddi hanes ei ymweliad yntau k Thon- 
yrefail yn un o bapyrau dyddiol Caerdydd. Y mae un 
crybwylliad yn yr ysgrif bono ag sydd yn newydd i ni, sef 
mai yn nghapel eglwysyddol St. John, y Capel Bach a gyf- 
eiriwyd ato yn y benod gyntaf, y derbyniodd Mr. Evans y 
cymundeb am y waith gyntaf. Y mae yn sicr mai yn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 365 

anaml y gweinyddid yr ordinhad o Swper yr Arglwydd yn 
nghapel Tonyrefail yn yr adeg y derbyniwyd ef )m aelod 
eglwysig. Nid oedd ond tri gweinidog ordeiniedig heblaw 
Mr. Howell Howells, Trehill, yn Morganwg yn 1814. Y mae 
cyfrif arall i*w roddi am y peth. Yr offeiriad yn gweinyddu 
yn y Capel Bach oedd Mr. Evan Prichard, CoUena. Ei frawd, 
Mr. R. Prichard, oedd wedi bedyddio William Evans. Ac 
yr oedd y fath gyfathrach rhwng y ddau deulu, fel nad oedd 
yn annaturiol fod dymuniad gan Mr. Evan Prichard i roddi 
ei gymundeb cyntaf iddo, ac yr oedd yn hoUol foddlawn i 
wneud hyny, er nad oedd William Evans wedi derbyn 
bedydd esgob. Cofier hefyd nad oedd ond tair blynedd er y 
neillduad cyntaf yn y Cyfundeb, ac nid oedd y linell derfyn 
rhwng yr enwadau Esgobyddol a Methodistaidd mor glir ac 
amlwg ag ydyw yn bresenol. Y mae yn ameus genym a 
gymunodd Mr, Evans fwy nag unwaith yn y Capel Bach. 
Ar yr un pryd yr oedd yn ddigon rhyddfrydig ei syniadau ac 
eang ei gariad brawdol ar hyd ei oes, fel y gallai yn hawdd 
gymuno, neu weinyddu yr ordinhad pe gelwid arno, mewn 
cysylltiad kg unrhyw eglwys Gristionogol. 

Yn y Gymdeithasfa Chwarterol a gynaliwyd yn y Crug- 
glas, Abertawy, Tach. gfed, lofed, a*r 11 eg, 1886, hysbysodd 
y Llywydd fod gair wedi d'od oddiwrth yr hybarch dad — 
William Evans, Tonyrefail, yn cydnabod gyda diolchgarwch 
dderbyniad y llythyr a anfonwyd ato o'r Gymdeithasfa 
ddiweddaf. 

Y Parch. D. Thorne Evans, Abertawy, a ddywedai ddar- 
fod iddo ef gael y fraint o dreulio amryw oriau gyda yr 
hybarch dad, ac yr oedd yn Uawn mor fywiog a hoenus ei 
ysbryd ag y gwelodd ef erioed. Yr oedd wedi bod yn rhoddi 
iddo ef (Mr. Thorne Evans) ddarluniad o'r hen bregethwyr, 
ac hefyd yn clorianu y prif bregethwyr presenol ; a gofynodd 
am iddo ei gofio at y Gymdeithasfa, a dywedai am iddynt 
"beidio edrych ar yr eiddynt eu hunain;'* ac 301 ddiweddaf oil 
cyflwynodd 5p. tuag at y casgliad neillduol i dalu ymaith 



Digitized by 



Google 



366 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

ddyled y Genadaeth Gartrefol. A gwahoddodd Mr. Thome 
Evans ereill yn y Gymdeithasfa i ddilyn esiampl y Parch. W. 
Evans. Cynygiai fod llythyr o gofion a diolchgarwch yn 
cael ei anfon ato oddiwrth y Gymdeithasfa, yr hyn a basiwyd 
yn unfrydol. 

Gan nad oedd Mr. Evans yn alluog i fyned oddicartref ar 
y Sabbothau megys cynt, ac eto yn abl i fyned i*r capel o 
leiaf un pen i*r dydd, yr oedd yn cael cyfleusdra i wrandaw 
lluaws o'i frodyr, a byddai yn hollol rydd i ddyweyd ei feddwl 
wrthynt. Os gwelai 61 Uafur ar bregeth, byddai yn canmol 
y pregethwr. " Da 'machgen i, ti wnest ymdrech gyda'r 
bregeth hona." " Mi wnes fy ngoreu, Mr. Evans," ydoedd 
ateb un brawd. ** Da iawn, mae yn rhaid i ni wneud ein 
goreu." Dystaw yn hytrach fyddai os nad wedi ei foddloni. 
Yr oedd un gweinidog galluog wedi pregethu ar y Ton ar 
noswaith, ac wedi cysgu yn ei d^ ; ac wedi cadw dyledswydd 
bore dranoeth, dywedodd Mr. Evans wrtho, "Yr oeddych 
)m gweddio yn well yn awr nag oeddych yn pregethu neith- 
iwr.** Wrth fyned tua'r capel dro arall gyda brawd enwog 
sydd yn medru dyhysbyddu pob mater ag y mae yn ymdrin 
arno, ac am hyny yn tueddu i fod yn faith, dywedodd, 
" Pregeth fer yr wyf fi yn hoffi, ond ei bod hi yn stout.'* 
Cafwyd pregeth fer a galluog ; ac nid oedd diwedd ar ei gan- 
moliaeth o honi pan yr oeddym gydag ef yn fuan ar ol hyny. 
Cymharai ddau ereill fel hyn : — " Yr oedd y naill yn trin ei 
bwnc yn fedrus, ond yr oedd y Hall yn trin y dynion." Os 
wedi cael ei fawr foddloni mewn pregeth, weithiaii gofynai 
i'r pregethwr, " B'le ce*st ti'r bregeth yna ? pregeth ofnadwy 
oedd hona.*' Ac un tro aeth mor bell a dyweyd fod y 
bregeth wedi ei adgofio am Mr. Ebenezer Morris. Dyna y 
feimiadaeth uchaf ag y gellid ei dysgwyl oddiwrtho ef. Er 
ei fod yn cydnabod fod tri neillduol a enwid iddo yn deilwng 
i'w cymharu k Mr. Charles, Caerfyrddin, Mr. John Elias, a 
Mr. Ebenezer Morris, eto hyd y diwedd yr oedd Mr. 
Ebenezer Morris yn sefyll ar y pinacl uchelaf yn ei olwg ef. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 367 

Os yn nghanol myfyrdod dwys, ac wedi ymgolli i bob peth 
o'i amgylch, neu 3nite yn Uesg a Uuddedig, byddai enw 
Ebenezer Morris yn sicr o*i ddeflfroi a'i adfy wio. 

Aeth y Parch. Edward Matthews i'w weled un tro, ac nid 
oedd yn ei adnabod. ** Pwy sydd yma ? " meddki. " Eben- 
ezer Morris," atebodd Mr. Matthews. Gyda'r gair yr oedd 
yn adnabod ei hen gyfaill yn ddigon da. Ychydig iawn cyn 
iddo fiaelu pregethu, yr oedd gyda dau neu dri o frodyr 
ieuainc yn cadw cwrdd pregethu yn NhrefForest. Yr oedd 
wrth ei fodd yn eu gwrandaw, a mawr werthfawrogai eu 
gweinidogaeth, a dywedodd yn gyhoeddus, gan gyfeirio at un 
ohon3nit ag y bu iddo dad yn bregethwr da a phoblogaidd — 
** Mae yn well pregethwr o'r haner na*i dad." Agos yr un 
amser yr oedd mewn oedfa, ac wedi gwrandaw un o feddylwyr 
galluocaf yr oes ; ar derfyn y gwasanaeth, dywedodd wrtho — 
" CynuUeidfa fach oedd genych chwi." " Nage, Mr. Evans ; 
)rr oedd y capel yn Uawn." " Oedd, oedd, ond cwpl bach 
oedd yn eich dilyn chwi." Buasai yn nod arbenig ganddo 
ef ar hyd ei yrfa weinidogaethol hirfaith, nid yn unig a 
defnyddio ymadrodd o'i eiddo ef ei hunan, i "ddyweyd rhyw- 
beth yn nghlyw y bobl, ond hefyd i ddyweyd rhywbeth 
wrthynt." Yn y Cyfarfod Dosbarth, byddai yn hynod o 
gartrefol gyda'r pregethwyr ieuainc. Un tro, gofynodd 
iddynt — " A ydych chwi yn gallu gwaeddi ambell adnod yn 
eich pregethau, nes y bo*r bobl yn crynu ? Fe wnelai hyny 
eich pregethau yn werth pum* punt. Ymdrechwch ati, 
'mechgyn i. Yr wyf fi wedi pasio gyda'r saint o'r naill ben 
i'r wlad i'r Hall. Beth, a ydych yn canmol eich hunain? 
'Does dim eisieu i neb fod mor fFol a pheidio gwybod ei 
faint." 

Y mae o'n blaen lythyr a ysgrifenwyd gan Mr. Evans yn 
Ebrill, 1887, oddiwrth yr hwn y gwelir ei fod yn mawr deimlo 
ei lesgedd. Dywedai ynddo, ** Yr wyf yn ymladd k marw 
er dechre mis Mawrth, a chred fi, ymdrech galed yw ddydd 
a nos. Yr wyf yn gorfod meddwl, pe bawn yn ddigon duwiol. 



Digitized by 



Google 



368 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

mai ymostwng a wnawn yn lie ynidrechu o hyd." Mae yx 
ymadroddion hyn yn ein hadgofio am ateb a roddwyd ganddo 
i rywun a ddaethai i edrych ei hynt : ** Sut yr ydych, Mr. 
Evans ? " meddai y cyfaill, ar ei waith yn myned i'r t^. Ei 
ateb ydoedd, " Dyma He yr wyf ar Ian y bedd, ond yn 
ymgadw mor bell oddiwrtho ag y gallaf." Erbyn mis Mai 
yr oedd yn well, a pharhaodd yn h)mod o iach a bywiog dros yr 
h&f. Prydnawn dydd Mercher, y again o Fehefin, aeth i'r 
Forth, Rhondda, i'r Gymdeithasfa oedd yn cael ei chynal yno 
ar y pryd. Aeth y Uywydd, y Parch. T. Levi, a Dr. 
Saunders, ar gais y Gymdeithasfa, drosodd i Donyrefail, i'w 
gyrchu yno. Llwyddasant i gael ganddo i fyned, a mawr 
oedd llawenydd y frawdoliaeth i gael golwg arno, y chl)rwed 
ei lais unwaith yn rhagor. Yr ydym yn dodi i mewn hanes 
ei ymddangosiad o flaen y Gymdeithasfa, fel y daeth allan 
yn y rhifyn o'r Goleuad am Gorpb. gfed, 1887 : 

** Y PARCHEDIG WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

** Yr oedd yn llawenydd mawr gan ugeiniau oedd yn bresenol 
gael gweled yr hybarch dad, William Evans, Tonyrefail, yn 
bresenol yn y Gymdeithasfa. Ac yr oedd edrych ar yr hen dad 
o Donyrefail, mor sharp, ac yn edrych mor iach a chryf, gyda 
gwallt mor drwchus, ac yn enwedig meddwl ei fod yn dad i 
Mr. D. Evans, ac yn daid i'r Parch. William Evans, yn peri 
i ni dybio ei fod mewn gwth o oedran ; ac yr ydym yn deall 
ei fod yn mron a chyraedd ei bedwaredd-mlwydd-ar-ddeg-a- 
phedwar-ugain, ^just yn gant,' chwedl yntau. Yr oedd rhai 
o'r brodyr mwyaf adnabyddus &g ef wedi cael ar ddeall nad 
oedd yn bwriadu d'od i'r Gymanfa, ac fe benderfynwyd 
anfon cerbyd i'w ymofyn, a bod dau neu dii o'i gyfeillion i 
fyned yn y cerbyd a llwyddasant i gael ganddo dd'od gyda 
hwy, ac yr oedd yn dda gan ugeiniau oedd yn y Gym- 
deithasfa gael un golwg arno ; ac yr oedd yn rhagorol o dda 
ganddo yntau gael un golwg ar y Gymdeithasfa, ond yr 
oedd yn methu dal yr olwg heb fyned i wylo yn hidl, a 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 3^ 

phan y gwelodd efe Dr. Thomas, *0! Owen anwyl,' 
meddai, ond nis gallai ddyweyd ychwaneg gan ei deimladau* 
Pan y galwodd y Llywydd am air ganddo, ac y cododd 
yntau, talwyd gwarogaeth iddo gan y gynuUeidfa trwy godi 
ar ei thraed oil. 

" Y Lljnvydd a ddywedodd ddarfod iddo ef a Dr. Saunders 
fyned i Donyrefail i ymofyn Mr. Evans, ond eu bod wedi 
cael eu trin yn chwerw ganddo am fyned, a diau fod pawb 
yn hiraethu am gael gair ganddo. 

** Parch. William Evans a ddywedai nas gwyddai yn 
iawn pa beth i ddyweyd. Nid oedd ef wedi meddwl d*od i*r 
Gymanfa ; ond C)^ iddo ef godi o'i wely, aeth Mr. Levi a 
Dr. Saunders yno fel dau geisbwl — dros y Gymdeithasfa, 
meddent hwy ; a gwaeth na'r cyfan, fe'i cynorthwyid hwy yn 
y gwaith o*i gychwyn gan y wraig, ac felly bu raid iddo 
4d'od, a hyny fel carcharor. Ond yr oedd un golwg ar y 
Gymdeithasfa a*i hen gyfeillion yn talu yr hoU gostau a'r 
drafFerth, a byddai iddo fyned adref yn fwy calonog nag y 
bu er's talm, oherwydd yr oedd yn teimlo ei fod gartref yn y 
Gymdeithasfa, a chyda'i hen gyfeillion. Dywedai ei fod yn 
Awr yn tynu yn mlaen — yn ymyl ei 93 mlwydd oed— ac wrth 
edrych yn mlaen nid oedd ganddo ond gobeithio — yr oedd yn 
sicr fod ganddo < obaith,' a gobaitb ddaliai hefyd. Byddai 
yn lied ddigalon yn ami, a phan y byddai yn lied isel ar ei 
feddwl ac yn methu cael yr un adnod, byddai y wraig yn d'od 
Ig adnod iawn iddo ; a pheth mawr iawn i ddyn oedd fod 
ganddo wraig allai ddyweyd adnod wrtho. Erfyniai am 
iddynt oil weddio llawer drosto. 

" Dr. Saunders a gynygiodd fod y Gymdeithasfa yn 
llawenbau wrth weled Mr. Evans yn ein plith, ac yn rhoddi 
y derbyniad siriolaf iddo, ac yn dymuno iddo brydnawnddydd 
teg. Yr oedd gan lawer ohonynt adgofion melus ac anwyl 
am Mr. Evans. Un o*r pethau cyntaf a gofiai -ef oedd ei 
gofio yn pregethu, ac yr oedd yr adgofion hyny yn gysegredig 
ganddo byth. Byddai yn dda ganddo ef fyned yn ol o ran ei 
Y 



Digitized by 



Google 



370 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

feddwl ambell dro at rai nas gwelodd mo honynt erioed, ond 
bydd ymlyniad mwy yn ei fynwes wrth rai o'i gydnabyddion, 
a bydd ei biraeth yn fawr am gael aros gyda hwy byth. 
Felly yr oedd ei deimladau yn ngl^n k Mr. Evans ; dymunai 
ar iddynt oU gofio am dano yn eu gweddiau, am nodded Duw 
amo o hyn i'r diwedd ; a hyderai, pa bryd bynag y del yr 
alwad am iddo groesi, y bydd cenedl ar eu gliniau yn gofyn 
am iddo gael y glyn yn oleu. 

*• Dr. Thomas a gefnogai y cynygiad. Yr oedd gweled yr 
hen dad — ^y Parch. William Evans — yn bresenol, wedi dwyn 
llawer o adgofion iddo ef, ac yr oedd ei deimladau y cyfryw 
fel na allai ddyweyd ond ychydig iawn. Yr oedd yn ei gofio 
yn pregethu yn Bangor yn y flwyddyn 1833, ac yr oedd ei 
lais y pryd hyny fel cloch arian ; yr oedd yn cofio ei destyn 
yn eithaf da — * Canys ein byr ysgafn gystudd ni sydd yn 
odidog ragorol yn gweithredu tragywyddol bwys gogoniant i 
ni.* * Pe buaswn yn medru,' meddai, * buaswn yn dyweyd 
ychydig o'i bregeth, ond gan ei fod yma gwell i mi beidio.' 
Ar hyn gwaeddai y gynulleidfa amo fyned yn mlaen. * Yr 
oedd,' meddai Mr. Thomas, * wedi codi i ysbryd hapus tua 
chanol y bregeth, ac yr oedd ei lais mor felus, ac meddai, Yr 
ydych yn agos iawn i afon Menai yn Bangor yma, ond gallai 
eich bod yn nes i afon angeu, a beth fyddai i ni fyned i 
roddi peep i edrych pa beth sydd o gylch ei glanau. Yr ochr 
yma mi welaf gystudd, ond yr ochr draw gogoniant. Yr ochr 
yma ysgafn gystudd, a*r ochr draw bwys gogoniant. 
Yr ochr yma mi welaf fyr ysgafn gystudd, ond yr ochr draw 
mi welaf dragywyddol bwys gogoniant.* Ar hyn neidiodd y 
Parch. William Evans (yr hwn oedd yn eistedd o flaen Dr. 
Thomas) ar ei draed, ac meddai gan droi at y gynulleidfa, 
* 'Phregethais i ddim ond y Beibl, ond naddo?' Yroeddrhyw 
drydan rhyfedd wedi myned tros yr hoU gynulleidfa wrth 
wrando Dr, Thomas 3m adrodd yr hyn a nodwyd. Yna aeth 
Dr. Thomas yn mlaen, a chyfeiriodd at amryw oedfeuon 
grymus gafodd Mr. Evans arytestyn, * GoUwng ef yn rhydd. 



Digitized by VjOOQ IC 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 37I 

mi a gefais lawn,* ac *Arglwydd y lluoedd a wna i'r holl; 
bobloedd yn y mynydd hwn wledd o basgedigion, gwledd o 
loyw-win; o basgedigion breision, a gloyw-win puredig/ 
Cyfeiriodd hefyd at ei ymweliad k Llundain, yr hyn a fu o 
fendith fawr i'r eglwysi yno. Dymunai am iddo gael bod o 
hyn i'r diwedd o tan dywyniad Haul y Cyfiawnder, a phan 
ddel yr alwad y caifF fynediad helaeth i mewn, fel Hong o dan 
ei Uawn hwyliau. 

" Yna pasiwyd y penderfyniad yn nghanol arwyddion cyflF- 
redinol o deimlad ; ac wrth ddiolch am y caredigrwydd a'r 
sirioldeb, anogai Mr. Evans ar ein bod yn ymdrechu bod )m 
well na phawb ; nid oedd dim drwg yn hyny mwy nag oedd 
mewn iV flfermwr fod yn well ffermwr na neb arall, a phwy a 
allai feio dyn am ymdrechu fod yn fwy duwiol na neb? 
Hunan ydyw hyny, meddai rhai, feallai ; hunan, wir : beth 
ydyw dyn ond ef ei hunan ? 

** Ar ddiwedd y cyfarfod aeth Uuaws mawr i gael ysgwyd 
llaw k Mr. Evans, Uawer am y tro cyntaf, a Uawer am y tro 
diweddaf. Synem ei weled yn edrych cystal, a syniad Uawer 
un ydoedd y gall fyw eto am flynyddau." 

Dyma y Gymdeithasfa ddiweddaf i Mr. Evans fod ynddi 
cyn cael ei alw i fyny i gymanfa gyfFredinol y rhai cyntaf- 
anedig yn y nefoedd. Ar yr ail o Gorphenaf, ysgrifenai Mrs. 
Evans : — " He is better in health and in spirits after being 
at the Gymanfa. Dr. Saunders and Mr. Levi acted to him 
as two sons. You would have smiled to see them putting on 
his gaiters ; when Mr. Levi began with one, Dr. Saunders 
said — ' Mi fynaf inau 30: anrbydedd o ddodi y llall.' He 
looked well, and they went away happily in a comfortable 
conveyance. I need not tell you I was glad to see him 
return.** Cyn diwedd yr un flwyddyn, yr oedd hefyd wedi 
gweled Cyfarfod Misol Morganwg am y tro diweddaf, sef pan 
yn gynuUedig ar Donyrefail ar y 23ain a*r 24ain o Dachwedd. 
Yr ydym yn cymeryd yr hyn a ganlyn o'r cofnodion : — 

" Daeth y Parchedig hen dad W. Evans i mewn yn ystod 



Digitized by 



Google 



372 WILLIAM EVANSi TONYREFAIL. 

y cwrdd, yn edrych yn wridgoch a sionc, a'i wyneb yn nefol 
o hawddgar, gan fynegu, me^n dagrau, ei serch atom er 
mwyn ein Meistr a*i waith, a'i annbeilyngdod ei hun. Cod- 
odd pawb ar eu traed, er parch a chroesaw iddo, a phasiwyd 
ein bod yn amlygu ein llawenydd wrth ei weled yn ein plith ; 
yn mawrygu gras Duw ynddo, yn ei ddal am gynifer o flyn- 
yddoedd mewn defnyddioldeb mawr, a'n bod oU yn cymeryd 
addysg oddiwrtho i werthfawrogi cymeriad pur a bywyd 
sanctaidd, fel addum penaf gweinidogion yr efengyl, gan 
ddymuno iddo ef^ pan ddaw yr adeg, fynediad helaeth i 
lawenydd ei Arglwydd." 

Bu y Parch. John Hughes, M.A., Liverpool, yn ymweled 
kg ef yn Medi, 1887, ^^ ^^ ^y^ Y^ adrodda yr hanes: — " Yr 
olwg gyntaf a gefais arno oedd un hoUol nodweddiadol o hen 
bregethwr— ei spectol ar ei lygaid, a'r Ysgrythyrau a'r 
Dyddiadur ar y bwrdd o'i flaen. Darllenai yn Llyfr Job ar 
y pryd, ac yr oedd y gair cyntaf a lefarodd yn brawf fod ei 
fyfyrdod yn ddwfn ynddo. * Dyma fi,' meddai, 'yn ymyl 
tragywyddoldeb, ac heb wybod dim am dano.' Yr oedd yn 
dra phrydferth yr olwg arno, a chnwd o wallt toreithiog ar ei 
ben. Yr oedd yn dra difyr a dyddorol, ac yn Uawn adgofion 
am yr hyn a fu. Yr oedd y gwr yn hen, ond y pregethwr yn 
ieuanc ac yn fyw, a chyda chyftjTrddiad rhyw air o sylw neu 
ofyniad, cyfodai y pregethwr i'r golwg yn ddisymwth fel 
cerub allan o arch. Cawsom ami ddam o bregeth rhwng 
cromfachau yn nghanol yr ymddyddan ; ac )rr oedd yn hyfryd 
genym glywed y llais clochaidd peraidd, a gweled ysbryd yr 
hen bregethwr mor fyw ac mor lawn o efengyl ar Ian y 
bedd." 

Treuliasom Sabboth, y i8fed o Fedi, 1887, ar Donyrefail. 
Yr oeddem wedi cysgu nos Sadwrn yn nh^ ein chwaer yn y 
Cymar ; ond yr oeddem yn ei dy ef erbyn wyth o'r gloch bore 
Sul, a chawsom hwync ar frecwast. Yr oeddem yn clywed . 
ei lais yn siarad yn uchel cyn agor y drws, a phan aethom i 
fewn gwelsom ar unwaith ei fod mewn hwyl ragorol, ac yr 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 373 

oedd yn falch iawn ein gweled wedi dyfod mor gynar. Yr 
oedd y Parch. J. Puleston Jones, Bala— yn awr Bangor — 
wedi m)med drosodd o'r Forth i ymweled kg ef nos Sadwrn ; 
a phan yn ymadael dywedai ei fed yn myned i alw yn nh^ ei 
wyres yn y Cymar, a*i fod yn dysgwyl cwrdd ^*i ^p^yr yno. 
" Dywedwch wrtho," meddai, " am dd'od mewn pryd bore 
yfory." 

Wedi gorphen brecwast, dechreuodd holi os oeddem yn 
cofio beth oedd hwn a'r Hall o'r hen dadau wedi ei ddyweyd; 
ac yna adroddai, weithiau ar dop ei lais, ei hofF hanesynau 
am yr hen bregethwyr a'u dywediadau. Er ein bod wedi 
clywed y rhan fwyaf ohonynt o*r blaen, a rhai pethau fwy 
nag unwaith, eto yr oedd bias newydd arnynt. Ac fel hyn y 
daliodd yn mlaen am yn agos i awr, gan sefyll ar ei draed yn 
mron yr hoU amser, nes yr ofnem ei fod wedi gorchfygu ei 
hunan, ac y byddai yn analluog i fyned i*r capel. . Ond ar ol 
eistedd am bump neu ddeng munud y mae yn dechreu holi 
beth ar y gloch oedd hi, a phob dwy neu dair munud mae yn 
tynu allan ei oriawr i edrych yr amser ; ac y mae yn myned 
yn anesmwyth am gael bod yn barod i gychwyn Vr oedfa 
mewn pryd. 

Ar y fFordd o*r t^ i'r cajiel, dywedodd— -" Penod fer, a 
gweddi fer, a phregeth fer, yr wyf fi yn hoffi ; " ac adroddodd 
am rywun oedd wedi bod yno yn ddiweddar, a'i fod wedi 
dyweyd wrtho nad oedd wedi dysgu pregethu yn fyr. Pan y 
daethom i olwg y capel safodd, a dywedodd — " Y mae yn 
dda gen' i weled y capel yna, yn sefyll ar ei ben ei hun, heb 
ddim yn cyffwrdd kg e' na dim yn ei guddio, ac yn edrych 
mor dda, ac yn ddiddyled," gan bwysleisio ar y gair diwedd- 
af. Yr oeddym yn y capel ychydig funudau cyn yr amser, 
ond gyda bod yr awrlais yn taraw deg, yr oedd yn rhaid 
dechreu. Eisteddai yn hoUol ddystaw dan y pwlpud hyd at 
y bregeth, ac yna symudwyd ei gadair, fel y gallai edrych yn 
ngwyneb y pregethwr. Wedi cymeryd y testyn a dechreu 
ar y bregeth, trodd efe at y blaenor oedd tu cefn iddo, a 



Digitized by 



Google 



374 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

dywedodd yn uchel nad oedd yn cljnved dim ; ac felly bu 
rhaid codi'r llais ar unwaith i gywair uwch, a gwrandawodd 
3aitau yn astud hyd y diwedd. Cyhoeddwyd cyfarfod 
eglwysig i fod ar ol, i wrandaw adnodau y plant. Eithr cyn 
i'r plant gael dechreu dyweyd eu hadnodau, y mae yr hen 
weinidog yn sefyll ar ei draed, ac yn traddodi un o'r anerch- 
iadau mwyaf effeithiol a glywyd erioed o'i enau. Yr oedd )m 
llawn o'i hen d&n, ac yn Uefaru gyda bywiogrwydd a grymus- 
der annghyffredin, nes yr oedd pawb yn y He mewn syndod 
mawr wrth edrych amo, ac mewn teimlad mawr wrth 
wrandaw arno. Buasai yn dda iawn genym pe buasem wedi 
gallu cofio pob gair a ddywedodd y tro hwn. Ond dyma 
rhai o*r brawddegau : — " Mae yn beth mawr," meddai, " i 
ddeall yr efengyl fel cyfundraeth, fel cynllun, fel trefn ; ond 
yn beth mwy i adnabod ei hysbryd hi, ac i fod dan ei 
dylanwad. Yr oedd y bachgen, — ^bachgen yr wyf fi yn ei alw, 
oblegyd wyr i fi yw e*, — yn pregethu yn gelfyddydol; mi 
glywais cystal, ond 'chlywais i ddim gwell: eithr y mae 
amom eisieu pregethwyr sydd yn gallu peri i'r gwrandawjrr 
fyned adref bob un ar ei ben ei hun — mae eisieu peri i*r bobl 
deimlo. Beth oedd enw yr hen bregethwr yn sir Frycheiniog 
a wnaeth i James Penblaen deimlo?" " Dafydd Parry," 
meddem. " le, Dafydd Parry. Fe ddywedodd ar ryw 
achlysur, Mi rof i chwi geiniog os gellwch chwi wneud iddo 
fe deimlo. O ! atebai James Penblaen, nid wyf ddim jni 
ddideimlad, ai ydwyf ? Dyna fe wedi ei waedu. Mae eisieu 
gwaedu'r dynion, fel ag i'w dwyn i waeddi am eu bywyd." 
Ac yna wrth fyned yn mlaen aeth ar draws y gair, un o'i 
hofF destynau, ** Cymer afael yn y bywyd tragywyddol," gan 
ei ail adrodd gyda phwyslais cynyddol, " * Cymer afael, cymer 
AFAEL.' * Fel yr ymaflwyf yn y peth hwn yr ymaflwyd ynof.' 
Mae rhai yn meddwl fy mod i yn myned yn ormod i dir y dyn. 
Ond mi gadwaf fy mhen, a'm cydwj'bod hefyd, yn ngwyneb 
y Beibl, trwy ddal a gwasgu fod yn rhaid i'r dyn ymaflyd a 
chymeryd gafael. Mae gafael y dyn yn wan; ond y mae 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 375 

gafael Duw yn gryf, ac y mae gafael dyn yn gryf pan yn 
cymeryd gafael yn ei afael £f." Daliodd ati am tua chwarter 
awr mewn hwyl fawr, fel pe buasai yn cyfarch y miloedd ar 
faes y Gymdeithasfa, weithiau yn codi ei lais at floedd 
nerthol. Mewn gwirionedd yr oedd yno le rhyfedd, ac 301 
olygfa nas gallwn byth ei hannghofio. 

Wrth ddychwelyd tua'r t^ ar ol yr oedfa cyfeiriodd eto at 
y capel. Adroddai pan y gofynodd i'r diweddar Mr. David 
Jones, Penarth, gynt o Bristol, y cynllunydd, beth oedd gan- 
ddynt i'w dalu iddo am y cynlluniau a'i arolygiaeth dros y 
gwaith o adeiladu, mai ei ateb ydoedd, " Dim, ond i chwi 
ddyfod acw i bregethu." Eithr, bid sicr, ni chaniataodd efe 
hyny, a gosododd bum' punt yn ei law i'w rhoddi i Mrs. Jones. 
Ac ychwanegodd, wedi adrodd hyn, " Fe gostiodd y capel 
i ni drichant-ar-ddeg, ac ni dalasom yr oU mewn ychydig 
flynyddoedd." Yr oedd hyny yn fater o foddlonrwydd mawr 
iddo. 

Wedi dybenu ciniaw dychwelodd ddiolch fel hyn, "Diolch 
i ti am dy drugareddau yn eu rhinwedd a'u bias, a dyro ras 1 
ni dy wasanaethu mewn barn a bywyd, a madden ein beiau 
trwy lesu Grist. Amen." Yn mhen ychydig funudau, mae 
yn galw ein sylw at y darlun cyntaf o'r Cenadon Hedd, oedd 
yn crogi uwchben y Ue t^n, ac yn dyweyd — ** *Dym ni ond 
tri yn awr," gan godi ar ei draed, a chymeryd ei Son yn ei 
law, i gyfeirio at luniau y rhai oedd yn aros, sef Mr. Edward 
Matthews, Dr. Owen Thomas, ac ef ei hun. " Pictwr pert 
yw hwna," meddai : ** wyddoch chwi pwy sydd ar fy nghyfer 
i ? " " Mr. Prytherch o sir Fon." " le. Yr oedd e' yn Uawn, 
t^n. Mewn rhyw Gymania, pan yr oedd e* a*r ddau Richards 
yn bresenol, dygwyddodd i Mr, Thomas Richards wneud y 
sylw, fod dyn wedi ei wneud o bridd. Ac fe ddywedodd Mr. 
Ebenezer Richard, *yr wyf yn meddwl fod fy mrawd wedi 
camsynied; mae mwy o d&n nag o bridd ynddo fe, gan 
gyfeirio at Mr. Prydderch.'" Dywedasom wrtho, fod yn 
rhaid i ni fyned i weled Mr. Fred. Herepath, yr hwn oedd 



Digitized by 



Google 



376 WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 

ar y pryd yn glaf yn nh^ ei frawd yn y pentref, " Bydd 
hyny yn sense ac yn ras," oedd ei ateb. Ar ol gweled Mr, 
Herepath buom yn yr ysgol ; ac wedi dychwelyd i'r t;^ buom 
dan arholiad manwl yn nghylch y claf, ac hefyd gyda golwg 
ar yr ysgol. Yn ngwrs yr ymddyddan ar ol t6, aeth ar draws 
hanes Dafydd yn lladd Goliath, ac yr oedd yn myned dros yr 
boll fanylion gyda'r dawr mwyaf, ac mewn dull oedd yn 
ymylu ar fod 301 ddramayddol. Yr oedd wedi annghofio enw 
Abner, a dywedai, " Bu amser pan yr oedd yr hoU enwau ar 
flaenau 'mysedd i." 

Pan yn myned i'r capel, i'r oedfa chwech, galwodd ein 
sylw at y nifer mawr oedd wedi eu claddu yn y fynwent, 
a dywedodd, ** Y fi gladdodd y cyntaf yma — plentyn i Evan 
fy mrawd/' Yr oedd g^r ieuanc yn adrodd penod ar ddechre 
y gwasanaeth, ac yn adrodd yn dda iawn ; ac yr oedd yntau 
yn mwynhau yr adroddiad yn fawr. Wrth ddychwelyd o'r 
oedfa calodd gyfleusdra i ymddyddan kg un o'r gwrandawyr, 
a dywedai gyda chyfeiriad at fater y bregeth — " Chwi ddylech 
dd'od i'r society nos lau nesaf, chwi a*ch gwr. A ddewch 
chwi? Eich mater chwi eich hunan ydyw. *Alla'i ddim 
credu dros neb, ond drosof fy hunan." A pharhaodd yn 
mron yr hoU £fordd i*r t^, i gymell y wraig ieuanc yn y modd 
mwyaf gwresog i ymuno k chrefydd. Wedi myned i'r t^ 
cafwyd yr un feirniadaeth ag yn y bore, gyda golwg ar 
bregethu celfyddydol, ond dywedodd wrth y pregethwr, 
" Yr oeddit ti yn gwybod beth yr oeddit yn ei bregethu, ac 
nid pawb sydd felly." 

Yr oedd yn hynod o iaCh a siriol drwy y dydd, ac yn gwbl 
wrth ei fodd. Ac wrth ymadael dywedodd wrthym, " Diolck 
i chwi am dd'od, ac yn enwedig am dd'od mor brydlawn bore 
heddyw." Yr oeddem yn dychwelyd nos Sul i'r Cymar. 

Treuliasom Sabboth arall gydag ef ar yr 28ain o Ebrill, 
1888. Yr oedd yn fwy Uesg y waith hon na'r tro blaenorol. 
Ni fu allan ond yn y bore. Ac ni chafwyd anerchiad ganddo 
yn y cyfarfod eglwysig ar ol yr oedfa. Yr oedd ei gly w wedi 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 377 

myned yn drymach, fel nad oedd yn gallu clywed dim o'r 
gwasanaeth. Eto, yr ydoedd yn weddol iach, ac yn dra 
siriol. Ysgrifenodd yn ei ddydd-lyfr ar gyfer y dyddiad, ei 
fod yn 93 mlwydd oed, ac ymsynai yn fawr, ac eto gyda 
graddau o foddlonrwydd, uwchben y flfaith ; a mwy nag 
unwaith y dywedpdd, " Nid oes ond saith mlynedd rhyngof 
a bod yn gant/' Fel hyn y gofynodd fendith o flaen y boreu- 
fwyd, " Dy fendith ar ein byrddau, ar estyniad ein dyddiau, 
ac ar waith y dydd, trwy lesu Grist. Amen." Dyma ei 
fendith o flaen y ciniaw, " Nertha ni yn ein meddyliau, i fod 
yn ddiolchgar am dy hoU drugareddau, trwy lesu Grist." 
Ac fel hyn y talodd ddiolch ar ol t6, "Gwna ni yn wir 
ddiolchgar am ein trugareddau, a madden ein hanystyriaeth, 
er mwyn lesu Grist." 

Wrth fyned tua*r capel . dy wedodd, " Pregeth fer, ond ei 
bod hi yn stout,'* Wrth ddychwelyd o'r oedfa, er nad wedi 
clywed dim, nac wedi teimlo ei hunan yn alluog i roddi 
cyfarchiad yn y cyfarfod eglwysig, eto yr oedd yn hynod 
ddedwydd, ac yn adgofio yr hyn a ddysgid iddo gan ei dad 
pan yn blentyn, ac yn myned dros yr hanes am dano ei hun 
yn adrodd darn o waith Williams, Pantycelyn, ac yn canu 
ar achlysur neillduol, pan nad oedd ond un bychan. Gyda'i 
fod yn gorphen yr hanes, mae yn canu un o'r penillion ar ei 
hyd, a hyny ar ganol y ftordd, eithr gan ofalu i beidio tynu 
sylw. Ar ol ciniaw, dywedodd fod ganddo ddefhydd anerch- 
iad i'w dyweyd yn y cwrdd eglwysig ar ddiwedd 5rr oedfa y 
bore. " Os oeddynt am fod ar y tir dyogelaf i fyned i'r byd 
nesaf, am iddynt ddechreu yn ddigon bore. Yr oedd e' wedi 
gwneud defnydd da o'r bore; oni bae hyny, ni fuasai yn 
gallu gwneud dim yn awr." 

Ymholai am y Gymdeithasfa a gynelid yr wythnos flaenorol 
301 Nghastellnedd, ac yn neillduol y pregethu. A daeth yn 
naturiol i gyfeirio at yr hen Gymanfaoedd ; dywedodd — ** Fi 
ges fy ngweithio yn onest ganddynt, yn mhob Cymanfa, ac 
yn fynych gyda Mr. Elias ; ac y mae hyny yn syndod i mi." 



Digitized by 



Google 



378 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Ac yna d5n¥edai am Mr. Elias — •* 'Doedd e' yn debyg i neb 
ond iddo ei hunan. Pan yn cymeryd ei destyn, yr oedd bob 
amser yn defnyddio yr ymadrodd — * Rhan o Air yr Ar- 
glwydd.' " 

Yn nghwrs ein hymddyddan, nid wyf yn cofio y cysylltiad, 
djrwedodd — "'Ddadleuaf fi ddim ft chwi. Wyddoch chwi 
beth ddywedodd Mr. Elias ? Teg yw y rhesymwr, cadam 
yw yr Ysgrythyrwr, ond ynfyd yw yr hwn a ddadleuo." 
Dyma sylw arall a wnaeth — " Y dyn ei hun sydd yn gwneud 
ei hunan yn dlawd neu yn gyfoethog ; ar jrr un pryd y mae 
goruwchlywodraeth Duw yn bod." 

Daeth perthynas i*w weled, ac wedi i mi wneud y sylw am 
dano ei fod yn edrych yn dda, ei atebiad ydoedd — " Ydjrw, 
3m rhy dda ; buasai yn dda gen' i weled tipyn o glem amo, 
ond heb iddi fod 3m glem gwneud. 'Does gen' i fawr golwg 
ar y pregethwyr h)my nad oes rhy w arwydd amynt ag sydd 
wedi ei gwneud gan Rywun heblaw nhw eu hunain." 

£r fod gwendid henaint 3m pwyso yn drymach amo na 
phan fuom am Sabboth o'r blaen gydag ef, mae y crybwyll- 
ion uchod yn dangos fod ei feddwl yn parhau yn rymus a 
bywiog. 

Ysgrifenodd Mrs. Evans atom ar y i2fed o lonawr, 1888, 
fel hyn : — ** The weather is so severe that your grandfather 
is not able to leave the house, but he is in a very comfortable 
state of mind. When he awoke this morning he repeated 
the loth verse in the 5th chapter of the Romans, dwelling 
especially on the words — * Mwy o lawer, wedi ein heddychu, 
y'n hachubir trwy ei fywyd Ef.' He said he had never seen 
the fulness of salvation in so strong a light, and said — ' O i 
how I should like to preach on those words once more.' 
The spirit is willing, but the flesh is weak." Ac yn wanacb 
yr oedd y cnawd yn myned, er ei fod yn hynod iach, fel yr 
oedd ar brydiau yn dra eiddil a methedig, ac weithiau yn 
gymaint felly fel ag i fod yn farw i bethau'r byd hwn. 
Dyma'r sefyllfa yr oedd ynddi pan yr ymwelwyd kg ef ar y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 379 

I5fed o lonawr, 1889 ; " ond yr oedd yn fyw i'w grefydd, ac 
i wleidyddiaeth, ac yn 11a wn fwriadu rhoddi ei bleidlais yn 
3^ etholiad oedd i gymeryd lie dranoeth (y Cyngor Sirol)." 
Ar y 5ed o Chwefror, bedyddiodd ei or-orwyres, Catherine 
Truman, ac yr oedd yn alluog i fyned trwy y gwasanaeth 
roewn modd dymunol. Yn mhen mis, namyn un diwrnod, 
sef dydd Llun, y 4ydd o Fawrth, yr oeddym ar Donyrefail jm 
claddu ein hanwyl chwaer hynaf, Mrs. Truman. Yr oedd yn 
bresenol gyda'i merch-yn-nghyfraith yn medydd ei hwyres, 
ac yn y mwynhad o*i hiechyd arferol. Cafodd ei tharaw gan 
glefyd trwm, ac ar ol ond ychydig ddyddiau o ddirfawr boen, 
bu farw dydd Mawrth, y 26ain o Chwefror. Yr oedd yn 
nodedig am ei duwioldeb, am ei defnyddioldeb fel athrawes 
yn yr Ysgol Sul, ac am ei rhagoroldeb fel gwraig a mam. Ar 
ol yr angladd buom am awr gyda*n taid, ac ni a*i cawsom yn 
iach, yn fywiog, ac yn llawn cydymdeimlad. Yr oedd " fel 
arfer " ar y lofed o Gorphenaf, " ond yn doredig iawn." 
Dy wedai yn ddwys, ei ** fod yn aeddfedu yn rhwydd i'r bedd, 
a hefyd yn ddios )m aeddfedu i*r nefoedd." Nid oes dim 
neillduol i*w grybwyll am dano yn y misoedd dilynol hyd 
ddiwedd 1889, nac yn wir am y ddeufis cyntaf yn 1890, oddi- 
eithr yn unig ei fod yn disgyn, er yn araf, i'r glyn — mor araf, 
fel yr oeddym yn dal i obeithio y cawsai fyw i fod yn fab can* 
mlwydd. Dydd Mercher, y igeg o Fawrth, 1890, bu y Parch. 
Dr. John Thomas Liverpool, yn ymweled kg ef, ac jn: ydym 
yn cael hanes yr ymweliad yn y Tyst a'r Dydd am Mawrth yr 
28ain o*r un flwyddyn. Yr ydym yn sicr y bydd yn dra 
derbyniol gan ein darllenwyr : — 

" Pan gyraeddasom i'r t^, ac yr arweiniwyd ef i'r ystafell 
atom, cefais ef yn Uawer mwy Uesg nag y dysgwyliais, a 
dywedid ei fod y pythefnos diweddaf wedi cael anwyd, yr 
hyn sydd wedi efFeithio yn fawr arno. Mae o ran ei fFurf yn 
union fel cynt, ac nid yw wedi curio ond ychydig yn ei wedd, 
a phan ar ei draed saif yn lied union-syth. Mae ei wallt 
cyrliog, melynliw, oedd unwaith mor euraidd yr olwg arno. 



Digitized by 



Google 



380 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

wedi myned yn wyn fel y gwlan, ac y mae yn cadw ei bryd- 
ferthwch, os nad jni wir yn myned yn fwy felly ; a'r olwg 
lanwedd, drefnus oedd arno yn ei wneud 3m wir barchedig ei 
ymddangosiad. Y llygaid a ddygai fwyaf o arwyddion hen- 
aint, Mae y gloewder a'r tanbeidrwydd oedd ynddynt wedi 
cilio ; ond pan y cyffyrddir k\ wythien, chwedl yntau, gyda 
rhyw hen adgofion, y mae ei wyneb yn dysgleirio, ond fod ei 
deimladau yn ami yn ei orchfygu nes peri iddo wylo )m 
fawr. Mae jm ymyl ei 95 oed. Am y pum' munud cyntaf 
wedi iddo ddyfod atom, ofnais nas gallasem ddefFroi ei 
feddwl. Ond pan y crybwyllais enw hen gyfaill iddo, ac un 
nad oes neb o'r pregethwyr sydd yn aros y mae ei syniad 
mor uchel am dano, cyfFrodd, ac meddai yn gynhyrfus, * Dyna 
ch'i wedi taro ar y wythien,' a chyda hyny torodd i wylo ; 
ac yna adgofiai ei gyfarfyddiad k hwnw pan ar ei daith 
gyntaf i'r Gogledd er*s mwy na 60 mlynedd yn ol. Yna 
dechreuais siarad am Ebenezer Morris, a Thomas Richards, 
ac Ebenezer Richards ; ac erbyn hyny yr oedd wedi Uwyr 
ddeffroi. Codai ar ei draed pan y byddai ganddo ryw sylw 
i wneud. Am Ebenezer Morris y s)miai uchaf. Barnai mai 
efe oedd y pregethwr mwyaf er ddyddiau Paul ; ond yr oedd 
yr hoU bregethwyr gynt y trodd eu henwau i fyny ar eu penau 
eu hunain. Cyfeiriai at ddarlun * Cenadon Hedd,* a dywedai 
mai dim ond tri oedd yn aros, * Owen Thomas, William Evan, 
ac Edward Matthew.* Gwnaeth gyfeiriad at Henry Rees : 
* *Fe oedd y pregethwr perfFeitha' fu erioed yn ein Corph ni,' 
meddai. 

** Gofynai yn syd5ai, * B*le mae mistres ? ' * Mae hi yma,* 
meddwn inau, * yn eistedd wrth eich cefn chwi, yn gweled 
ac yn clywed y cwbl.' * O, o'r goreu. Y neb sydd yn cael 
gwraig sydd yn cael rhodd gan yr Arglwydd. Cael, welwch, 
nid cynuryd' * le,' meddwn inau, * cymeryd gwraig o ferched 
y Philistiaid wnaeth Samson, onide ? * * le,' meddai yntau 
mewn munud, * a hen filen oedd hi— mi dynodd ei lygaid e* 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 381. 

— ond mi dynodd yntau y t^ am eu penau hwythau.' Cry- 
bwyllais rywbeth wrtho ei fod bron wedi cyraedd oedran 
Mr. Williams, Llanwrtyd. * Mae un o'n bechgyn wedi 
gweddio er's Uawer dydd am i fi gael byw i oed Llanwrtyd. 
Tipyn o weddi enwadol oedd hi, rhag i ni fod ar ol.V. 
Dywedai hyny gydaV sarcasm oedd deilwng o bono yn nydd- 
iau ei nerth. TiTodd enw Mr. Gladstone i fyny mewn rhyw 
gysylltiad. * Mae'r dine ganddo fe,' oedd y cwbl a ddy wed- 
odd, ac yr oedd hyny yn ddigon. Mae ei g6f yn fy w iawn 
fel yr elo yn ol, a chyda siarad am bregethu a'r hen bregeth- 
wyr y mae yn defFroi. Yr oedd yn falch iawn o*n gweled. 
Nid oes dim yn ei loni yn fwy na gweled rhai yn galw i'w 
weled ; a dywedai Mrs. Evans fod yn dda ganddi i ni dd'od 
i'w gjrffroi i fyny. Gofynodd i mi lawer gwaith pryd y 
gwelwn i Owen Thomas, ac am ei gofio ato ; a phob tro y 
crybwyllai ei enw torai i lefain. Nid y w mor gryf ag oedd 
Mr. Williams, Llanwrtyd, yn ei oedran, ac y mae yn dad- 
feilio yn fwy graddol, er y gall fyw yn hynach. Mae yn dda 
genyf i mi gael egwyl i alw i'w weled, a chael ymgom mor 
ddyddan kg ef. Mae yr holl oes i'r hon y perthynai efe wedi 
myned, a'r rhai sydd ugain mlynedd yn ieuengach yn henaf- 
gwyr, yn araf ddringo o gryfder i bedwar ugain mlynedd. 
Boed i'r hen bregethwr doniol, ar ol oes hir o lafur diball, 
ddiwedydd da." 

Ysgrifenai Mrs. Evans ar y 3oain o Fawrth, ei fod lawer yn 
well. " He says he wants nothing ond calon ddiolchgar am yr 
holl freintiau y mae yn dderbyn.*' Prydnawn dydd Gwener, 
y gfed o Fai, cymerasom ein diweddar frawd-yn-nghyfraith, 
Mr. William Dawkins, Pembroke, i'w weled, ac yr oedd yn 
hynod siriol, er yn dra llesg. Diolchodd yn gynes i Mr. 
Dawkins am fyned i'w weled, a dywedodd wrtho pan yn 
ymadael, "/ like you very much, I like your character best; 
character is the only thing that will go with us into the other world.*^ 
Yr oeddym yno drachefn, dydd Llun, y i3eg o Hydref, ac 
erbyn hyny yr oeddym yn gweled cyfnewidiad ynddo,— yr 



Digitized by 



Google 



382 WILLIAM BVANS, TONYREFAIL. 

oedd yn wanach, nis gallai fyned o'r naill ystafell i'r llall heb 
gyioorth ; a phan y dychwelodd, ac yx eisteddodd yn ei 
gadair, cododd ei ddwylaw yn synedig, ac edrychai hefyd 
mewn S3mdod at y gwendid oedd ynddo. Ymadfywiodd 
ychydig ar ol cael t^, a thalodd ddiolch : " Derbyn ein 
diolch am dy dnigareddau i roddi ychydig nerth i ni ar ein 
taith tua thre', yn unig trwy gyfryngdod ein Harglwydd a'n 
Hachubwr, lesu Grist, i'r hwn, yn undeb y Tad [a'r Ysbryd 
Gl&n, y byddo'r mawl yn ddi-ddiwedd. Amen." Aeth dros 
y geiriau yn araf, ac yn bwysleisol. Dyma'r geiriau diwedd- 
af y clywsom ni ef yn eu dy weyd ; a dyma'r tro olaf i ni ei 
weled yn fyw. Yn mhen ychydig ddyddiau ar ol hyny, 
ymwelwyd kg ef gan y Parchn. Gri£Bth Ellis, M.A., Liver- 
pool ; William Lewis, Pontypridd ; a'r Proflfeswr Owen Prys, 
M.A., Trefecca ; Mr. Ellis yn benaf oedd yn ymddyddan ig 
ef ; a dywedodd Mr. Evans wrth ei briod — " Un i maes o'r 
cyffredin yw e*, onte? ac y mae y rhai hyny yn brin." 
Erbyn dechre mis Tachwedd yr oedd yn Uawer gwanach, ac 
yn cael ei gyfyngu yn gwbl i'r ystafell wely ; dim afiechyd 
na phoen, eithr yn unig gwendid hoUol: eto, yr oedd yn 
parhau i godi bob dydd. Yr oedd bellach yn cael ei deimlo 
nas gallai dydd ei ymddattodiad fod yn mhell. Ar yr 2iain 
o Dachwedd, ysgrifenai Mrs. Evans, " Then is great change. 
He may survive till the morning.^' Ond ymadfywiodd y diwmod 
canlynol ar ol noswaith esmwyth. Ysgrifenwyd atom ar y 
23ain : ** Nid oes a fyno 4 siarad dim, dim ond cysgu mewn 
tawelwch." Ac ar y 25ain : " Mae yn dal ei dir heb fyned yn 
wanach. Mae yn ddios ei fod yn iach, ac fe ddichon yn 
holliach ; dim ond gwendid teg, yn gynyrch yx ymddatodiad 
mwyaf naturiol." Daeth rhyw gymaint yn gryfach y dyddiau 
dilynol. Ysgrifenai Mrs. Evans ar y laf o Ragfyr: **YoHr 
dear father is sitting in his easy chair tn the bedroom^ and seems very 
^^Py* only he does not eat anything to speak of.^* Cawsom air ar 
y 7fed, ei fod ** yn well o lawer na'r dysgwyliad ; y mae yn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 385 

aros lawer o arwyddion bywyd," Ar y gfed yr oedd 3m bwyta 
jm well, ac ar ol bwyta yn canu ei hen hoflf benill, — 

" Megys Uestr hen a drylliog." 

Ond er pob arwyddion dymunol, gwanhau yr ydoedd yn 
raddol ; ond mor raddol, fel mai braidd y canfyddid hyny, ac 
ar brydiau gellid meddwl ei fod yn adenill ei nerth. Hyd yn 
nod lonawr yr 2iain, 1891, ysgrifenai Mrs. Evans : — " Your 
dear father is much stronger^ and improves in his appetite^ 
He is very wishful to see you.''' Ar dderbyniad y newydd 
cysurus hwn, yr oeddym yn llawn o'r gobaith o gael ei weled 
yn nechre Chwefror, ac yn trefnu i fyned i Donyrefail dydd 
Gwener, y 5ed o'r mis hwnw. Aethom i fyny i Gaerdydd y 
dydd blaenorol i'r amcan hyny, eithr y newydd pruddaidd ar 
ein gwaith yn cyraedd Caerdydd ydoedd, fod ein hanwyl 
daid wedi dianc er 2 o'r gloch y bore hwnw. Yr oedd ein 
tad wedi bod gydag ef y diwrnod cyn hyny, ac wedi aros yn 
hwyr ; a chyn ymadael gofynodd i'w dad os oedd yn gysurus, 
ac atebodd yntau, " Ydwyf." Nid oedd dim arwydd fod ei 
ymadawiad yn ymyl. Modd bynag, syrthiodd ein hanwyl 
daid i gwsg esmwyth, ac yn yr hdn a roddwyd iddo gan yr 
Hwn oedd wedi gwylio drosto drwy ei oes hirfaith ehedodd 
ymaith ei ysbryd i'r nefoedd. Bu ei farwolaeth yn werthfawr 
yn ngolwg yr Arglwydd, canys yr oedd ei angeu yn esmwyth- 
dranc, a'i ddiwedd yn dangnefedd ; ac nid oes ameuaeth y 
cafodd fynediad helaeth i lawenydd ei Arglwydd. 

Er nad oedd y newydd am ei symudiad ond yr hyn oedd 
i'w ddysgwyl wrth ystyried ei oedran mawr, eto derbyniwyd 
yr hysbysiad gyda theimlad o alar cyflFredinol. Ac yn anaml 
y dangoswyd y fath amlygiad o barch i goflfadwriaeth yr ym- 
adawedig. Yn ol yr adroddiad yn y newyddiaduron, daeth 
rhwng tair a phedair mil o bobl yn nghyd i*r claddedigaeth y 
dydd Mawrth canlynol, y lofed o Chwefror. Heblaw y ddau 
fab, ac yn mron yr oil o*r wyrion a'r gorwyrion a'r ddwy or- 
orwyres, yr oedd yn bresenol nifer mawr o berthynasau ereilL 



Digitized by 



Google 



384 WILLIAM EVANS, TONYRBFAIL. 

Hefyd, yr oedd y rhan fwyaf o weinidogion Morganwg, a 
lluaws mawr o flaenoriaid 3rr eglwysi o bob parth i*r sir, a. 
rhai gweinidogion o siroedd ereill, a brodyr cyhoeddus yn 
perthyn i enwadau ereill, yn bresenol ar yr achlysur galarus, 
Gellir ychwanegu fod un o Aelodau Seneddol Morganwg, set 
Mr. Alfred Thomas, yn yr angladd; a darllenwyd llythyr 
oddiwrth Aelod arall, Mr. Arthur J. Williams, yn datgan ei 
ofid oblegyd ei anallu i fod yn bresenol, a*i deimladau o fawr 
barch tuag at yr ymadawedig. Gwnaeth y Bamwr Gwilym 
Williams ohirio ei L^s am y diwrnod, fel ag i allu bod yn y 
claddedigaeth. Nis gallwn hefyd lai na chrybwyll caredig- 
rwydd Mr. E. W. Evans, Dolgellau, yn dyfod bob cam i 
Donyrefail i wneuthur adroddiad llawn o'r angladd, yr hwn a 
ymddangosodd yn y rhifyn o'r Goleuad am Chwefror y igeg. 
Am I o*r gloch wrth y if, darllenodd y Parch. Moses 
Williams, Aberafon, gyfran o'r Ysgryth)^:, a gweddiodd y 
Parch. Moses Thomas, Resolven, a chanwyd yr emyn — 

•* Enaid cu, mae dyfroedd oerion." 

Yna symudodd yr orymdaith tua'r capeL Nis gallai " y 
bumed ran o*r gynulleidfa " fyned i mewn i'r capel. Arwein- 
iwyd y gwasanaeth gan y Parch. Dr. Saunders, Abertawy, a 
threfnwyd i'r rhanau dechreuol yn unig i gymeryd lie yn y. 
capel, a bod yr anerchiadau i'w traddodi y tu allan. Yn y 
capel ar ol canu darllenodd y Parch. Evan Williams, Glyn- 
ogwr, Salm, a gweddiodd y diweddar Barch. Edmund David, 
Pontypridd, yn hynod briodol ac efifeithiol; darllenwyd 
llythyrau Canon Howell a Mr. Arthur J. Williams, a chanwyd 
Requiem Dr. Joseph Parry gan y cantorion. Yna aethpwyd 
allan o'r capel, a thraddodwyd anerchiadau i'r gynulleidfa 
fawr gan y Parchn. W. Williams, Abertawy ; William John, 
Penybont ; T. Rees, Merthyr ; John Morgan Jones, Caer- 
dydd ; a William James, Aberdlir. Yr ydym yn dyfynu rhai 
o'r sylwadau. Dywedodd Mr. Williams: " Cefais Mr. Evans 
yn arweinydd a chyfarwyddwr anwyl yn more fy pes. O'i 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 385 

law ef y derb3miais y cymundeb gyntaf, ac mi gofiaf byth y 
sylw a wnaeth y pryd hwnw. Yr oeddym 3m sefyll yn haner 
cylch o amgylch y pwlpud, ac yntau yn dyfod heibio i ni ; a 
phan y daeth ataf fi fe dd)rwedodd — * Fe ddjrwedir mai y peth 
mwyaf anrhydeddus mewn bod, yw bod jm hen ddysgybl i 
lesu Grist. Pa fodd y gall dyn ddyfod 3m hen ddysgybl 1 
lesu Grist ? Dechreu yn ieuanc, dechreu yn ieuanc' Yr 
oedd Duw wedi cynysgaethu Mr. Evans uwchlaw dim un a 
welais i erioed k gallu i dare t^n. Ac yr oedd weithiau yn 
dto mawr. Byddai yn myned yma ac acw yn ei bregeth, i 
fyny ac i lawr, ar draws ac ar hyd, ac yn troi yn ol ac yn 
mlaen ; ond cyn y diwedd fe darawai y tin, a gallech weled 
cyn hir ddagrau yn rhedeg dros ruddiau yr hoU gynulleidfa, 
ac yntau 3m Uedu ei freichiau, ac yn gwaeddi mewn hwyl 
orfoleddus— * Mawl iddo yn dragywydd.' " Dywedodd Mr. 
John—** Efengyl ar dftn oedd ganddo. Nid wyf yn gwybod 
am neb yn y wlad wedi glynu mor llwyr wrth yr efengyl yn 
ei symylrwydd a'r hybarch dad yr ydym yn ei gladdu heddyw. 
Dau begwn mawr ei weinidogaeth dros ei oes oedd pechadur 
colledig a Cheidwad ar ei gyfer ; ac nid oedd yn teimlo ei fod 
wedi cyraedd ei amcan trwy ei weinidogaeth heb gael y ddau 
yna i gyfarfod k*\i gilydd. Ni gawsom ddyn yn Mr. Evans. 
Mae crefydd yn Morganwg yn fwy dyledus i'w weinidogaeth 
nag un dyn arall a gafodd erioed. Fe bregethodd, ac fe fu 
fyw i bregethu, ac nid yn pregethu i fyw. Nid oedd yn lienor, 
ond yr oedd yn bregethwr ; nid oedd yn fardd, ond yr oedd 
yn bregethwr." Mr. Rees a ddywedodd — ** Yr oedd Mr. 
Evans yn ddyn annghyflfredin. Yr oedd ganddo yr athrylith 
i bregethu yr efengyl— wedi ei greu i bregethu. Yr oedd yn 
ddyn o graflfder ac yni anngh3^edin ; yn meddu ar lawer o 
urddas, ac yn enill llawer o serch. Nid hawdd yw cadw 
urddas ac enill serch, oblegyd y mae y naill 3m fynych yn 
lladd y Hall ; ond yr oedd Mr. Evans yn cyfuno y ddau." Mr. 
J. Morgan Jones a adroddodd adgof am ei dynerwch tuag ato 
ef pan yn ei arholi cyn dechreu pregethu, ac 3ma, yn mysg 
Z 



Digitized by 



Google 



386 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

pethau ereilly d)nvedodd — ** Un oV pethau amlycaf yn ei 
gymeriad oedd ieuenctyd parhaus ei ysbryd. Yr ysbryd hwn 
a*i cadwodd yn ddiwygiwr gwladol a chrefyddol hyd y 
diwedd. Mabwysiadai bynciau newydd yn barhaus, ac yr 
Oedd yn gymaint o ddiwygiwr ag erioed pan fu farw." Mr. 
William James a gyfeiriodd at boblogrwydd Mr. Evans, a 
dywedai y rhaid ei fod ** o deilyngdod anarferol, onite buasai 
wedi ei oroesi. Yr oedd efe yn hoiF bregethwr y genedl yn 
oes y tadau, y rhai oeddynt oil wedi ei ragflaenu. O'r oes 
Qesaf ati y mae rhai yn aros, ond y rhan fwyaf a hunasant, ac 
yr ydym wedi derbyn tystiolaeth o'u hedmygedd hwy o bono. 
Mae llu o*r wyrion yn y weinidogaeth yn bresenol, ac y mae 
eu barn hwythau am dano yn cael ei datgan yn y geiriau 
ysbrydoledig — * Fy nhad, fy nhad, cerbyd Israel a*i farchogion.' 
Yr ydym ninau yma yn gynulleidfa fawr o'r orwyrion, ac o'r 
tu ol i ninau y mae tyrfa o or-orwyrion yn sefyU, kg un lief 
yn dywedyd — * Oni wyddoch i dywysog ac i wr mawr syrthio 
beddyw yn Israel ? ' Wele bump to o weinidogion yr efengyl, 
yn cynrychioli piunp td o flaenoriaid ac aelodau a gwrandawyr 
y Methodistiaid Calfinaidd, yn imfryd unfarn am deilyngdod 
ei boblogrwydd, ac am ei ddefnyddioldeb mawr; yn cyflwyn^ 
teymged o barch i*w goiFadwriaeth, ac o ddiolchgarwch i 
Dduw am y rhodd werthfawr a gafodd y Cyfundeb ynddo ef. 
Anhawdd penderfynu pa le yr oedd cuddiad ei gryfder. Diau 
fod elfenau lawer yn myned i gyfansoddi nerth ei weinidog- 
aeth. Un elfen amlwg iawn ynddi ydoedd ei bod yn Uawn 
o'r natur ddynol drwyddi oil. Duwinyddiaeth y Beibl oedd 
ei dduwinyddiaeth, boed Arminiaeth neu Galfiniaeth fel y 
dygwyddai. Trwy ei graffder naturiol i ddeall ei gynulleidfa, 
cyflymder ei feddwl a'i deimlad i ddyfod yn agos ati, pert- 
rwydd ei ddywediadau, a threiddgarwch melusder ei lais, 
medrai yru gwirioneddau yr efengyl gyda deheurwydd diail i 
galonau a chydwybodau ei wrandawyr." Ar ol yr anerchiad- 
au, darllenwyd ychydig o linellau barddonol priodol gan y 
Parch. W. Parry (B.), Pontypridd, a gweddiodd y Parch. 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 387 

Dr. Cynddylan Jones. Ar Ian y bedd gweddiodd y Parch. 
Ezekiel Thomas, a rhoddwyd cyfarchiad byr gan y Parch. 
Lewis Jones, Pentre; dywedwyd ychydig eiriau gan Mr. 
Howell Lewis, blaenor hynaf eglwys Tonyrefail, a diweddwyd 
y gwasanaeth gan Dr. Saunders, yr hwn hefyd a draddododd 
bregeth yn yr hwyr i gynulleidfa fawr yn nghapel Tonyrefail. 
Derbjmiodd y teulu luaws o lythyrau yn amlygu cyd- 
ymdeimlad, a rhai o honynt yn cynwys desgrifiadau gwerth* 
fawr o'lf c^r ymadawedig. Yr ydym eisioes wedi gosod i 
fewn lythyr yr Archddiacon Howell. Yr ydym yn cyflwyno 
i'n darllenwyr ddau lythyr arall, y naill wedi ei ysgrifenu 
gan y Parch. John Owen, M.A., Cricieth, a'r Hall gan y 
Parch. Dr. Hughes, Caernarfon. Dyma lythyr Mr. Owen : 
** Yr oedd yn bryd i*ch anwyl dad newid ei wisg bellach, ac 
yr oedd yn bryd iddo gael adnewyddiad mewn by wyd. Pwy 
a gaslLi ddiogi neu beidio gweithio yn fwy ? a phwy a hofFai 
bregethu yn fwy ? ac eto yr oedd ei nerth wedi pallu, a dim 
gobaith ganddo fod yr eryr i gael adnewyddu ei ieuenctyd yn 
y fuchedd hon. Onid oedd ef yn aeddfed iawn er ys blynydd- 
au ? ac yr oedd erbyn hjm yn myned yn curiosity fel fossil f 
a dynion yn myned i*w weled am ei fod yn hen ! ! 'Doedd y 
peth ddim yn gweddu William Evans, Tonyrefail, o gwbl. 
Ac eto mae yn chwith ei goUi. Yr oedd yn meddu ar 
bersonoliaeth )m perthyn iddo ei hun yn hollol, a hwnw yn 
dyfod i'r golwg o hyd, o hyd, ac yn mhob peth ag a ddywedai 
ac a wnai. Yr oedd fel arian byw yn aflonydd yn barhaus, 
ond i ba gyfeiriad bjmag y symudai, fel peth byw, ac yn gryno, 
a phob amser byddai glint yr arian amo. Pa beth a wnaech 
gyda'ch tad yn fyw, wedi colli ystwythder ei aelodau, cloch- 
eidd-dra ei lais, a gloewder ei lygaid ? Buasai yn ddigon i 
ddwyn pruddglwyf amoch. Gobeithiwn y cadwn ein nod- 
weddion personol dibechod yn y nefoedd. Os gwnawn, bydd 
gwaith neillduol ar eu cyfer. A pha beth yn y nefoedd fydd 
ei waith ef? Pe byddai yno eneidiau pruddglwyfus, neu 
angen deffro rhai yn y boreu, buaswn yn barod i'w gynyg i 



^ Digitized by 



Google 



388 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

sirioli y brodyr prudd, ac i ddeffro rhai cysglyd wrth fyned at 
ei waitk, Ond llawer, Uawer uwch fydd pethau yno. Fel y 
perlau yn nghoron Prydain, pan y gwisgir hi gan y Frenines 
— yn fflachio goleuni yn ol symudiadau y pen sydd 5m 
llywodraethu y deyrnas hon — bydd yntau yn ddiau i'i hoU 
adnoddau yn arddangos meddwl a chyfeiriad ewyllys yr Hwn 
sydd yn cynal pob peth trwy air ei nerth. Wei, cewch lawer 
o fwynhad wrth adgofio ei fywyd — wrth feddwl am yr hyn a 
fu, a dychmygu yr hyn ydyw." Ysgrifenodd Dr. Hughes ei 
lythyr ar y I3eg o Chwefror, ac y mae yn darllen fel hyn : 
** Anwyl Frawd, — Nis gallaf lai nag anfon Uinell atoch i 
fynegu fy nghydymdeimlad k chwi ar farwolaeth eich anwyl 
dad. Yr oeddych yn dysgwyl hyn er ys talm ; ond nid yw 
eich galar ddim yn llai, ond feallai yn fwy. Cawsoch fraint 
fawr o gael y fath dad, — un mor hynaws, mor ddoeth, mor 
alluog, ac mor dduwiol. Bu yn seren ddysglaer yn ei ddydd, 
a chafodd hir-ddydd i wasanaethu Duw a'i achos yn Neheudir 
Cymru. Yr oedd yn un o'r cewri gynt, wedi ei gynysgaethu 
yn helaeth gan natur k meddwl a dawn i fod yn arweinydd 
yn mysg ei frodyr, a'r doniau naturiol wedi eu prydferthu a'u 
heneinio kg olew gras. Y Nefoedd fyddo yn ha el wrth ein 
pwlpud yn yr oesoedd nesaf, a derbynied y rhai egwan sydd 
yn aros ar y maes ddeuparth o ysbryd yr Hen Donyrefail. 
Fy nghofion goreu atoch fel teulu. — Ydwyf, Anwyl Frawd, 
yr eiddoch yn gywir, J. Hughes." 

Heblaw y deyrnged a dalwyd i'w gofFadwriaeth yn ei 
gladdedigaeth, gwnaeth y wasg ei rhan hefyd i barchu y 
gweinidog ymadawedig. Cyhoeddwyd braslun cynwysfawr 

hanes ei fywyd yn y South Wales Daily News y diwrnod ar 

01 ei farwolaeth; a thrachefn adroddiad o'r angladd ar yr 
II eg o fis Chwefror, yr hyn a wnaed hefyd yn mhapyr 
dyddiol arall Caerdydd. Yr wythnos ddilynol cyhoeddwyd 
amryw o erthyglau cofFadwriaethol, yn y Goleuad, Tarian 

y Gweithiwr, a phapyrau lleol a thaleithiol ereill. Ac fe alwyd 
sylw at yr amgylchiad yn mhapyrau Llundain, megys y 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 389 

Christian World , a'r Christian Herald y a'r Illustrated London 
NewSf gyda darlun o ** Batriarch y Pwlpud Cymreig," a byr 
gofnodiad o*i fywyd. Ymddangosodd ysgrifau dyddorol o 
waith y Parch. Daniel Williams, Llwynhendy, yn y Cylch- 
grawn am y flwyddyn hon (189 1). Y mae gan Mr. Wliliams 
fantais dda i allu ysgrifenu am Mr. Evans, gan id do gael ei 
godi yn ardal Tonyrefail, a bu Uawer o gymdeithas ddedwydd 
rhyngddynt, ac yr oedd y naill yn mawr hoffi y Hall. Y mae 
Mr. Williams yn profi ei fod yn ei adnabod yn dda, ac yn 
gwerthfawrogi ei deithi neillduol. Ar ol gwneuthur sylwadau 
rhagorol ar gysylltiad y dyn a'r pregethwr, dywed : — " Felly 
y gellir dyweyd am y gwrthddrych sydd dan ein sylw ; yr 
oedd pob peth y dyn yn d'od allan yn y pregethwr. Ni 
ddyefwyddodd i ni wrando neb erioed yr oedd natur a gras 
wedi ei gymwyso mor amlwg i bregethu a Mr. Evans. Nis 
gellir dyweyd fod dim gwneud o'i gwmpas. Yr oedd wedi ei 
wneud gan natur yn rhy fywiog a chyflym ei gyfansoddiad i 
fod dan lywodraeth y mesurau caeth o gwbl.'* Y mae ysgrif 
wir alluog hefyd yn y Drysorfa am fis Ebrill, gan y Parch. 
William James, Aberd&r. Ar ol rhoddi braslinelliad o hanes 
ei fywyd, y mae Mr. James yn cyflwyno dadelfeniad o'i 
gymeriad gweinidogaethol. Yr ydym yn dyfynu y prif sylwad- 
au : "Dichon fod elfenau amrywiol yn myned i gyfansoddi 
nerth ei weinidogaeth. Yn ol barn un tra medrus i ddarllen 
cymeriad, nodweddiadau neillduol ei weinidogaeth oeddynt, 
* CraflFder, cyflymder, a charedigrwydd : ' a diameu fod y rhai 
hyn yn amlwg iawn yn ei bregethu. Wrth fyned yn mlaen 
atynt, goddefer i ni grybwyll ychydig o ragoriaethau ereill 
oedd, yn ol ein tyb ni, yn ei hynodi. Yr oedd yn hollol 
naturioL Pe buasai wedi cael yr addysg uchaf a'r gwrtaith 
cymdeithasol helaethaf, yr oedd ynddo ddigon o hynodrwydd 
a nerth i gadw ei nodweddion personol. Yr oedd mor natur- 
iol a phert a'r glyn hardd, ac yn cyfranogi i ryw fesur o nerth 
yr ystorm. Yr oedd yn debyg i gawod sydyn o wlaw taranau 
yn nghanol h^f, pan nad oes ond adlewyrchiad y fellten i'w 



Digitized by 



Google 



390 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

ganfod, a murmur y daran i*w glywed o bell, a'r haul yn 
pelydru yn fuan trwy y dafnau, ac enfys y cyfamod yn 
ymddangos gyda brys yn y cwmwl i adgofio yr addewid. 
Mynych y ceir dynion o alluoedd naturiol annghyfFredin, na 
chawsant addysg uchel, yn agored i fod yn arw eu dull ac yn 
ddiffygiol mewn chwaeth ; ond anhawdd fuasai cyfarfod 
k neb mwy gofalus i gadw yn mhell oddiwrth y trwsgl a'r 
annghoeth nag ef. Yr oedd ei deimladoldeb tyner, byw, a*i 
burdeb moesol, yn fwy na gwneud i fyny am ddiffyg gwybod- 
aeth o'r m^n reolau sydd yn llywodraethu chwaeth goethedig. 
Yr oedd ei grefydd wedi rhoddi iddo syniadau uchel a 
dyrchafedig am fywyd, ac wedi ei wneuthur yn foneddwr 
trwyadl a phur mewn teimlad ac ymddygiad. Mewn yni a 
gwcithgarwch yr oedd yn ddiarebol. Er ei gymwysderau 
naturiol, nid heb ymdrech a Uafur caled yr enillodd y safle a 
gyraeddodd yn y pwlpud Cymreig. Ganwyd ef yn bregethwr; 
yr ydoedd wedi ei lunio gan ei Greawdwr i bregethu yr 
efengyl i'r Cymry, ac i'r oes y bu fyw ynddi. Nid oes rhaid 
dy weyd fod ganddo gorph cryf ; yr oedd hefyd yn gymesurol 
a Uuniaidd iawn, a phob ystum ac osgo yn berflfaith o dan 
lywodraeth, ac at wasanaeth parod y pregethwr. Meddai 
wynebpryd yr hofFai yr arlunydd aros i edrych amo, hardd, 
byw, a llawn mynegiant, a*r fath gymundeb rhyngddo ^*r 
galon, fel yr oedd yn arddangos ei gwahanol deimladau gyda 
chyflymder y fellten. Yr oedd ganddo lais diail. Dyma 
ddesgrifiad cerddor o hono : * Yr oedd ganddo lais o d6n 
lawn, gyfoethog, feddal addfed, cyweirsain uchel (tenor voice), 
heb y gradd lleiaf o*r pruddglwyfus ynddo, ond rhuthr o fawl 
yn gosod y cwbl yn wenfflam/ Mewn cyflymder yr oedd fel 
yr ewig. Megys ei gyflymder, felly ei graffder, Meddai 
galon fawr, serchog, gariadlawn ; a thueddir ni i gredu, wedi 
y cwbl, mai nerth penaf ei weinidogaeth ydoedd hyn, sef 
cariad angerddol at Dduw a dyn. Barnai un oedd yn ei 
adnabod yn dda, mai y cariad a*r serchogrwydd hwn ydoedd 
y rheswm am lydanrwydd ei weinidogaeth. Dichon ei fod yn 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 39I 

gy wir. Cyhuddid ef weithiau o fod yn rhy lydan, ac oni bai 
ei gallineb C5rflym, os nad ei gyfrwysdra, buasai wedi cael ei 
alw i gyfrif a'i ddal yn euog. Gofynai ceidwaid y ffydd iddo 
weithiau pa un ai Calfin jmte A.rmin ydoedd? *Fel bo'r 
testyn ' ydoedd ei ateb. Ei hofF bwnc oedd galwedigaeth 
fawr, eang, rasol, gyfFredinol yr efengyl, a gwnai gymaint a 
nemawr tuag at iddi fod yn *effeithior hefyd. Tynai ei 
dduwinyddiaeth yn uniongyrchol o'r BeihL Ochr ddynol 
lachawdwriaeth y Beibl hefyd a astudiai. Dyn oedd prif 
destyn ei efrydiaeth ; d)m fel pechadur, a dyn yn ei berth)mas 
k Duw ac a thragywyddoldeb, ond dyn a dyn yn ei natur- 
ioldeb, ei ryddid, a'i gyfrifoldeb fel deiliad ilywodraeth foesol. 
Y dydd olaf yn unig fedr ddatguddio y gwaith mawr a wnaeth 
y nefoedd trwyddo ar genedl y Cymry.*' 

Ar y 24ain o Chwefror, 1891, ysgrifenodd y Parch, W. 
Lewis, Pontypridd, at ein tad fel y canlyn : — " Anwyl Mr. 
Evans, — Pasiwyd yn y Cyfarfod Misol diweddaf bod cais i*w 
ddanfon at deulu y diweddar hybarch W. Evans, Tonyrefail, 
yn dymuno amynt i ddwyn allan cofiant ein hanwyl hybarch 
dad heb oedi. Y mae y Cyfarfod Misol yn danfon cydym- 
deimlad Uwyraf ^'r teulu yn yr amgylchiad." Yn y Gym- 
deithasfa Chwarterol a gynaHwyd yn Aberystwyth, Mawrth 
lofed, iieg, a'r I2fed, "gwnaed sylwadau serchog a thyner 
am y diweddar Barchedig William Evans, Tonyrefail, 3^ 
hwn 5nQ ei ddydd a gyfrifid yn deilwng yn un o brif bregeth- 
wyr y Dywysogaeth, ac a fu farw yn ymyl 96 mlwydd oed, 
wedi bod yn weinidog ordeiniedig am 65 mlynedd. Cynyg- 
iodd y Parch. W. James, Aberdar, eiliodd y Parch. T. Levi, 
a phenderfynwyd— Ein bod yn datgan ein diolchgarwch i'r 
nefoedd am gymwyso y Parch. William Evans i'r weinidog- 
aeth, a'i addurno k'r fath ddoniau dysglaer, ac am yr amddifFyn 
dwyfol a fu drosto am gynifer o flynyddoedd ; a'n bod hefyd 
yn datgan ein cydymdeimlad mwyaf Uwyr li'i berthynasau 
galarus, ac yn neillduol ^'i weddw, ac yn erchi i'r Ysgrifenydd 
gyflwyno ein teimlad iddynt trwy Ijrthyr " (y Cylchlythyr). 



Digitized by 



Google 



392 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

Drachefn, yn y Gymanfa GyiFredinol yn Nhreforis, gwnaeth y 
Llywydd Ymadawol, y Parch. Daniel Rowlands, M.A., 
Bangor, ar ddechreuad y gweithrediadau, gyfeiriad teimladwy 
a pharchus at enw William Evans, Tonyrefail, fel un o*r 
gweinidogion a symudwyd er y Gymanfa flaenorol, a gwnaeth 
y Gymanfa ei hun yn garedig ganiatau i*r teulu i osod y 
darlun o hono a ymddangosodd yn y Drysorfa am 1878 yn ei 
Gofiant. 

Ac yn awr, wrth ddwyn y cofiant i derfyniad, nid oes genym 
ond datgan ein hyder fod gan y darllenydd syniad lied gy wir 
a chyflawn am gymeriad y gwrthddrych fel dyn, fel Cristion, 
ac fel gweinidog yr efengyl. Gellir yn sicr ddyweyd am dano 
fod ynddo grynhoad o ragoriaethau ag oedd yn ei wneuthur 
jm dra dyddorol, ac yn un nas gall y sawl oedd yn ei adnabod 
byth ei annghofio. Yr oedd yn cyfuno y cryf a'r tjmer : yr 
oedd mor gryf a gwrol, fel na chafFai neb sangu amo ; ac yr 
oedd mor dyner a charedig, fel os deuai cardotyn heibio yn 
gofyn am ychydig fara, gorchymynai i roddi ychydig gaws a 
cheiniog hefyd iddo. Yr ydoedd mor dyner fel na laddodd y 
wenci a ddaliwyd ganddo ar y buarth ag oedd wedi dinystrio 
cynifer o wyau a mILn-gywion, pan y trodd y creadur bychan 
ar ei gefn a llefain am ei fy wyd ; ond yr oedd mor gryf, fel y 
dywedai ei feddwl yn ddidderbyn wyneb, ac y gw^nyddai 
gerydd lem pan fyddai angen. Yr oedd yn gynil ac yn 
haelionus; yr ydoedd mor gynil, fel yr oedd pob math o 
wastraff yn boen iddo, ac yr oedd yn dra gofalus yn mhob 
peth ; ac yr oedd ar yr un pryd yn gyfranwr da at achos 
crefydd ; ac os cwrddai a rhywun yn dy wedyd yn achwyngar 
— ** rhoi, rhoi o hyd," ei ateb ydoedd — " na, derbyn o hyd, a 
rhoi yn awr ac eilwaith." Meddai lawer o annibyniaeth 
ysbryd, ac eto yr oedd yn llawn gostyngeiddrwydd. Yr oedd 
yn " gwybod ei faint,** chwedl yntau ; ond ni fynai ddyrchafu 
ei hun. Ymgadw yn ol yn hytrach a wnai efe ; yn He myned 
i'r sedd fawr yn y Gymdeithasfa, eistedd yn mhen draw y 
capel ; ac un tro dywedodd Mr. Thomas Richard, Aber- 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 393 

gwaen, gyda'r d6n awdurdodol oedd yn nodweddiadol o hono 
ef— " D)rwedwch wrth y gwr ^'r gwallt crych acw am ddyfod 
yn mlaen yma.'* Yr oedd yn fyr heb fod yn frysiog yn y cyf- 
lawniad o bob dyledswydd grefyddol, a phob gwasanaeth 
gweinidogaethol. " Peth annoeth iawn," meddai, " yw 
darllen penod faith a gwneuthur gweddi hir yn y ddyledswydd 
deuluaidd. Ychydig o adnodau neu Salm, a gweddi fer yn 
Uawn ymdrech meddwl." " Nid pob un sydd yn gallu 
darllen dwy adnod/' meddai dro arall ar ol i berthynas iddo 
arwain y gwasanaeth teuluaidd gyda byrder. Ac etc ni 
byddai un amser yn brysio ; byddai mewn brys i ddechreu 
pob gwasanaeth yn brydlawn, ond yn y cyflawniad o hono ni 
welid yr amlygiad lleiaf o frys, Ac hefyd yr oedd amryw- 
iaeth dymunol yn nodweddu ei wahanol gyllawniadau. 
Clywsom ef ugeiniau, os nad canoedd, o weithiau yn gofyn 
bendith o flaen bwyd, ond ni fyddai byth yn hoUol yr un 
fath. Yr ydym eisioes wedi rhoddi rhai engreiflftiau. Dyma 
ddwy arall sydd yn ami yn swnio yn ein clustiau wrth gofio 
am dano — " Derbyn ein diolch am ein byrddau Uawnion, a 
maddeu i ni ein beiau mawrion, er mwyn lesu Grist." 
" Diolch i ti am dy hoU drugareddau, sancteiddia ein medd- 
yHau, a maddeu ein beiau, trwy lesu Grist." Yr oedd hefyd 
yn cyfuno y parchedigaeth dyfnaf i gofFadwriaeth y tadau, a'r 
teimladau mwyaf serchog tuag at bobl ieuainc. Pan y 
sylwyd wrtho un tro nad oedd y tadau yn fedrus i gynllunio 
a gwneuthur trefniadau, atebodd — ** Fe ddichon hyny, ond 
yr oedd eu hysbryd yn rhagorol." Ond er cymaint ei 
edmygedd o'r cewri fu gynt yn ein gwlad, yr oedd yn hoUol 
gartrefol gyda'r gweinidogion oedd yn llawer ieuengach nag 
ef, ac wrth ei fodd yn gweled eu hamcan a*u hymdrech a*u 
Uwyddiant gyda*r achos, ac yn enwedig wrth eu gwrandaw 
yn pregethu. Cafodd ef fraint na chafodd ond ychydig, ac 
nas gall ond ychydig ei dysgwyl, sef byw yn ddigon hen i 
weled ei blant, a'u plant hwythau, a'u plant hwythau 
drachefn — nid ydym yn golygu mewn ystyr deuluaidd (er o 



Digitized by 



Google 



394 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

annhraethol ddaioni Duw gellir cymeryd yr ystyr deuluaidd 
hefyd), ond mewn ystyr Uawer eangach, — ^yn dw5m yr arch ; 
ac yr oedd yr olwg ar eu Uafur a'u Uwyddiant yn llonder o*r 
mwyaf iddo. Ac os cerddai hanes ato yn dangos rhagoroldeb 
cymeriad a fiyddlondeb ei frodyr ieuainc, byddai megys 
pelydryn o heulwen yn goleuo ei Iwybr i lawr i'r glyn. 
Hysbyswyd ef am un brawd o bregethwr oedd wedi derbyn 
cenadwri o le neillduol yn dyweyd na ddysgwylid ef yno, 
oblegyd nad oedd ganddynt ddim i dalu iddo am ei wasanaeth, 
ac iddo ofyn — " A oes acw ddynion ? '* a phan yr atebwyd — 
** Oes, mae acw ddynion,** dywedodd jmtau — " Arian neu 
beidio, gan fod acw ddynion, mi ddeuaf i bregethu." Nis 
gallai dim fod yn fwy boddhaol i Mr. Evans na*r hanes hwn, 
a'r tro nesai y gwelodd y brawd, dywedodd wrtho— " Dyn 
y'ch chwi, dyn o gymeriad," gan ail-adrodd y geiriau gyda 
phwyslais a brwdaniaeth. Un Sabboth yr oedd y gweinidog, 
gwr leuanc, ag oedd yn pregethu yn nghapel Tonyrefail yn 
cynorthwyo yn nghyfarfod blynyddol y Bedyddwyr yn y 
prydnawn, ac yna aeth i Gaercurlas i gael t^. *' Buoch chwi 
yn pregethu yn nghapel y Bedyddwyr ? " " Naddo i, syr." 
•* O'ech chwi ddim yno, ynte ? " " O'wn, syr." ** Fe ddy- 
wedodd y wraig eich bod yn pregethu." " Na, dyweyd 
tipyn o*wn i, syr." •* le, dyweyd tipyn, da iawn." Pan y 
cafifai rhywbeth tarawiadol, neu "bynod," chwedl yntau, 
mewn dyn ieuanc, yr oedd yn Uawen iawn. Difyr a dyddan 
ydoedd, ac ar yr un pryd nid oedd y dwysder a*r sobrwydd 
sydd yn gweddu i weinidog yx efengyl byth yn ymadael oddir 
wrtho. Ac yr oedd yn gallu manteisio ar bob cyfleusdra 
mewn modd dedwydd i ddyweyd rhyw air a fyddai yn tueddu 
er daioni. Ar y laf o lonawr un flwyddyn, cyfarchwyd ef yn 
y dull arferol — " Blwyddyn newydd dda i chwi, Mr. Evans." 
** Tragywyddoldeb da i chwithau," ydoedd ei ateb. Dyma 
engraiflft arall yn egluro y ddawn hon ynddo : " Many years 
ago a friend accompanied him from the LlandafiF Station 
over the LlandafiF Bridge. When they had crossed the 



Digitized by 



Google 



WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 395 

bridge, he suddenly stopped, as was his wont to do, and in 
his quick way said—* Dyna chwi wedi d*od k h dros y bont ; 
fe ddaw adeg pan y bydd rhaid i ni fyned dros afon heb bont 
ami, ac fe fydd yn rhaid myned drwy bono.* — {Monthly 
Tidings)" Ei flfordd ef i gyfuno y naturiol a*r ysbrydol, yr 
amserol a'r tragywyddol, ydoedd trwy ddyweyd— " Byddwn 
fyw fel pe byddem i fyw byth, a byddwn fyw fd pe byddem i 
feirw yfory." Digonwyd ef k hir ddyddiau. Llawer a anwyd 
flynyddoedd ar ei ol ef, ac a godasant i leoedd amlwg, ac a 
wn^ethant waith mawr yn eu dydd, ond a*i ragflaenasant ef 
lawer o flynyddoedd, a byny ar ol gwasanaethu eu cenedlaeth 
am dymorau meithion. Nid oedd yr Hen Bregethwyr, i*r 
rhai y daeth efe yn gydweithiwr, ond dynion ieuainc pan y 
ganwyd ef. Yr oedd ychydig yn henach na Mr. David 
Howell, Mr. Henry Rees, a Mr. John Jones, Talsarn. Yr 
oedd yn priodi y flwyddyn y ganwyd Mr. Joseph Thomas, ac 
yn dechreu pregethu y flwyddyn y ganwyd Mr. William 
Howells, Trefecca. Wrth edrych dros y Dyddiaduron am y 
blynyddoedd diweddalf, yr ydym yn cael hanes marwolaethau 
amryw bregethwyr edrychid arnynt fel yn mlaen mewn dydd- 
iau, ac wedi bod am amser maith yn y gwaith, ond wedi eu 
geni ar ol iddo ef gychwyn gj^da'r weinidogaeth. Eithr efe 
a gafodd fwy bendith na hir ddyddiau. Dangosodd yr Ar- 
glwydd iddo ei iachawdwriaeth, trwy yr addysg grefyddol a 
roddwyd iddo gan ei dad, trwy yr argyhoeddiad dwfn a*i 
gwnaeth yn greadur newydd, trwy y weinidogaeth oedd yn 
ei mwynhau mor fawr o'i ieuenctyd, trwy yr amddiffyn a fu 
dros ei gymeriad dros ei holl fywyd, trwy y gallu a roddwyd 
iddo i fyfyrio ar gyflawnder yr efengyl a*i chymwysder fel 
trefn i godi pechaduriaid o*u trueni, ac i draethu ei darpar- 
iaethau gogoneddus i'w gyd-wladwyr, a thrwy y gynaliaeih 
a'r nerth a*r cysur ysbrydol a brofodd, yn arbenig yn ei 
flynyddoedd diweddaf, a thrwy yr ymadawiad tawel a chyf- 
lawn o dangnefedd a ganiatawyd iddo. Ac nid oes ameuaeth 
yn meddwl neb ei fod heddyw yn edrych ar iachawdwriaeth 



Digitized by 



Google 



396 WILLIAM EVANS, TONYREFAIL. 

yr Arglwydd yn nghyflawnder ei gogoniant mewn gwynfyd 
pur, ac yn dragywyddoi ieuanc fel yr angelion. Buom yn 
gweled pob peth yn chwithig am lawer o ddyddiau ar ol ei 
farwolaeth, wrth feddwl bod y byd hwn hebddo. Ac y mae 
ein hiraeth yn cael ei adnewyddu ar ein gwaith unwaith eto 
3m ymadael kg ef, wrth orphen ein teyrnged hon o gariad i'w 
gofifadwriaeth. Yr ydym yn terfynu trwy ddifynu geiriau y 
Parch. Lewis Jones, Pentre, ar Ian ei fedd : — " Yr oedd Mr. 
Evans o gymeriad pur, ac o ysbrydolrwydd uchel, a rhoddai 
bwys neillduol ar gymeriad da. Meddai ar ddoniau naturiol 
o radd uchel ; ond y mae yn sicr na fuasai ei ddylanwad ar y 
Dywysogaeth yr hyn a fu, a*r hyn ydy w, oni bai am ei gymer- 
iad dilychwyn. Rhoddai Mr. Evans le mawr i bwysigrwydd 
cymeriad da yn nglyn kg ymdrechion o blaid teyrnas yr Ar- 
glwydd lesu. * Yr hyn,* meddai ef, * yw yr ebill i*r hoelen, 
yw cymeriad da i'r ymgais i wneud daioni.* Bu cryman Mr. 
Evans mewn gwaith am ugeiniau o flynyddoedd, a llwyddodd 
i'w gadw mewn awch ac heb yr un bwlch ynddo. Blin 
genym ein bod dan rwymau i*w gladdu : ond y mae hyny o 
gysur genym ni — 'chleddir byth eflfeithiau ei weinidogaeth na 
dylanwad iachus ei gymeriad. Yr oedd yn ymwybodol o 
awydd cryf, ac o ymgais gyson i fy w yn dduwiol, fel y gwelir 
oddiwrth y sylw a wnaeth mewn Cyfarfod Misol yn Llantri- 
sant tua phymtheg ihlynedd yn ol — * Pe cawn ddechreu byw 
eto, nis gwn am flfordd well i fyw na'r iFordd wyf wedi byw ; 
OS oes rhywbeth yn y sylw, cymerwch ato ; os nad oes, 
gadewch ef yn y man yna.' Nis gallaf grynhoi a gosod allan 
fy meddyliau mewn geiriau mwy cymwys nag a geir mewn 
englyn a gyfansoddwyd gan Mr. R. Jayson, Pencoed, ar y 
ffordd i'r angladd heddyw : — 

• Gwir weinidog o'i hynodion — heddyw 
Gleddir dan ei goron; 
O'i loesau aeth i l^s Ion, 
Yn nghdl un o'i angylion.' " 



Digitized by 



Google 



MYNEGAI. 



Aberhonddu, Cymdeithasfa yn : 

adgofion y Parch. T. Rees 184 

Aberteifi, Cymdeithasfa 1825, 85 
Aberystwyth, Cymdeithasfa 

1825, 70 

Achos Merthyr 117 

Adgofion am yr Hen Bregeth- 

wyr 276 

Agoriad Capelau : — 

Aberafon ... 151 

Aberaman 202 

Aberdulais 240 

Abercynffig 173 

Brynsadler 108 

Chy-is-coed 109 

Cefn 115 

Cwmbychan 169 

Cwm, Aberddr 211 

Canton, Caerdydd ... 233 

Croesfan 244 

Dinas, Rhondda ... no. 202 

Docks, Caerdydd 233 

FforddUs 61 

Ffynon Taf 192 

Glynogwr 59 

Glanybad 170 

Graig. Merthyr 202 

Gyfeillon 204 

Graig, Pontypridd ... 210 

Gilfach Goch 245 

Llanilltyd Fawr 62 

Llantrisant 71 

Llansawel 143, 203 

Llangynwyd ... .. 193 





Llandaf 


... 239 




Llysyfronydd 


128. 233 




Llwyni 


•.. 173 




Llwydcoed 


... 192 




Llwynbrwydrau ... 


... 193 




Llwynpia 


... 298 




Merthyr 


62, 150 




Mountain Ash 


... 229 




Pontfaen 


... 84 




Penmarc 


... 128 




Pontypridd 


... 144 




Penclawdd 


... 151 




Pentyrch 


170, 241 




Pontrhydyfen 


... 194 




Penarth 


... 240 




Pil 


... 241 




Rhiwceiliog 


... 210 




St. Brid 


... 62 




Salem 


... 115 




Soar 


... 150 




St. Athan 


... 192 




Spelter 


... 210 




Tregolwyn 


... 115 




Treflforest 


... 181 


1 


Trelales 


... 213 




Trehill 


... 274 




Ynysfach ... 


... 62 




Ystalyfera 


... 234 



Anrheg gan Ddirwestwyr 

Dowlais 212 

Areithiau Dirwestol ... 159, 163 

Bala, Cymdeithasfaoedd 76, 107, 

147 



Digitized by 



Google 



398 



MYNEGAI. 



Bevan, Parch. Hopkin ... 46 

Birmingham a Bilston ... 214 

Bristol ... 67, 90, 127, 146, 

154, 190, 203 

Cadwgan, Howell a Margaret 34 
Caerfarchell, Cymdeithasfa... 106 
Caerfyrddin, Cymdeithasfa 83, 175 
Caerffili, Cymdeithasfa ... 58 
Capeli Morganwg yn 1818 ... 50 
Casgwys, Cymdeithasfa ... 141 
Collena, teulu y ... 21, 70, 242, 273 
Cofnodau Cyfarfod Misol 

Morganwg 97, 109, 115, 126 
Creunant, Cyfarfod Misol ... 57 
Cnighowel, Cymdeithasfa : ad- 

gofion y Parch. W, Jones... 200 
Cyfarfodydd Pregethu ... 209 
Cyflwyniad Darlun : hanes y 

Cyfarfod 250 

Cymanfaoedd Canu .. 289, 297 
Cyngorion ar achlysur neill- 

duad gweinidogion 195, 206, 230 

Dafydd, Thomas, Pencoed: 

cyfeiriad ato 57 

Dechreuad Dirwest... ... 155 

Edwards, Dr. Lewis : cyf- 
eiriad at 151, 153, 167, 186, 242 

Elias, Parch. John : cyf- 
eiriad at ... 90, 115, 132, 147 

Evans, David, tad Mr. E. ... 10 

Garthgraban .. 7 

Harry, Jenkin 120 

Herbert, Adgofion y Parch. 

John 191 

Heycock, George: cyfeiriad 

228 



at 



Howells, Parch. Howel, Tre- 
hill 45 

Hughes, Adgofion y Parch. 
R., Gaerwen 131 

Hughes, Adgofion y Parch. 
R., Uwchlaw'rflfynon ... 123 

James, Isaac, o'r Felin 12, 53, 204 
James, y Parch, John, Pen- 

ybont ... 112, 130, 133, 179 
James, Parch. Richard ... 46 
Jones, Parch. Evan, Casnewydd 31 
Jones, Adgofion y Parch. 

John, Ceinewydd ... ... 107 

Jiwbili neillduad Mr. E. i 

gyflawn ^'aith y weinidog- 

aeth 291 

Liverpool : adgofion y Parch. 

T. Levi 237 

Llanidloes, oedfa hynod yn ... 341 

Llundain 89, 122, 145, 170, 2H 

Llythyrau 304,305,314 

316, 3i8,'"32i 

Llywyddiaeth y Gymdeith- 
as;a 247 

Methodistiaeth Morganwg 50 
mlynedd yn ol ... .. 174 

Morgan, Parch. Evan, Caer- 
dydd 127, 148. 193, 213 



Nantyglo, Cymdeithasfa 



149 



Pembroke Terrace, Caerdydd 303 

Pregethau 341 

Pum* Cenedlaeth o Feddygon 307 

Rhagat i 

Roberts, Ysgrif gan y Parch. 

D., Pontfaen 48 

Symmons, Adgofion y Parch. 

Daniel 95. 190 



Digitized by 



Google 



MYNEGAI. 



399 



Smith. Mr. Robert, Aberafon 171 

Talgarth, Cymdeithasfa : 

sylwadau y Parch. W. 

Williams 269 

Temlyddiaeth Dda ... 274 

Trefecca : y casgliad mawr 

cyntaf at yr Athrofa ... 187 
Teithiau Sabbothol Mor- 

ganwgyn.1818 ... 52 

Teithiau yn y Gogledd, 65, 

72, 106, 130, 147, 215 



Thomas, y Parch. Richard 47 

Tonyrefail : safle y Pentref .. 6 

Tonyrefail, yr ail gapel ... 151 

Trysorfa y Gymdeithasfa . . 129- 

Williams, y Parch. D., 

Merthyr 46, 118 

Williams. Mr, Edward ... 11^ 
Williams, Parch. Watkin : 

adgofion 215 



Ysgol yr Eryr, Pontfaen 



25 



Cywiriadau. — ^Tud. 133, y gfed llinell o'r gwaelod, darllener gwrteithiadr 
yn lie gorteithiad. 
Tud- 303, y 5ed llinell o'r gwaelod, darllener y ^oain, yn lie yr 3iain. 



AKGRAFFWYD CAN W. JON£S, I59, COMMERCIAL STREET, NEWPORT. MON 



Digitized by 



Google 




Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 




I 



3 2044 018 758 821 







;..«! 



^•' 



'I 

i 




Digitized by 



Google 



Widsner Library 



ilillii 

3 2044 083 337 048 




